E 


Fatawa Arkaanul-Islam 


Maswali na Majibu Kuhusu Nguzo Za 
Uislam 


Mtunzi: Shaykh Muhammad Bin 
Swaleh Al Uthaymeen (Allah amrehemu) 


Mfasiri: Jopo La Wanafunzi 


Wapitiaji: Abubakari Shabani Rukonk- 
wa 


Yunus Kanuni Ngenda 








DI S A e gè 
uall ALa o E iN Did AAA 


VANUD oa ie pat gar ÀN 
VS S gy alai KS iao A 


WASI 











SA Ai an 


KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA 
REHMA MWENYE KUREHEMU 


Utangulizi 


Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kujibu dua, Sifa zote 
njema zinamstahiki Mwenyzi Mungu ambaye yeye peke yake ndi- 
ye tunaye mtukuza na kumtegemea na kumuomba msamaha na 
kwake tunajikinga kutokana na shari za nafsi zetu na ubaya wa 
matendo yetu, mwenye kuongozwa na Mwenyzi Mungu hana wa 
na kumpoteza. na yule mwenye kupotea hana wa kumuongoza 
isipokuwa Yeye, na ninashuhudia ya kuwa hapana Mola apasae 
kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu na 
Muhammad rehma na amani ziwe juu yake ni Mja wake na ni 
Mtume wake. 


Baada ya hayo: 


Hakika vimeendelea kutoka vitabu vya Maswali na ma- 
jibu vya Sheikh wetu Muhammad Swaleh Al-Uthaymin Mwe- 
nyezi Mungu amrehemu kuanzia: [1410-1420.H] na kwa uwezo 





wa Mwenyezi Mungu vimekubalika vitabu hivi ndani na nje ya 
Saudi Arabia, kisha wakaomba baadhi ya watu tutoe kitabu kimoja 
ambacho kitazungumzia mambo ya nguzo za Uislamu na hii ni 
kwa ajili ya kufanya wepesi katika kutafsiri kutoka kwenye lugha 
ya kiarabu na kwenda lugha nyenginezo ili faida zienee kwa 
watu wote . 


Akapeleka maombi Sheikh Fahad bin Ibrahim Al-Suleiman 
kwa Sheikh Muhammad bin Swaleh Al-Uthaymin atoe kitabu 
kama hicho, na Sheikh Mwenyezi Mungu amrehemu akakubali 
ombi hilo, na Sheikh Fahdi Ibn Ibrahim Al-Suleiman akaanza ku- 
kusanya kutoka katika vitabu mbali mbali vya Sheikh na maswa 
na majibu ya mambo yanayo husu Tauhidi, hukumu za Swala, 
Zaka, Swaumu na Hija. 


Kikaendelea kutolewa kitabu hiki kila mwaka na kutafsiriwa 
kwa lugha nyingi na wamefaidika watu wengi kutokana na kitabu 
hiki na tafsiri zake na hiyo yote ni kwa uwezo wa Mwenyezi 
Mungu. 


Mwisho tunamuomba Mwenyezi Mungu aijalie kazi hii iwe 
ni kwaajili yake na kutafuta radhi zake, na amlipe Shekh wetu 
malipo mema na amlipe Pepo ya juu kabisa, hakika Mwenyezi 
Mungu ni muweza. 


kkkk 





Maswali Na Majibu Kuhusu Tauhidi 
Swali la 1: Ni nini Tauhidi, na ni vipi vigawanyo vyake? 


Jibu: Neno Tauhidi katika lugha ya kiarabu, ni kukifanya kitu 
kuwa kimoja na hilo haliwezi kukamilika isipokuwa kwa kukataa 
baadhi ya vitu na kuthibitisha baadhi ya vitu, kwa mfano tunas- 
ema: haitokamilika Tauhidi ya mtu mpaka kwanza ashuhudie ya 
kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi 
Mungu Mmoja tu, atakapo kuwa amesema maneno haya atakuwa 
amekataa ya kuwa hakuna Uungu kwa yeyote isipokuwa kwa 
Mwenyezi Mungu peke yake. 


Na kukataa huku hakumaanishi kuwa hakuna vinavyo abudiwa 
visivyo kuwa Mwenyezi Mungu hapana, vipo viabudiwa vingine 
lakini kuabudiwa kwake sio sahihi. 


Ni kama unapo sema: Mtu Fulani amesimama maneno haya 
hayamaanishi kuwa hakuna mwingine aliye simama bali inaweze- 
kana kuna watu wengine wamesimama pia, lakini unapo sema: 
Hakusimama yeyote, ina maana hakuna mtu yoyote aliye si- 
mama, hapa umekataa kusimama kwa yeyote yule na unapo sema: 
Hakusimama isipokuwa Zaidi hapa unamaanisha hakuna yeyote 
aliye simama isipokuwa huyu mmoja tu ambaye ni Zaidi, na hii 
ndiyo Tauhidi, haiwi isipokuwa kwa kukataa vitu na kuthibi- 
tisha vitu. 





Na Tauhidi katika sheria ya Kiislamu ni: kumpekesha Mwe- 
nyezi Mungu katika yale mambo yanayo muhusu. 


Vigawanyo vya Tauhidi. 


Wanachuoni wamesema Tauhidi imegawanyika ka- 
tika sehemu tatu nazo ni: 


1-Tauhidi Rububiyyah (kumpwekesha Mwenyezi Mungu ka- 
tika umbaji, umiliki na upangaji). 


2-Tauhidi Uluhiyyah (kumpwekesha Mwenyezi Mungu 
katka ibada). 3-Tauhidi Asmaa wa Swifaat (kumpwekesha 
Mwenyezi Mungu katika majina na sifa zake). 


2-Wanachuoni wamevipata hivi vigawanyo kwa kuangalia 
Aya na Hadithi za Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Zilizo 
zungumzia mas'ala ya Tauhidi ndio wakapata ya kuwa imegawa- 
nyika katika sehemu hizo tatu, na tutaeleza kila kigawanyo kwa 
urefu zaidi. 


l-Aina ya kwanza ni: Tauhidi Rububuyyah, nayo ni kump- 
wekesha Mwenyezi Mungu katka uumbaji, umiliki na upangaji, 
na ufafanuzi wake ni kama ifuatanyo; 


Katika kigawanyo hiki kuna vitu vitatu muhimu: 





1-kuhusu kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika uumbaji 
wake: 


Mwenyezi Mungu peke yake ndiye muumba wa kila kitu, 
hakuna muumbaji asiyekuwa yeye anasema Mwenyezi Mungu: 
[Je kuna muumba mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu 
ambaye anapekuni riziki kutoka katika mbingu na ardhi, 
hapana Mola mwingine ila Yeye | [Suratul Nahli]. 


Mwenyezi Mungu peke yake ndie muumba, ameumba kila 
kitu kisha akakikadiria makadirio yake mpaka vitendo afanyavyo 
mwanadamu Mwenyezi Mungu ndie aliye viumba kwa ajili hiyo 
utaona katika ukamilifu wa kuamini makadirio ya Mwenyezi 
Mungu ni kuamini kuwa Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba 
matendo ya waja kama alivyo sema Mwenyezi Mungu :[Na hali 
Mwenyezi Mungu ndiye aliye kuumbeni nyinyi na hivyo mna- 
vyo vifanya!]. (Surat Swaafaati: 96], na hilo ni kwa kuwa ma- 
tendo ya Mwanadamu ni katika sifa Zake na Mja ni kiumbe wa 
Mwenyezi Mungu na mwenye kukiumba kitu ndie muumba wa 
sifa zake. 


Mtu anaweza kuuliza: tutatofautishaje kati ya uumbaji wa 
Mwenyezi Mungu na uumbaji ambao unaweza kutokea kwa asiye 
kuwa Mwenyezi Mungu, kama ilivyo katika maneno yake Mwe- 
nyezi Mungu: [Basi ametukuka Mwenyezi Mungu Mbora wa 
waumbaji.| [Suratul Muuminuna: 14], na maneno yake Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kwa wale wenye kupiga picha: 
(Kutasemwa kuwaambia vitieni roho vile mlivyo viumba) 
[Imeipokea Bukhary /2105/na Muslim /2107/]. 





Jibu la swali hilo ni kama ifuatavyo: 


Asiekuwa Mwenyezi Mungu haumbi kama anavyo umba 
Mwenyezi Mungu, kwasababa yeye hawezi kukileta kitu am- 
bacho hakipo na wala hawezi kumfufua aliye kufa bali uumbaji 
wa asiye kuwa Mwenyezi Mungu unakuwa ni kukibadilisha kitu 
kutoka kwenye sifa fulani kwenda kwenye sifa nyingine bali ni 
kile kile kiumbe cha Mwenyezi Mungu ndio amekibadilisha. 


Mfano mtu akipiga picha kitu chochote hakuleta kitu kipya bali 
atakuwa amebadili kitu kukipeleka kwenye kitu kingine, kama 
vile ambavyo mtu anaweza kubadili udongo akaufanya kama 
ndege au akaufanya kama picha ya Ngamia. 


Na hii ndio tofauti kati ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu 
na uumbaji wa asiye kuwa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili hiyo 
anakuwa Mwenyezi Mungu ni mpweke kwa uumbaji unaom- 
husu Yeye tu. 


1-Kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika umiliki wake. 


Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mmiliki wa kila kitu 
kama alivyo sema: [Ametukuka yule ambae katika mikono 
yake kuna ufalme naye kwa kila kitu ni muweza| [Suratul 
Mulku] akasema tena Mwenyezi Mungu: [Sema ni nani mko- 





noni mwake umo Ufalme wa kila kitu ,naye ndiye anaye 
linda wala hakilindwi asicho taka,kama mnajua] [Suratui 
Muuminun]. 


Mwenye Ufalme wa wafalme wote ni Mwenyezi Mungu peke 
yake ufalme ambao umeenea katika kila kitu na kunasibisha 
ufalme kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu ni kunasbisha kwa 
ziada tu, na Mwenyezi Mungu amethibitisha ufalme kwa asiye 
kuwa Yeye pale alipo sema: [Isipo kuwa kwa wake zao au 
wale walio wamiliki katika mikono yao] (Suratul Muuminun]. 


Na Aya nyingene nyingi zinazo thibitisha ufalme kwa asiye 
kwa Mwenyezi Mungu, lakini ufalme huu sio kama ufalme wa 
Mwenyezi Mungu, kwani ni ufalme ambao una mapungufu na ni 
ufalme ambao unamipaka hauenei katika kila kitu, kwa mfano, 
nyumba anayo imiliki Omar haimiliki Zaid na nyumba anayo im- 
iliki Zaidi haimiliki Omar. 


Kisha umiliki huu una mipaka, kuwa haruhusiwi mtu kukitu- 
mia kile anacho kimiliki isipokuwa atumie kama alivyo amrisha 
Mwenyezi Mungu, utaona kwa ajili hiyo amekataza Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake! kupoteza mali hovyo, na amesema Mwe- 
nyezi Mungu: [Wala msiwape wasio na akili mali yenu ambayo 
Mwenyezi Mungu ameijaalia iwe ni kiamu yenu] [Suratul An 
Nisaa], na hii ni Ushahidi ya kuwa umiliki wa mwanadau una ma- 
pungufu kisha ni wenye mipaka, na hii ni kinyume na Ufalme wa 
Mwenyezi Mungu kwani ufalme wake ni wenye kuenea kila kitu 





usio na mipaka, na Mwenyezi Mungu hufanya analotaka na wala 
haulizwi kwa lile analo lifanya, lakini Mwanadamu ni mwenye 
kuulizwa kwa kila anacho kifanya. 


3-Kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika upangiliaji 
wake. 


Yeye Mwenyezi Mungu ndie anaye pangilia mambo yote ya 
viumbe wake na yeye ndiye anaye endesha mambo yote katika 
aridhi na mbinguni amesema Mwenyezi Mungu: (Fahamuni! 
Kuumba na amri zake Ametukuka Mwenyezi Mungu Mola 
Mlezi wa viumbe nyote] [Suratul Araaf]. 


Na kupangilia huku kumeenea kila kitu hakuna kizuizi wala 
hakuna mwenya kupinga upangaji wake. 


Na kupangilia anako pangilia mwanadamu mambo yake ya 
kila siku kama kupangilia kuhusu mali zake aziendeshe vipi, na 
watoto wake awalee vipi na mengineyo, huo ni mpangilio mfinyu 
na wenye mipaka ni tofauti na mipangilio ya Mwenyezi Mungu 
ambayo ni mipana na haina mipaka. 


2-Aina ya pili katika aina za Tauhidi ni Tauhiidul Uluuhi- 
yyah 





(Kumpekesha Mwenyezi Mungu katika Ibada) 


Nayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika Ibada, mwa- 
nadamu asiabudu pamoja na Mwenyezi Mungu kitu kingine na 
asijikurubishe kwa kitu chochote kama anavyo jikurubisha kwa 
Mwenyezi Mungu. 


Na aina hii ya Tauhidi ndio ambayo wamepotea kwayo wen- 
gi katika Washirikina ambao Mtume Rehma na amani ziwe juu 
yake! aliwapiga vita na kuhalalisha damu zao, mali zao, ardhi yao, 
nyumba zao na wanawake zao pamoja na watoto wao. Na ndio 
Tauhidi ambayo Mwenyezi Mungu aliwatuma kwayo Mitume na 
akashusha Vitabu pamoja na Tauhidi Rububuyya na Tauhidi Al- 
Asmaa wa Swifaat, lakini zaidi walicho kuwa wanakitibu Mitume 
kwa watu wao ni Tauhidi hii, ambayo ni Tauhiidul Uluuhiyyah, 
ili Mwanadamu asimfanyie Ibada yeyote asiye kuwa Mwenyezi 
Mungu, awe Malaika au Mtume au Walii au Mtu mwema, au ki- 
umbe chochote katika viumbe vya Mwenyezi Mungu, kwasababu 
Ibada haiswihi kwa kitu chochote isipokuwa Mwenyezi Mungu. 


Mwenye kuikosa Tauhidi hii ni Mshirikina, na mwenye kui- 
kubali Tauhidi Rububiyya au akaikubali Tauhidi Al-asmaa wa 
Swifaat lakini akawa anabudu pamoja na Mwenyezi Mungu kitu 
kingine hakutomfaa huku kukubali kwake hizo Tauhidi nyingine. 





Kwa mfano: Mtu ameikubali Tauhidi Rububiyya na Tauhi- 
di Al-samaa wa Swifaati lakini akawa anakwenda makaburini 
anawaabudu walioko ndani ya hayo makaburi au anawaomba 
walioko kwenye hayo makaburi au anachinja mnyama kwa ajili 
wa kujikurubisha kwa watu hao, mtu huyu atakuwa ni Mshiriki- 
na na ni Kafiri, akifa katika hali hiyo atakaa Motoni milele. 
Amesema Mwenyezi Mungu: [Anaye mshirikisha Mwenyezi 
Mungu,hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo, na 
mahala pake ni Motoni. Na walio dhulumu hawatakuwa na 
wa kuwanusuru] [Al-Maida: 72]. 


Hakika ni kitu kinajulikana kwa kila mwenye kusoma kitabu 
cha Mwenyezi Mungu ataona ndani yake kuwa wale Washiriki- 
na ambao Mtume rehma na amani ziwe juu yake: aliwapiga vita 
na akahalalisha damu zao, mali zao, na akahalalisha kuwateka 
wanawake wao, na watoto wao, wote hao walikuwa wanakub- 
ali kwamba Mwenyezi Mungu. ni Mmoja na Yeye ndiye Mlezi 
na Muumba wa viumbe vyote, lakini walipo kuwa wanaabudu 
pamoja na Mwenyezi Mungu vitu vingine, wakawa ni washirikina 
zikahalalishwa damu zao na mali zao. 





3-Aina ya tatu katika aina za Tauhidi ni Tauhidul- Asmaai 
wa Swifaat: 


Nayo ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa yele majina 
ambayo ameyaitia Nafsi yake, na akiisifia kwayo Nafsi yake ka- 
tika Kitabu chake, au kupitia Ulimi wa Mtume wake rehma na 
amani ziwe juu yake, na hilo la kumpwekesha Mwenyezi Mungu 
katika majina yake na sifa zake linakuwa kwa kuyathibitisha yele 
yote aliyo yathibitisha Mwenyewe pasina kubadili, wala kupun- 
guza, wala kufananisha. Hapana, na katika aina hii ya Tauhidi, 
kundi kubwa la Watu limepotea, na ni katika wanao jinasibisha 
na Uislam. 


Kuna miongoni mwao wamechupa mipata katika kuzikataa 
kuchupa ambako kunawapelekea kutota katika Uislamu, kuna 
miongoni mwao wapo katikati katika mas'ala haya na wengine 
wapo karibu na watu wanao fuata mwenendo wa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: lakini njia ya Wema walio tangulia katika 
Tauhidi hii ni kuwa: Mwenyezi Mungu aitwe kwa majina aliyo jii- 
ta Mwenyewe, na asifiwe kwa sifa alizo jisifu Mwenyewe, kama 
alivyo jiita na kujisifia, pasina kupindisha wala kuondoa jina au 
sifa, wala kufananisha. 


Mfano ya hayo ni: Mwenyezi Mungu amejita (Al Hayyu Al 
Oayyuum) yani aliye hai, basi inatupasa sisi kuamini ya kuwa hilo 
ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu, na inatupasa 
tuamini maana zilizopo kwenye jina hili ambao ni Uhai mka- 





milifu ambao haukutanguliwa na kutokuwepo, na wala hauishi. 


Na mfano mwingine: Mwenyezi Mungu amejiita (As Samii) 
Mwenye kusikia, ni lazima kwetu kuamini kuwa hilo ni jina mion- 
goni mwa Majina ya Mwenyezi Mungu na ni lazima tuamini sifa 
iliyo katika jina hili nayo ni, kusikia nayo ndio maana iliyo katika 
jina hilo na ndio sifa iliyo katika jina hilo. 


Na mfano mwingine: anasema Mwenyezi Mungu: [Na Maya- 
hudi walisema: Mkono wa Mwenyezi Mungu umefumba. 
Mikono yao ndiyo iliyo fumba, na wamelaaniwa kwa sababu 
ya waliyo yasema. Bali mikono yake iwazi. Hutoa apendavyo| 
[Al-Maida: 64], katika Aya hii amesema Mwenyezi Mungu: [Bali 
mikono yake ipo wazi]. Amethibitisha Mwenyewe mikono mi- 
wili yenye sifa ya ukunjufu, yenye kutoa kwingi, ni lazima kwetu 
kuamini kuwa Mwenyezi Mungu ana mikono miwili yenye uku- 
njufu katika kutoa na kuwanemesha waja, lakini haifai kufikiria 
katika nafsi zetu au kutamka kwa ndimi zetu, kuwa hiyo mikono 
ya Mwenyezi Mungu labda ipo hivi au hivi, na wala hatuifanani- 
shi na mikono ya viumbe wake, kwa kuwa Mwenyezi Mungu 
anasema: [Hapana kitu kamamfano wake. Naye ni Mwenye 
kusikianMwenye kuona], na anasema Mwenyezi Mungu: | Sema: 
Mola Mlezi wangu ameharimisha mambo machafu ya dhaahi- 
ri na ya siri, na dhambi, na uasi bila ya haki, na kumshirikisha 
Mwenyezi Mungu na asicho kiletea uthibitisho, na kumzulia 
Mwenyezi Mungu msiyo yajua] [Suratul Al-Araaf: 33], na anas- 
ema Mwenyezi Mungu: [Wala usiyafuate usiyo na ujuzi nayo. 
Hakika masikio, na macho, na moyo - hivyo vyote vitasailiwa] 
(Suratul Al Israa: 36), yeyote atakae fananisha hii mikono miwili 
na mikono ya viumbe hakika amekadhibisha maneno yake Mwe- 





nyezi Mungu pale alipo sema: [Hapana kitu kama mfano wake] 
[Suratul Shuuraa: 11], na atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu 
katika maneno yake [Basi msimpigie Mwenyezi Mungu mifano] 
[Suratul Annahal: 71]. 


Tutoe mifano mingine ya sifa za Mwenyezi Mungu: Kulingana 
kwa Mwenyezi Mungu katika Arshi yake, hakika Mwenyezi Mun- 
gu amelithibitisha hilo katika nafsi yake, kuwa amelingana sawa 
katika Arshi juu ya mbingu saba, sehemu nyingi katika kitabu 
chake kitukufu na sehemu zote ametumia neno (kulingana) na 
akatumia neno (Juu ya Arshi) na tutakapo yarejea maneno hayo 
katika Lugha ya Kiarabu tunalikuta linapotumika na neno (Alaa) 
halimaanishi ipokuwa ni kuinuka na kuwa juu, kwa hiyo inakuwa 
maana ya maneno yake Mwenyezi Mungu [Arahamani, Mwingi 
wa Rehema, aliye tawala juu ya kiti cha Enzi] [Suratul Twaha: 
5]. Na mfano wa Aya nyingine kama hii zote zina thibitisha kuwa, 
Mwenyezi Mungu yupo juu ya Arshi yake kukaa maalumu sio ku- 
kaa kama wanavyo kaa viumbe wengine, bali Mwenyezi Mungu 
amekaa kukaa kunako lingana na Yeye. 


Hakika amekosea kukosea kukubwa Yule atakae sema: 
Maana ya (Istawaa alaa Arshi) ina maana ya (Istaulaa), kwa sa- 
babu kusema hivyo ni kupindisha maneno ya Mwenyezi Mungu, 
na pia ni kwenda kinyume na vile walivyo kubaliana Maswahaba 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie na wale walio wafuata 
kwa kufanya matendo mema bali neno lenyewe katika lugha ya 
Kiarabu halina maana isipokuwa ni kuwa juu, na maana hiyo 
ndio yenye kuendana na maana katika lugha ya Kiarabu yani yupo 





juu ya Arshi kuwa juu maalumu kwa ajili yake ambako kunal- 
ingana na Mwenyewe Mwenyezi Mungu, na mwenye kutafsiri 
kwa maana ya (Istaulaa) atakuwa amebadili maneno kutokana 
na maana yake halisi pia atakuwa amekwenda kinyume na ilivyo 
fahamisha Qur`an tukufu. 


Kisha wema walio tangulia wametafsiri kwa maana hiyo na 
haikupokelewa kutoka kwao isipokuwa tafsiri hiyo, na linapo 
kuja neni katika Qur’an au Sunnah na haikupokelewa kutoka 
kwa wema walio tangulia tafsiri inayo kwenda kinyume na 
maana yake dhahiri (iliyo wazi) basi wao hubakiza neno hilo ka- 
tika asili yake, kisha hufuata vile inavyo amrisha ile Aya. 


Atakapo sema Mtu je kuna maneno ya wazi kutoka kwa 
wema walio tangulia ambao wametafsiri neno ( istawa) kwa 
maana ya Alaa? 


Tunasema: ndio, limepokelewa hilo kwao Mwenyezi Mungu 
awarehemu na hata kama tutajalia kuwa hakuna Tafsiri ya wazi 
kutoka kwao hakika asili ya neno lenyewe katika Qur’an na Sun- 
nah inafahamisha kwa maana hiyo, na itabaki katika maana hiyo 
muda wa kwamba hakuna tafsiri nyingine isiyo kuwa hiyo. 


Mambo ambayo ni lazima na ni batili kwa yule mwenye 
kutafsiri Istiwaa kwa maana ya Istilaa ni: 


1- Kuwa Arshi kabla ya kuumbwa mbingu na Aridhi sio milki 
ya Mwenyezi Mungu Mtukufu kwani Mwenyezi Mungu anasema: 





(Hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliye ziumba mb- 
ingu na Ardhi katika siku sita. kisha akatawala juu ya kiti cha 
enzi] [Suratul Al-Araaf: 54] kutokana na Aya hii hawi ni mustau- 
lia katika Arshi kabla ya kuumba mbingu na Ardhi. 


2- Inakuwa maana ya maneno yetu kuwa: kulingana sawa kwa 
Mwenyezi Mungu Katika Arshi na kulingana sawa kwa kitu cho- 
chote katika viumbe wake kupo sawa, na maana hii bila shaka ni 
batili kabisa haifai kuambiwa Alla Mtukufu. 


3-Na tafsiri hiyo ni kutafsiri maneno kinyume, tofauti na maa- 
na yake halisi. 


4- Na kutafsiri kwa tafsiri hiyo ni kwenda kinyume na maaf- 
ikiano ya wema walio tangulia radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
Juu yao. 


Kwa ufupi katika Tauhidi hii ya majina ya Mwenyezi Mungu 
pamoja na sifa zake inatupasa sisi kuthibitisha yale yote aliyo 
yathibitisha katika Nafsi Yake au amethibitisha Mtume wake ka- 
tika majina na sifa pasina kupindisha wala kuziacha wala kuzi- 
fananisha. 


Xok k k 





Swali la 2: Ni Shirki ipi ambayo washirikina waliifan- 
ya mpaka akatumwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake? 


Jibu: Ama Shirki waloifanya Washirikina mpaka akatumwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwao, sio Shirki katika 
Rububuyya (Uumbaji) kwa sababu Qur`an inaonesha kuwa wali- 
kuwa wakifanya Ushirikina katika Ibada tu. 


Ama katika Rububiyya walikuwa wakiamini kuwa Mwenyezi 
Mungu peke yake ndiye Mlezi wa viumbe wote, na kwamba Yeye 
ni mwenye kujibu dua za wenye matatizo, na Yeye Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye kuondoa mabaya na mengine Yasiyo kuwa 
hayo ambayo ameyataja Mwenyezi Mungu kuwa walikuwa 
wakikubali kuwa Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye 
kufanya hayo. 


Lakini wao washirikina walikuwa wakiabudu pamoja na Mwe- 
nyezi Mungu kitu kingine, na hiyo ni Shirki inayo mtoa Mtu ka- 
tika Uislamu, kwasababu Tauhidi ni kukifanya kitu kuwa kimoja, 
na Mwenyezi Mungu Mtukufu Yeye ni lazima apwekeshwe, na 
haki hii inagawanyika katika vigawanyo vitatu: 





1- Haki ya Ufalme. 
2- Haki ya Ibada. 
3- Haki katika Majina yake na Sifa zake. 


Na kwa ajili hiyo Wanachuoni wakaigawa Tauhidi katika vi- 
gawanyo vitatu; Tauhidi ya Uumbaji, Tauhidi ya Ibada na Tauhidi 
katika Majina yake na Sifa zake. 


Na washirikina walimshirikisha Mwenyezi Mungu katika 
Tauhidi ya Ibada, ambapo walikuwa wakimuabudu Mwenyezi 
Mungu pamoja na vitu vingine na amesema Mwenyezi Mungu: 
[Muabuduni Mwenyezi Mungu wala msimshirikishe na kitu 
chochote] [Suratu An Nisaa: 36], yaani msimshirikishe katika 
Ibada yake. 


Na amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Kwani anaye 
mshirikisha Mwenyezi Mungu,hakika Mwenyezi Mungu at- 
amharamishia pepo,na mahala pake ni Motoni.Na walio dhu- 
lumu hawatakuwa na wa kuwanusuru] [Suratul Maaida: 72] na 
amesema tena Mwenyezi Mungu: [Hakika Mwenyezi Mungu 
hamsamehi (dhambi ya) kushirikishwa, na husamehe men- 
gineyo kwa amtakae] [Suratu An Nisaa: 48] na amesema tena 
Mwenyezi Mungu: [Na Mola wenu anasema: Niomben nitaku- 
Jibuni. Kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu 
mimi wataingia Jahannamu wadhalilike] [Suratul Ghafir: 60]. 





Na amesema Mwenyezi Mungu katika Surat Ikhlas: 
1- Sema Enyi makafiri. 

2- Siabudu mnacho kiabudu. 

3- Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 

4- Wala sitaabudu mnacho abudu. 

5-Wala nyinyi hamuabudu ninaye muabudu. 


6- Nyinyi mna dini yenu, nami nina Dini yangu. 


Na maneno yangu kuwa katika Suratul Ikhlas: Nakusudia 
Ikhlasi katika matendo, hii ni Suratul Ikhlas ya Matendo japo 
inaitwa Suratul Kafiruun lakini kwa hakika ni Suratul Iklas ka- 
tika matendo, kama vile ambavyo Suratul (Oulhuwa Allah ahadu) 
inaitwa Suratul Ikhasi katika Aqida. 


d k k k 


Swali la 3: Ni ipi misingi ya Ahalu Sunnahh Walja- 
maa katika Tauhidi na mambo mengine katika mambo 
ya Dini? 





Jibu: Misingi ya Ahalu Sunnah Waljamaa katika Tauhidi na 
mambo mengine katika mambo ya Dini, ni kushikamana kikamili- 
fu na Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna za Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake! na yale walokuwa nayo Makhalifa wanne wa- 
ongofu katika uongofu na Sunnahh, amesema Mwenyezi Mungu: 
(Sema: Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu basi ni- 
fuateni mimi,Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakusame- 
heni madhambi yenu||Suratul Al-Imran: 31] Na amesema tena 
Mwenyezi Mungu: [Mwenye kumtii Mtume basi kwa hakika 
ndio amemtii Mwenyezi Mungu.Na ane kengeuka ,basi sisi 
hatukutuma wewe uwe ni mlinzi wao] [Suratul An- Nisaa: 80] 
na amesema Mwenyezi Mungu: [Na anacho kupeni Mtume, na 
anacho kukatazeni jiepusheni nacho] [Suratul Al- Hashir: 7], 
na hii ni katika kugawana ngawira (mali zinazo patikana kwenye 
vita ) inapo kuwa katika mambo ya kisheria ni bora zaidi; kwa sa- 
babu :Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa akuwahutubia watu 
siku ya Ijumaa Anasema: (Ama baada ya hayo, hakika maneno 
yaliyo bora ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na uongofu ulio 
bora kabisa ni uongofu wa Muhammad (rehma na amani ziwe 
juu yake), na katika mambo yaliyo mabaya kabisa ni uzushi, 
hakika kila jambo lenye kuzuka ni Bidaa,na kila bidaa ni 
upotevu,na kila upotevu ni Motoni) | Annasaai /1578]. 


Na amesema tena Mtume merahma na amani ziwe juu yake: 
((Shikamaneni na Sunnahh zangu, na Sunnahh za Makhalifa 
wangu waongofu baada yangu, shikamaneni nazo, zishikeni 
kwa meno ya Magego, na tahadharini na mambo ya uzushi, 
kwani hakika kila chenye kuzuka ni Bidaa, na kila Bidaa ni 
Upotevu)) | Abuu Daudi /460, Ibun Maajah /43]. Na ushahidi wa 
hayo ni mwingi. 





Njia ya Ahalu Sunnahh Wal Jamaa ni kushikamana kikamilifu 
na Kitabu Cha Mwenyezi Mungu, na Sunnahh za Mtume rehma na 
mani ziwe ju yake na Suna za Makhalifa wake waongofu walokuja 
baada yake, na hiyo ni kwa sababu wao husimamisha Dini kika- 
milifu na wala hawawagawanyi watu; na wanafanya hivyo kufua- 
ta amri ya Mwenyezi Mungu pale alipo sema: [Amekuamrish- 
eni Dini ile ile aliyo muusia Nuhu na tuliyo kufunulia wewe,na 
tuliyo muusia Ibrahim na Musa na Isa,kwamba kamateni 
dini wala msifarikiane] [Suratul Ash-Shuura: 13], na kwao hata 
kama itatokea tofauti kati yao hutokea katika mambo ambayo wa- 
meruhusiwa kujitahidi ndani yake, na ikhitilafu hizo hazipelekei 
kutofautiana nyoyo zao, bali utawakuta ni wenye kushikamana na 
kupendana, japo kumetokea tofauti kati yao kwa njia ya kujitahidi. 


X k k k 


Swali la 4: Ni kina nani hao Ahalu Sunnahh Walja- 
maa? 


Jibu: Ahalu Sunnahh Wal Jamaa ni wale ambao wameshika- 
mana na Sunnahh, na wakakusanyika katika kuifuata hiyo Sun- 
nahh, na hawakufuata mambo mengine yasiyo ya Kisunnah, sio 
katika mambo ya kiitikadi wala mambo ya kimatendo, kwa ajili 
hiyo wameitwa Ahalu Sunnahh, kwa sababu wao wameshikamana 
nayo. 





Na wameitwa Al Jamaa; kwasababu wao wamekusanyika ka- 
tika kuifuata hiyo Sunnahh. 


Ukiwaangalia vizuri watu wa Bidaa kwa mazingatio, utawao- 
na kuwa ni wenye kutofautiana katika yale wanayo yafuata katika 
mambo ya kiitikadi na kimatendo, na hilo ni jambo linalo fahami- 
sha kuwa wapo mbali na Sunnahh, kwa yale walio ya zusha katika 
mambo ya Bidaa. 


Xk k k 


Swali la 5: Ametuhabarisha Mtume rehma na amani 
ziwe ju yake juu ya kutofautiana Umma wake baada ya 
kufa kwake, tuna kuomba Sheikh utubainishie jambo hili 


Jibu: Ametuhabarisha mtume rehma na amani ziwe ju yake! 
katika Hadithi sahihi iliyo pokelewa kutoka kwake [Ilio pokelea 
na Abu Daud 4598, Tirmidhi 2640 na Ibnu Maja 3991]: Kuwa 
Mayahudi waligawanyika makundi sabini na moja, na Manaswara 
waligawanyika makundi sabini na mbili, na Ummah huu utaga- 
wanyika makundi sabini na tatu, na Makundi hayo yote yatain- 
gia Motoni isipokuwa kundi moja, nalo ni lile litakalo kuwa ni 
lenye kufuata yale alikuwa nayo Mtume rehama na amani ziwe 
ju yake!na Maswahaba zake, na hili kundi ndilo kundi lenye ku- 
ongoka, ambalo limeongoka katika Dunia na mambo ya Uzushi, 
na litaokoka kesho Akhera na Moto, nalo ni kundi lililo nusuriwa 





mpaka siku ya Kiama, na kundi hili halitoacha kuwa ni kundi le- 
nye kudhihiri na kusimama mpaka siku ya Kiyama kwa amri ya 
Mwenyezi Mungu Mtukukufu. 


Na haya makundi sabini na tatu, ambapo moja kati yake ndio 
kundi la haki, na yaliyo baki ni batili, wamejaribu baadhi ya watu 
kuyahesabu, na wakawagawa watu wa Bidaa makundi matano, na 
wakaweka katika kila kundi matawi yake, ili kufikia katika ile idadi 
alio isema Mtume rahma na amani ziwe jun yake, wakaona baa- 
dhi ya watu kilicho bora ni kuacha kuhesabu, kwa kuwa makundi 
haya sio haya tu katika walio potea, bali kuna watu wamepotea ku- 
potea kuliko kukumbwa sana kuliko ilivyo kuwa huko nyuma, na 
wakazusha mambo mengine baada ya kuhesabiwa haya makundi 
sabini na tatu, na wakasema: Hakika hii idadi haiishi na wala hai- 
wezekani kujua kuisha kwake, isipokuwa mwisho wa zama hizi 
wakati wa kusimama Kiyama, na kilicho bora kwetu ni kufanya 
kama alivyo fanya Mtume rehma na amani ziwe ju yake tunas- 
ema: Hakika Umma huu utagawanyika makundi sabini na tatu, 
yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja, kisha tunasema: 
Kila mwenye kwenda kinyume na yale alokuwa nayo Mtume na 
Maswahaba zake, basi huyo ataingia katika hayo makundi, anawe- 
za kuwa Mtume rehma na amani ziwe ju yake ameashiria kwe- 
nye misingi na hatukujua katika hiyo kwa sasa isipokuwa kumi, 
na anaweza kuwa ameashiria katika misingi ambayo ina matawi 
ndani yake kama walivyo sema baadhi ya watu, Mwenyezi Mungu 
ndio mjuzi zaidi. 


X k k k 





Swali la 6: Niyapi mambo muhimu na maalumu katika 
kundi hili lenye kuokoka? Na je kupungua kitu katika 
hayo mambo kunamtoa mtu katika kundi hilo? 


Jibu: Mambo muhimu na maalumu katika kundi hili lenye 
kuokoka ni: kushikamana na yale alokuwa nayo Mtume rehma na 
amani ziwe ju yake! katika mambo ya Itikadi, na Ibada, na Ta- 
bia, na kushirikiana na watu, hayo mambo manne utayakuta katika 
kundi hili lenye uongofu ni yenye kudhihiri: 


Ama katika Itikadi unalikuta kundi hilo limeshikamana na yale 
yaliyo elekezwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunnahh 
za Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake, ikiwa ni pamoja na 
kuwa na Tauhidi Uluhiyyah, na Tauhidi Rububiyyah, na Tauhidul 
Asmaai Wa Swifaati. 


Na katika Ibada, utalikuta kundi hili ni lenye kushikamana na 
Ibada kushikamana kikweli kweli, kama alivyo kuwa akishikama- 
na Mtume rehma na aziwe ju yake na Ibada katika aina zake, sifa 
zake, wakati wake, sehemu zake na sababu zake, hutoweza kukuta 
kutoka kwao mambo ya Uzushi katika Dini, bali wao ni wenye 
kuwa na adabu mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu pamoja na 
Mtume wake rehma na amani ziwe ju yake! Hawatangulizi mbele 
ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake katika kuingiza kitu katika 
Ibada ambacho hakuruhusu Mwenyezi Mungu Mtukufu. 





Na katika Tabia, utawakuta ni wenye tofauti na wengine, kwa 
tabia nzuri, kama vile kuwapendelea Waislamu kheri, na kuwa 
wakunjufu wa nyoyo, na kuwa na uso wenye bashasha, na ni we- 
nye maneno mazuri na ukarimu, na ni wenye Ushujaa, na men- 
gine mengi katika mambo ya Tabia nzuri. 


Na katika kushirikiana na watu, utawakuta wanashirikiana 
na watu kwa ukweli na uwazi, kama vile alivyo ashiria Mtume 
rehma na amani ziwe juyake katika maneno yake: (Wawili wenye 
kuuziana ni wenye khiyari muda wa kwamba bado hawaja 
achana, na ikiwa wote wawili watasema kweli na wakaweka 
wazi biashara yao, watabarikiwa katika biashara yao, na iwa- 
po watasema uongo, na wakafichiana aibu za biashara yao, 
itatoweka baraka katika biashara yao) | Bukhar /2079, Muslim 
/1532]. Na upungufu katika mambo haya hakumtoi mtu katika 
kundi hili, lakini kila mwenye kufanya kitu ana daraja yake, na 
upungufu katika Tauhidi huenda ukamtoa Mtu katika kundi hili la 
wenye kuokoka, mfano upungu katika Ikhlasi, na vile vile katika 
Bidaa, huenda akafanya Bidaa ikamtoa katika kundi hili la wenye 
kuokoka. 


Ama katika mambo ya tabia na Ushirikiano haumtoi mtu kwe- 
nye kundi, japo kuwa hiyo inapunguza daraja yake. 


Na tunaweza kuhitaji kuweka wazi zaidi mambo ya tabiya, 
hakika katika mambo muhimu katika tabia ni watu kukusanyika 
katika neno moja, na kuafikiana katika haki ambayo ametuusia 





Mwenyezi Mungu katika maneno yake pale alipo sema: [Ame- 
kuamrisheni Dini ile ile aliyo muusia Nuhu na tulio kufunulia 
wewe, na tulio wausia, Ibrahimu na Musa na Isa, kwamba ka- 
mateni Dini wala wala msifarikiane] [Suratul Ash- Shura: 13] na 
akatupa habari kuwa wale ambao wamefarikisha watu katika Dini 
yao na wakawa makundi makundi, kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe ju yake yupo mbali nao akasema Mwenyezi Mungu: [Haki- 
ka wale ambao wameigawa Dini yao na wakawa makundi 
makundi,wewe si katika wao kwa chochote] [Suratul Al-Anaam 
/159]. 


Watu kuafikiana katika neno moja, na kuziunganisha nyoyo ni 
katika vitu muhimu maalumu katika kikundi hiki chenye kuokoka, 
na kama itatokea kutofautiana katika kitu ambacho ni cha kujitahi- 
di ambacho watu wameruhusiwa kutoa juhudi zao, hawawekeani 
wao kwa wao vifundo, wala uadui, wala kuchukiana, bali huitakidi 
kuwa wao ni ndugu, mpaka mmoja wao anaweza kuswali nyu- 
ma ya Mtu anaeona hatawadhi kwa udhu wake, mfano: Mmoja 
katika wao anaweza kuswali nyuma ya mtu anaekula nyama ya 
Ngamia, yani Imamu anaona kula nyama ya Ngamia hakutengui 
Udhu, na maamuma anaona kula nyama ya Ngamia kunatengua 
Udhu, kila mmoja anaona Swala nyuma ya Mwenzake inasihi japo 
wametofautiana katika hilo, yote hiyo ni kwa kuwa kila mmoja 
anaona kuwa khilafu imetokea katika kitu cha jitihada, sio katika 
mambo yenye khilafu ya kweli, kwa sababu kila mmoja amefua- 
ta kile anacho paswa kufuata kutokana na ushahidi, wanaona ya 
kuwa watakapo tofautiana na ndugu yake katika kitendo amba- 
cho amefuata ushahidi, hiyo kwa hakika ni kama wameafikiana, 
kwa sababu wao wote hulingania katika kufuata ushahidi popote 





watakapo kuwa, atakapo tofautiana nao kwa ajili ya kufuata usha- 
hidi alionao, basi yeye kwa hakika atakuwa ameafikiana nae, kwa 
sababu yeye anafuata kwa kile kinacho linginiwa, na wanaongoka 
kwa kuhukumiwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunnah za 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Na wala halifichiki kwa 
watu wengi wenye elimu, kile kilicho tokea baina ya Maswahaba, 
katika mfano wa mambo hayo, hata wakati wa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake yalitokea lakini hawakuchukina, kwa hakika 
Mtume wa Mwenyezi Mungu alipo rejea kutoka katika vita ya 
Ahzab, akamjia Jibril, na akamuashiria kuwa atoke kwenda kwa 
banii Ouraydhwa ambao walivunja ahadi, Mtume rehma na amani 
ziwe ju yake akawahimiza Maswahaba zake akasema: (Asiswa- 
li mmoja wenu swala ya Alasili isipokuwa awe amefika bani 
Ouraydhwa) [Bukhar 946/ na Muslim 1770]. 


Wakatoka Maswahaba kutoka Madina kuelekea banii Ouray- 
idhwa, ikawakuta Swala ya Alasiri wakiwa njiani, kuna walio che- 
lewesha swala mpaka walipofika banii Ouraydhwa, ukiwa umesha 
pita wakati wake kwasababu Mtume amesema: (Asiswali mmoja 
wenu swala ya Asr isipokuwa awe amefika bani Ouraydhwa). 
Kuna miongoni mwao walio swali katika wakati wake, na wakas- 
ema : Hakika Mtume rehma na amani ziwe ju yake: alikusudia 
tufanye haraka katika kutoka, na wala hakukusudia tucheleweshe 
Swala kutoka katika wakati wake- na hawa ndio walio sahihi- la- 
kini pamoja na hilo Mtume rehma na amani ziwe ju yake: hakum- 
kemea yoyote kati ya makundi hayo mawili, na wala kundi moja 
hawakuwachukia wala kufanya uadui katika kundi lingine, kwa 
sababu ya tofauti zao katika kuyaelewa maneno ya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake: 





Kwa ajili hiyo naona kuwa ni wajibu juu ya Waislam ambao 
wanajinasibisha na Sunnah wawe ni kitu kimoja, na wala isitokee 
kati yao Makundi, huyu anajinasibisha na kundi hili, na yule ana- 
jinasibisha na kundi lile, na watatu anajinasibisha na kundi lingine 
na mfano wa hayo kiasi kwamba husababisha kutupiana maneno 
makali, na kufanyiana uadui, na kuchukiana, kwa sababu ya ikhti- 
lafu iliyotokea ni kwa kujitahidi, na wala haina haja ya kuweka 
wazi ni kundi gani, lakini mwenye akili anafahamu na inambaini- 
kia kila kitu. 


Ninaona kuwa ni wajibu kwa Ahlusunah Waljama, kushikama- 
na hata kama wakitofautiana kwa yale wanayo tofautina, hakika 
katika jambo hili kuna upana na ni jambo la kumshukuru Mwe- 
nyezi Mungu, na muhimu ni kuunganisha nyoyo na kuungana ka- 
tika neno moja, na wala hakuna shaka kuwa maadui wa Uislam 
wanapenda Waislam watofautiane, sawa wawe ni Madui wanao 
dhihirisha uadui wao, au wale ambao wanadhihirisha mapenzi 
kwa Waislam, na ukweli wa mambo wao hawapo hivyo. 


Ni wajibu kwetu tujipambe kwa sifa hizo ambazo ni sifa za 
kundi lililo okoka, nayo ni kujipamba kunako endana na mambo 
yetu. 


Xk k k 





Swali la 7: Ni nini makusudio ya mtu kati na kati ka- 
tika Dini? 


Jibu: Mtu kuwa kati na kati katika Dini, ni kwamba asizidishe 
Mwanadamu akuchupa mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu, na 
wala asipunguze ndani yake mpaka akavuka mipaka alomuwekea 
Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Na usawa katika Dini: Ni kushikamana na Sera ya Mtume 
rehma na amani ziwe ju yake! 


Na kuchupa mipaka: Ni kuvuka mipaka au kupunguza, pale 
alipo kuwekea Mwenyezi Mungu. 


Mfano wa kuvuka mipaka katika Ibada, ni Mtu kusema: Mimi 
nataka kuswali Usiku mzima na sito lala kamwe, na nafanya 
hivi kwa sababu Swala ni katika Ibada zilizo bora kabisa, kwa 
hiyo nataka kuhuisha usiku mzima. Tutasema kumwambia wewe 
umepetuka mipaka katika dini ya Mwenyezi Mungu, na kufanya 
kwake hivyo hayupo sahihi, na lilitokea tukio kama hili wakati wa 
Mtume rehma na amani ziwe ju yake walikuja Watu kwa Mtume 
rehma na amani ziwe ju yake wakasema baadhi yao: Mimi nitasi- 
mama usiku mzima kwa ajili ya kuswali na wala sitolala kamwe, 
na mwingine akasema: Mimi nitafunga na wala sitoacha kufunga 
hata siku moja, na akasema wa tatu: Mimi sitooa wanawake kabisa, 
nita ishi hivi hivi, nitafanya Ibada tu, likamfikia hilo Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake! akasema: (Wana nini watu wanasema 
hivi na hivi? Mimi ninafunga na ninafungua, na ninasimama 





kuswali na pia ninalala, na ninaoa wanawake, Mwenye kuia- 
cha Sunnah yangu huyo sio katika mimi) [Ameipokea Bukhar 
/5063 na Muslim /1401]. 


Watu hawa walikuwa wamepetuka mipaka katika Dini, wa- 
mezidisha kiasi alicho amrisha Mwenyezi Mungu, walipo semaa 
hivyo Mtume rehma na amani ziwe ju yake akawaambia Mwenye 
kufanya hivyo yupo mbali na Mimi, amefanya hivyo kwa sababu 
wao wameiacha Sunnah ya Mtume rehma na amani ziwe ju yake! 
ambayo ni, kufunga na kufungua, na kuoa wanawake. 


Ama Mwenye kupunguza katika Ibada, ni yule anae sema: 
Mimi sina haja na Sunnah, mimi sitafanya Sunnah yoyote nita- 
fanya faradhi tu. Na mwenye kupunguza katika faradhi, pia huyu 
ni mwenye kupunguza. 


Ama mwenye kufanya usawa katika Ibada, Ni yule ambaye 
anafanya Ibada kwa kufuata mwenendo wa Mtume rehma na am- 
ani ziwe ju yake na Makhalifa wake waongofu, radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yao. 


Na mfano mwingine: Kulikuwa na watu watatu, mbele yao 
kulikuwa na Mtu muovu, mmoja wao akasema: Mimi simsalimii 
huyo muovu, na ninamhama kabisa, na kujiweka mbali nae na 
wala sito msemesha. 





Na wapili akasema: Mimi nitatembea na huyu muovu, na ni- 
tamsalimia, na nitakuwa na bashasha katika uso wake, na nitamui- 
ta kwangu, na iwapo ataniita nitaitikia wito wake, huyu kwangu ni 
kama Mtu mwema. 


Akasema watatu: Huyu Muovu namchukia kwa Uovu wake, 
na ninampenda kwa Imani yake, na wala sito mhama isipokuwa 
ikiwa kumhama kwake ni sababu ya yeye kuwa mwema, na ikiwa 
kuwa naye ni sababu ya kuzidisha uovu wake basi nitamhama. Tu- 
nasema: Huyu wa kwaza amezidisha katika kumchukia, na wapili 
amepunguza, na watatu yupo kati na kati. 


Na hivi ndivyo tunavyo sema katika Ibada zote na mahusiano 
mengine: watu wapo hivyo, kuna wenye kuzidisha, wenye kupun- 
guza, na walio kati kwa kati. 


Mfano wa tatu: Mtu amekuwa kama mtumwa kwa mke wake, 
anamuongoza popote atakapo, hamkatazi mke wake kufanya uovu 
wala hamuamrishi kufanya wema, mwanamke ameimiliki akili 
yake imekuwa kama ndio miguu anayo simamia. 


Na mtu mwingine, anamnyanyasa, anamfanyia kibri, na ku- 
jikweza kwa mke wake, na hamjali kwa kitu chochote, mke wake 
kwake hana thamani zaidi ya kijakazi. 





Na mtu wa tatu, yupo kati na kati, anamfanyia mke wake kama 
alivyo amrisha Mwenyezi Mungu Mtukufu na Mtume wake rehma 
na amani ziwe ju yake: kama alivyo sema Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu: [Nao wanawake wanayo haki kwa Sharia kama ile haki 
iliyo juu yao] | Suratul Al-Bagara/ 228], na amesema Mtume 
rehma na amani ziwe ju yake: (Asimuache Muumini Mwanau- 
me Muumini Mwanamke, iwapo atachukia kwake tabia falani, 
atapenda tabia nyingine) | Ameipokea Muslim /1469 ]. 


Huyu Mtu wa mwisho, yupo kati na kati, na wa pili amepetuka 
mipaka, na watatu amepunguza, na tumia kipimo hicho katika ma- 
tendo yote na Ibada zote. 


X k k k 


Swali la 8: Ni ipi Maana ya Imani kwa Ahlu Sunnah 
Waljamaa? Na je inazidi na kupungua? 


Jibu: Imani kwa Ahlu Sunnahh Waljamaa ni: (Kukiri kwa 
Moyo na kutamka kwa Ulimi na kufanya kwa vitendo) nayo inaku- 
sanya mambo matatu: 





1-Kukiri kwa Moyo. 
2-Kutamka kwa Ulimi. 


3-Kufanya kwa Vitendo. 


Imani itakapo kuwa hivyo basi itazidi na kupungua, na hilo 
ni kwasababu kukiri kwa Moyo kunazidiana, kwani kukiri kwa 
kusikia jambo ni tofauti na kukiri kwa kuliona mwenyewe kwa ma- 
cho, na kukiri kwa Mtu mmoja sio kama kukiri kwa watu wawili, 
na mifano mingine, kwa ajili hiyo amesema Ibrahim Amani ya 
Mwenyezi Mungu iwe pamoja nae: [Na alipo sema Ibrahim: 
Mola wangu Mlezi, nionyeshe vipi unavyo fufua wafu. Mwe- 
nyezi Mungu akasema: Kwani huamini? Akasema: hapana la- 
kini ili moyo wangu utulie] [Suratul Al-Baqara /260]. 


Imani huwa inazidi kwa moyo kukiri na kutulia, na Mwan- 
adamu atapata huo utulivu katika nafsi yake kwa kuhudhuria vi- 
kao vya kutajwa Mwenyezi Mungu, na mawaidha ya Pepo na ya 
Moto mpaka mtu atahisi kama anaviona vitu hivyo kwa macho 
yake, na wakati kutakapo patikana kughafilika, na mtu akawa si 
mwenye kuhudhuria kwenye vikao hivi, inapungua yakini hii ka- 
tika moyo wake. Vile vile imani huongezeka kwa maneno, kwani 
kumtaja Mwenyezi Mungu, mara kumi sio sawa na alomtaja mara 
miamoja, wapili amemzidi wa kwanza. 





Na hivo hivo mwenye kufanya Ibada kwa njia iliyo kamili, 
inakuwa imani yake juu zaidi ya yule alofanya kwa njia ya upun- 
gufu. 


Hivo hivo katika matendo, hakika mwanadamu anapo fanya 
matendo kwa vitendo zaidi ya mwenzake imani yake inaongezeka 
zaidi kuliko alofanya matendo kwa upungufu, na hilo limekuja ka- 
tika Qur`an na Sunnah: Nakusudia kuzidi kwa imani na kupungua, 
amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: (Na hatukujalia walinzi 
wa huo moto isipokuwa ni Malaika wala hatukujalia idadi yao 
isipokuwa mtihani kwa wale waliokufuru, ili wawe na uhaki- 
ka waliopewa vitabu,na walioamini wazidi katika imani yao| 
| Suratui Al- Mudathir /31] na akasema tena Mwenyezi Mungu 
Mtukufu: (Na inapo teremshwa Sura wapo miongoni mwao 
wasemao: Ni nani miongoni mwenu Sura hii imemzidishia 
Imani? Ama wale walio amini inawazidishia Imani, nao wana- 
furahi /124 Ama wale wenye maradhi katika nyoyo zao, basi 
inawazidishia uchafu juu ya uchafu wao; na wanakufa hali ni 
makafiri | [Suratul Atawba /125/] . 


Lakini ni zipi sababu za Imani kuzidi? 


Kuzidi kwa Imani kuna sababu; 


1- Kumjua Mwenyezi Mungu, kwa majina yake na sifa zake, 
hakika Mwanadamu kila anapo zidisha kumjua Mwenyezi Mungu, 
kwa majina yake na sifa zake, bila shaka Imani yake huongezeka, 
kwasababu hiyo utakuta kuna watu wenye elimu ambao wanaya- 





jua majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, majina hayo na sifa 
hizo hawazijui watu wengine, utawaona wao wana imani kuliko 
wale wasiyo yajua majina hayo na sifa hizo. 


2- Kuangalia na kutafakari Ushahidi wa kuwepo Mwenyezi 
Mungu wa Kidunia na Kisheria, hakika Mwanadamu kila anapo 
angalia ushahidi wa kuwepo Mwenyezi Mungu katika Dunia, am- 
bao ni viumbe basi imani yake huzidi amesema Mwenyezi Mungu 
Mtukufu: (Na katika Ardhi zipo Ishara kwa wenye yakini./20/ 
Na katika nafsi zenu- Je Hamuoni?| [Suratul Adhariyat /21/], na 
Aya zenye kufahamisha juu ya hilo ni nyingi, nakusudia zinazo fa- 
hamisha kuwa Mwanadamu anapo angalia na kufikiria viumbe wa 
Mwenyezi Mungu vilivyopo kwenye Dunia hii Imani huongezeka. 


3- Kuzidisha utiifu kwa Mwenyezi Mungu, Mwanadamu kila 
anapo zidisha kumtii Mwenyezi Mungu, ndivyo Imani yake ina- 
vyo ongezeka, ni sawa utiifu huo uwe ni wa maneno au wa vi- 
tendo, maneno kama kumtaja Mwenyezi Mungu, na vitendo kama 
Swala, Swaumu na Hijja, yote hayo yanazidisha Imani. 


Ama sababu za kupunguza Imani, ni kinyume na hizo tu- 
lizo zitaja ambazo ni: 


1-Kuto kujua majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, kuna 
wajibisha kupunguza Imani, kwasababu Mwanadamu atakapo 
kuwa ni mchache wa kuyajua Majina ya Mwenyezi Mungu, Imani 
yake hupungua. 





2-Kutokufikiria juu ya alama za kuwepo Mwenyezi Mungu za 
Kidunia na Kisheria, kwasababu kutofikiria Alama hizo kunasa- 
babisha kupungua kwa Imani, au kama isipopungua basi itabaki 
hapo hapo bila kuzidi. 


3-Kufanya Maovu, hakika kufanya Maovu kuna athari kubwa 
sana katika Moyo, na kwa ajili hiyo amesema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: (Hazini mzinifu, wakati anapo zini hali ya 
kuwa ni Muumini) | Ameipokea Bukhar/ 2475 na Muslimu / 57]. 


4-Kuto kumtii Mwenyezi Mungu, kwani kuacha twaa ni sa- 
babu ya kupungua imani, lakini ikiwa utiifu alouacha ni wajibu, 
na ameacha bila udhuru wowote, basi imani itapungua, na atalau- 
miwa kwa kuacha huo utiifu na ataadhibiwa, na ikiwa sio wajibu 
au ni wajibu lakini ameiacha kwa dharura, basi itapungaza imani 
lakini hatalaumiwa, na kwa ajili hiyo amesema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: Wanawake ni wapungufu wa akili na dini, 
na akatoa sababu ya upungufu katika dini ni kwasababu anapo 
kuwa katika hedhi haruhusiwi kuswali wala kufunga, pamoja na 
kwamba hawalaumiwi kwa kuacha kwao Swala na Swaumu bali 
wameamrishwa kuacha hizo ibada, lakini alipopitwa na kitendo 
anacho kifanya na mwanaume, ndiyo akawa ni mpungufu wa akili 
katika upande huo. 


Wok k k 





Swali la 9: Ni vipi tunakusanya kati ya Hadithi ya Ji- 
bril ambayo Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ali- 
tafsiri Imani kuwa ni (Kumuamini Mwenyezi Mungu,na 
Malaika wake, na Vitabu vyake,na Mitume wake, na siku 
ya mwisho, na kuamini Oadar kheri zake na Shari zake) 
[Apokea Muslimu /8 na Hadithi ya wageni wa Abdul-Qay- 
si ambao Mtume rehma na amani ziwe juu yake: alitafsiri 
Imani kuwa ni (Kushuhudia ya kuwa hakuna mola apa- 
saye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu 
Mmoja hana Mshirika, na kusimamisha Swala, na kutoa 
Zaka, na kutoa asilimia tano ya Ngawira) [Ameipokea 
Bukhari /53, na Muslimu /17]. 


Jibu: Kabla ya kujibu swali hili napenda kusema: Hakika kita- 
bu cha Mwenyezi Mungu na Sunnah za Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake, haziwezi kupingana milele, na wala hakuna katika 
Our'an aya zinazo pingana zenyewe kwa zenyewe, na wala haku- 
na katika Sunnah za Mtume rehma na amani ziwe juu yake sa- 
hihi zinazo pingana zenyewe kwa zenyewe, na wala hakuna katika 
Qur`an wala katika Sunnah, zinazo pingana na hali halisi kamwe, 
kwasababu hali halisi hutokea kwa haki, na Kitabu na Sunnah ni 
vya haki, na wala haiwezekani haki zikapingana, utakapo fahamu 
msingi huu utaondokewa na matatizo mengi. Amesema Mwenyezi 
Mungu Mtukufu: [Hivi hawazingztii hii Qur`an? Na laiti in- 
gekuwa imetoka kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu bila shaka 
wengeli kuta ndani yake khitilafu nyingi] (Surat Al-Nisaa: 82]. 





Ikiwa mambo yako hivo ni kwamba hadithi za Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake haziwezi kupingana, Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake akiitafsiri imani kwa maana Fulani, na akaitafsiri 
sehemu nyingine kwa maana nyingine inayopingana na maana ya 
kwanza kutokana na uelewa wako, hakika ukizingatia hautakuta 
kuna kupingana katika maana hizo, kwa mfano: 


Katika hadithi ya Jibril, Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
ameigawanya Dini katika sehemu tatu: 


1-Uislamu. 
2-Imani. 
3-Ihsani. 


Na katika hadithi ya wageni wa Abdul Oaysi, hakutaja isipoku- 
wa kigawanyo kimoja tu, nacho ni Uislamu. 


Kwani ukitaja Uislamu kwa ujula bila mipaka inaingia ndani 
yake imani; kwasababu haiwezekani kupatikana Uislam bila ya 
imani, kwa hivyo ukitajwa Uislamu peke yake inaingia ndani yake 
imani, na ikitajwa imani peke yake huingia Uislamu, na vikitaja 
vyote kwa pamoja, inakuwa imani inaambatana na nyoyo na Uis- 
lamu unaambatana na matendo, na huu ni msingi muhimu kwa 
wanafunzi. 


Uislamu ukitajwa peke yake huingia Imani amesema Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu: [Hakika Dini ya haki mbele ya Mwe- 





nyezi Mungu ni Uislam] [Suratul Al-Imrani /19]. 


Na ni kitu kinacho julikana kuwa Dini ya Kiislamu ni Misingi, 
Imani, na Sheria. 


Na inapo tajwa imani peke yake huingia Uislamu, na vinapo 
tajwa vyote inakuwa imani inaambatana na moyo na Uislamu un- 
aambatana na matendo, na kwa ajili hii walisema baadhi ya wema 
waliotangulia: (Uislam ni kwa uwazi na imani ni kwa Siri); kwa- 
sababu imani inakuwa moyoni, na kwasababu hiyo ndiyo utawe- 
za kumuona mnafiki anaswali, anatoa sadaka, anafunga, huyu ni 
Muislamu kwa kumuangalia lakini sio Muumini, kama alivyo sema 
Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Na miongoni mwa watu wapo wa- 
nao sema tumemuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, 
wala wao si wenye kuamini] [Suratul Al-Bagara /8]. 


X k k k 





Swali la 10: Ni vipi tunakusanya baina ya Imani ni Ku- 
muamini Mwenyezi Mungu, na Malaika wake, na Vitabu 
vyake, na Mitume wake, na siku ya mwisho, na kheri 
zake na shari zake na maneno yake Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: (Imani ni mafungu zaidi ya sabiini) 
[Ameipokea Bukhar /9, na Muslim/ 35]. 


Jibu: Imani ambayo ni itikadi inamisingi sita, nayo ndiyo 
ambayo imetajwa kwenye Hadithi ya Jibril wakati alipo muuliza 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: Ni nini imani? Akasema: 
(Ni kumuamini Mwenyezi Mungu, na Malaika wake,na Vi- 
tabu vyake, na Mitume wake, na siku ya mwisho na kuamini 
kheri zake na shari zake) kama ilivyo thibiti katika hadithi tulio 
itaja hapo juu. 


Ama imani ambayo inakushanya Matendo yake, aina zake na 
mgawanyiko wake, hizo ndio zipo zaidi ya sabini, na kwa ajili 
hiyo ameiita Mwenyezi Mungu Swala kua ni imani katika mane- 
no yake: [Na Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuipoteza 
Imani yenu kwani Mwenyezi Mungu ni Mpole kwa watu na 
Mwenye kuwarehemu] [Suratul Al-Bagara /143], wamesema 
wema walio tangulia Mwenyezi Mungu awarehemu: (Imani yenu) 
yani Swala zenu wakati mkielekea Baiti L-Magdis, kwa sababu 
walikuwa Maswahaba kabla ya kuamrishwa kuelekea katika Al- 
kaabah wakiswali hali ya kuwa wanaelekea Masjidi Al-Agswa 
(Msikiti ulioko Palestina). 


Xok k k 





Swali la 11: Je tunaweza kumshuhudilia Mtu kuwa 
ana Imani kwa kuzoea kwake Msikiti kama ilivyo kuja 
kwenye hadithi? 


Jibu: Ndio, hakuna shaka kuwa kila mwenye kuhudhuria Swa- 
la zote Msikitini, kuhudhuria kwake huko ni Ushahidi ya kuwa 
ana imani; kwa sababu hakuna kilicho mpelekea kutoka nyumbani 
kwake na kutembea kwenda Msikitini, isipokuwa ni imani ya ku- 
muamini Mwenyezi Mungu. 


Ama maneno ya muulizaji kama ilivyo kuja katika hadithi 
hilo limeashiriwa kwa kile kilicho pokelewa kutoka kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: (Mtakapo muona Mtu ameizoea 
Misikiti, mshuhudilieni kuwa, ana imani) | Ameipokea Tirmid- 
hii/2617, na Ibnu Maja/802), lakini Hadithi hii ni dhaifu haikusihi 
kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake. 


X k k k 


Swali la 12: Mtu anatiwa wasiwasi Sana na Sheitani 
Kuusiana na Mola wake, na yeye analiogopa sana hilo, 
Ni upi muongozo wenu kwa Mtu huyu? 





Jibu: kilicho tajwa kuhusu tatizo la muulizaji ambaye anaogo- 
pa matokeo ya wasiwasi wake; ninasema kumwambia: Nambashi- 
ria ya kuwa hatakuwa na matokeo ila mazuri tu, kwasababu wasi- 
wasi huo hutiwa na Shetani kwa Waumini; ili azitikise imani zao 
zilizo salama kwenye nyoyo zao, na ili awatie karaha katika nafsi 
na katika fikra, na fujo katika imani, bali awatilie fujo katika mai- 
sha yao ikiwa ni Waumini. 


Na hali yake si ya kwanza kuwatokea watu wa imani, na wala 
siyo mwisho wa kutokewa na hilo, bali itabaki kwake muda wa 
kwamba ni Muumini na. yupo duniani, na hali kama hizi ziliku- 
wa zikiwatokea Maswahaba wa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, imepokelewa hadithi kutoka kwa Abuu Hureyra radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake amesema: Walikuja watu katika 
Maswahaba wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, wakamuu- 
liza: (Hakina sisi tunakuta katika nafsi zetu mambo makubwa, 
ambayo anashindwa mtu kuyaeleza, akasema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: (Ni kweli mmeyakuta katika nafsi zenu?) 
wakasema: Ndio, akasema: (Hiyo ndio imani ya wazi) [ameipokea 
Muslim /132], na katika Sahihi Bukhary na Sahihu muslimu ime- 
pokewa pia kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake : ame- 
sema: (Anamjia Shetani mmoja wenu kisha anamuambia: 
Nani ameumba kitu flani? Nani ameumba kitu flani? Mpaka 
anamuambia: Nani kamuumba Mola wako? Litakapo mfika 
mmoja wenu hilo basi na ajikinge kwa Mwenyezi Mungu na 
Sheitwani na aliache hilo) [Ameipokea Bukhar /3276, na Mus- 
limu /134]. 





Na imepokelewa kutoka kwa Ibnu Abas radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake. Kuwa Mtu mmoja alimjia Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake akasema: Hakika mimi huwa naisemesha 
nafsi yangu kwa kitu kinachonitia wasiwasi na sipendi kukionge- 
lea, akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: (Sifa njema 
zina mstahiki Mwenyezi Mungu ambae amelirudisha jambo 
la wasiwasi) [Ameipokelewa Abu Dauda, na akapokelewa na Ah- 
madi]. 


Amesema Sheykh Al-Islaam Ibn Taymiyah katika Kitabu 
(Al-Imaan) Muumini anapewa mtihani wa wasiwasi na Shetani, 
kwa wasiwasi wa Ukafiri mpaka kifua chake kinanyongea kama 
walivyo sema Maswahaba 


kumuambia Mtume rehma na amani ziwe juu yake: Ewe Mtume 
wa Mwenyezi Mungu, hakika mmoja wetu anajikuta katika nafsi 
yake kiasi kwamba anahisi mbingu inataka kuanguka katika ardhi, 
na sipendi kuliongelea jambo hilo, akasema Mtume wa Mwenyezi 
Mungu: (Hiyo ndiyo imani ya wazi) na katika mapokezi mengine: 
jambo linakuwa kubwa mpaka nashindwa kuliongelea, akasema 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: (Sifa njema zina mstahi- 
ki Mwenyezi Mungu ambae amelirudisha jambo la wasiwasi) 
yani kupatikana wasiwasi huu na karaha kubwa na Moyo kuwa na 
wasiwasi, hiyo ndiyo imani ya wazi, hiyo ni kama Mwenye kupi- 
gana Jihadi amemjia adui akapigana nae mpaka akamshinda, na 
hii ni Jihadi kubwa, mpaka alipo sema na kwa jambo hilo hupati- 
kana kwa wanafunzi na waja wengine wasiwasi na mambo yenye 
kufanana na hayo, mambo ambayo hayapatikani kwa Mwingine; 
kwa sababu wengine hawakufuata sheria ya Mwenyezi Mungu na 
wala hawafuati njia yake, bali wao ni wenye kufuata matamanio 





yao na kughafilika na kumtaja Mwenyezi Mungu, na hawa wote ni 
wenye kutafutwa na Sheitwani, ni kinyume na wale walio elekea 
kwa Mola wao kwa ujuzi na ibada. 


Sasa ninasema kwa huyu muulizaji: Utakapo jua kuwa wasi- 
wasi huo unatokana na Shetani, basi mpige vita sana, na jua kuwa 
hawezi kukudhuru kwa lolote, ni wajibu wako kupigana nae, na 
kujiepusha nae na kujiepusha kupita katika mapito yake. 


Kama alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
(HakikaMwenyezi Mungu, amewasamehe Ummah wangu 
kwa yale mambo ambayo wana wasiwasi katika nyoyo, muda 
wakuwa hakufanya wala hakuzungumza) [Imepokelewa na 
Bukhar /2528, na Muslimu /127]. 


Na wewe lau kama utaambiwa: Je unamin yale ambayo unawa- 
siwasi nayo? Na je unayo yaona ni haki? Na je sifa hizo anaweza 
kusifiwa nazo Mwenyezi Mungu? Ningesema: haiwi kwetu kuon- 
gea mambo hayo, umetakasika Mwenyezi Mungu huu ni uongo 
mkubwa kabisa, na ungelikataa hilo kwa moyo wako na ulimi 
wako, na ukawa ni miongoni mwa watu wenye kumkimbia, kwa 
kuwa huo ni wasiwasi unao pita katika nyoyo, na ujikinge na Shet- 
ani ambaye hupiata kwa Mwanadamu katika mishipa inayo pita 
Damu, ili akuchanganye katika Dini yako au akurudishe katika 
ukafiri. 





Ndio maana utamkuta Shetani vitu ambavyo havina maana 
haviweki katika moyo wako shaka au kuweka kasoro, kwa Mfano, 
wewe unasikia kuwa kuna miji muhimu na mikubwa, imejaa watu 
na majengo mazuri, katika mashariki ya ardhi na magharibi yake, 
lakini haikuwahi kupita shaka katika akili yako, hukusu kupati- 
kana majengo hayo, au hayapo, au yameharibika, hayafai kuishi 
watu tena, na hakuna Mtu anae ishi tena humo, na mifano mingine, 
kwasababu Shetani hana lengo la kutia watu shaka kwenye mam- 
bo hayo, lakini Shetani ana lengo kubwa, nalo ni kuharibu imani 
ya Muumini, kwani yeye anakwenda mbio katika kuzima nuru ya 
elimu na uongofu katika moyo wake, na ndio maana humtupa mtu 
katika giza la shaka, na Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
ametubainishia dawa yenye mafanikio na yenye kuponyesha, nayo 
ni maneno yake: (Na ajikinge kwa Mwenyezi Mungu,na kisha, 
aache jambo hilo), na atakapo liacha Mwanadamu jambo hilo, na 
akaendelea katika ibada ya Mwenyezi Mungu, hali ya kumuomba 
Mwenyezi Mungu na kujikurubisha kwake, litaondoka hilo kwake 
kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kitu cha muhimu ni kujiweka 
Mbali na makadirio yote yanayo pita katika moyo wake katika 
mlango huu, ghafla utajikuta ukimuambudu Mwenyezi Mungu, na 
kumuomba na kumtukuza, na kama utamsikia yoyote anaelezea 
mambo ambayo hutia wasiwasi katika nyoyo, ungeweza hata ku- 
muuwa kama ungeliweza hilo. 


Kwa hiyo mambo ambayo hutia wasiwasi, sio mambo yenye 
uhakika, bali ni mambo ambayo hupita tu moyoni, lakini hayana 
asili kabisaa. 


Kama vile inavyo mtokea mtu ambaye ana nguo twahara 
amezifua vizuri, kisha akashikwa na wasiwasi kuwa huenda zi- 





menajisika, na huenda hazifai kuswali akiwa ameva nguo hizo, 
yatakapo mtokea hayo haifai kwake kuyaangalia hayo. 


Ufupisho wa nasaha zangu ni kama ifuatavyo: 


I-Kujikinga kwa Mwenyezi Mungu, na kuacha kukadiria hayo 
yote, kama alivyo tuamrisha Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake. 


2-Kumtaja sana Mwenyezi Mungu na kuidhibiti nafsi kutouen- 
delea na wasiwasi huo. 


3-Kujishughulisha na Ibada na matendo mema, kwa ajili ya 
kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, na kutafuta radhi zake. 


4-Kuzidisha kuomba hifadhi kwa Mwenyezi Mungu, kwa ku- 
muomba akuondoshee jambo hilo. 


Ninamuomba Mwenyezi Mungu akupe afya na uzima na akue- 
pushe na kila baya. 


kuu 





Swali la 13: Je ni lazima kwa Kafiri kuingia katika Uis- 
lam? 


Jibu: Ni lazima kwa kila Kafiri kuingia katika Uislamu, awe 
Mkiristo au Yahudi, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ka- 
tika kitabu chake kitukufu: (Sema Enyi watu, hakika mimi ni 
Mtume kwenu nyinyi wote,kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
mwenye ufalme wa mbingu na ardhi. Hapana Mola anayefaa 
kuabudiwa kwa haki isipokuwa Yeye(Mwenyezi Mungu)anaye 
huisha na anaye fisha. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake asiyejua kusoma na kuandika, ambaye ana mua- 
mini Mwenyezi Mungu na Mneno yake, na mfuateni yeye ili 
mpate kuongoka] [Suratul Al-Aaraaf /158]. 


Ni lazima kwa watu wote wamuamini Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: Isipokuwa Dini hii ya Uislamu kutokana na hur- 
uma zake na hekima zake imeruhusu kwa wasiokuwa Waislamu 
kubaki katika Dini zao kwa sharti wawe katika hukumu za Kiisl- 
amu Amesema Mwenyezi Mungu: [Piganeni na wasio muamini 
Mwenyezi Mungu wala siku ya Mwisho,wala hawaharamishi 
alivyo haramisha Mwenyezi Mungu na Mtume wake, wala 
hawashiki Dini ya Haki, miongoni mwa walio pewa Kitabu, 
mpaka watoe kodi kwa khiyari yao, hali wametii. | [Suratul At- 
Tawba /29], na katika Sahihi Muslim, katika Hadithi ya Buraydah, 
alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akimuamrisha kiongozi wa 
Jeshi, kumuogopa Mwenyezi Mungu, na pia alokuwa nao katika 
Waislamu na akisema kuwaambia ((Walinganieni katika mam- 





bo matatu, yeyote atakaye yakubali hayo basi mkubalieni, na 
msimpige vita)) [Ameipokea Muslim /1731]. Na miongoni mwa 
vitu hivyo vitatu mojawapo ni kutoa kodi. 


Na kwa ajili hiyo imekuwa kauli sahihi katika kauli za wana 
chuoni, kuwa kodi hukubaliwa kwa wasio kuwa Mayahudi na 
Manaswara. 


Uhakika wa jambo ni kuwa: Wasio kuwa waislamu ni lazima 
kwao ima kuingia katika Uislaam au kutii sheria za Kiislamu. 
Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwafikisha. 


KU 


Swali la 14: Nini hukumu ya mwenye kudai kuwa ana- 
jua mambo yaliyo ghaibu (yalio jificha)? 


Jibu: Hukumu ya mwenye kudai kuwa anajua mambo yaliyo 
jificha ni Kafiri, kwa sababu yeye amemkadhibisha Mwenyezi 
Mungu, anasema Mwenyezi Mungu (Sema: Hapana katika mb- 
ingu na ardhi anaejua ya ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mungu. 
Wala wao hawajui lini watafufuliwa | [Suratul An-Naml/651. Iki- 





wa Mwenyezi Mungu anamuamrisha Mtume wake atangaze kwa 
watu wote kuwa hakuna anaye jua katika mbingu na ardhi mambo 
yalio jificha isipokuwa Mwenyezi Mungu tu; kwa hiyo mwenye 
kudai anajua mambo yalio jificha atakuwa amemkadhibisha Mwe- 
nyezi Mungu katika jambo hilo; na tunasema kwa watu hawa: 
Itawezekana vipi kujua mambo yalojificha? Na Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: Mwenyewe hajui mambo hayo? Jee nyie ni 
wabora sana kuliko Mtume wa Mwenyezi Mungu? na iwapo wa- 
tasema: ndio sisi ni wambora kuliko Mtume wa Mwenyezi Mun- 
gu, watakuwa wamekufuru kwa neno hilo, na wakisema yeye ni 
mbora tutasema: sasa kwanini yeye hajui mambo yalojificha hali- 
yakuwa nyinyi mnajua? Na Mwenyezi Mungu mwenyewe ame- 
sema kuhusu Nafsi yake kuwa | Yeye ndio mwenye kujua ya siri, 
wala hamdhihirishii yeyote siri yake /26, Isipo kuwa Mtume 
wake aliye mridhia. Naye huyo humwekea walinzi mbele na 
nyuma Yake] [Suratul Al-Jinn /27, hii Aya ya pili inaonesha ukaf- 
iri wamwenye kudai anajua mambo ya siri na Mwenyezi Mungu 
amemuamrisha Mtume wake awatangazie watu wote, akasema: 
[Sema: Mimi sikwambii kuwa ninazo khazina za Mwenyezi 
Mungu. Wala sijui mambo yaliyo fichukana. Wala sikwam- 
bii kuwa mimi ni Malaika Mimi sifuati ila yanayo funuliwa 
kwangu] [Suratul Al-An'aam /50]. 


X k k 





Swali la 15: Tutayaoanisha vipi maneno ya Madak- 
tar wa sasa, wanao tutajia aina ya mtoto Wa kike au Wa 
kiume na maneno yake Mwenyezi Mungu alipo sema 
(Yeye ndiye ajuaye yaliyo katika matumbo] na iliyo kuja 
katika tafsiri ya Ibnu Jariri kutoka kwa Mujahid, kuwa 
Mtu mmoja alimuliza mtume wa Mwenyezi Mungu, ni 
nini atazaa mke wake, akateremsha Mwenyezi Mungu 
Aya hii, na ile ilopokelewa kutoka kwa Katada? Ni kitu 
gani kinaifanya Umumi katika Aya hiyo kwa Khaswa? 


Jibu: Kabla sijaongelea mambo hayo, ninapenda kubainisha 
kuwa haiwezekani Our'an iliyo wazi ikapingana na hali halisi, 
na iwapo itatokea katika hali halisi kitu ambacho kilicho dhahi- 
ri kinapingana na Our'an, ima iwe hiyo hali halisi sio hakika ni 
maneno tu, au iwe Our'an haikuweka wazi upingaji wake; kwa 
sababu Qur`an iliyo wazi na hali halisi zote ni ushahidi wa kukata, 
na wala haiwezekani ushahidi wa aina mbili wa kukata kupingana. 


Na iwapo hilo litakuwa lipo hivo, hakika imesemwa: Hakika 
wao wamefikia kujua kilichoko katika tumbo la uzazi kwa kutumia 
vyombo vya kisasa, na kujua kwao mtoto ni wa kike au wa kiume, 
ikiwa maneno yao yatakuwa sio sahihi basi hakuna la kusema, na 
ikiwa ni kweli, basi hayapingani na Aya, kwa sababu Aya inafaha- 
misha juu ya jambo la siri, ambalo nimefungamana na ujuzi wake 
Mwenyezi Mungu katika yale mambo matano, na mambo ya siri 
kwa kiumbe kilichiko tumboni ni: Kiasi cha muda wake kwenye 
tumbo la mama yake, Uhai wake, Matendo yake, Riziki yake, na 
wema wake au uovu wake, kuwa kwake wa kiume au wa kike 





kabla hajaumbwa, ama baada ya kuumbwa kujua kuwa ni wa kike 
au wa kiume sio siri tena, kwa sababu kwa kuumbwa kwake ame- 
kuwa katika vitu vyenye kuonekana, isipokuwa yeye yupo kwe- 
nye viza vitatu ambavyo kama vingetolewa basi lingekuwa wazi 
jambo lake, na wala hiiwi mbali kwa alivyo viumba Mwenyezi 
Mungu miongoni mwa vitu mbali mbali kupenya katika viza hivi 
na kubainisha hali ya kiumbe tumboni kuwa cha kike au cha ki- 
ume, na haikuja katika Aya kutaja kwa uwazi ujuzi wa kuwa mtoto 
ni wa kike au wa kiume, na pia halikuja kwenye Sunnah. 


Ama kuhusu aloyanukuu muulizaji, kutoka kwa Ibnu Jariri 
kutoka kwa Mujahid, kuwa Mtu alimuliza Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, kile anacho kizaa mwanamke, Mwenyezi Mungu akater- 
emsha Aya hii, nukuu hii imekatika kwa sababu Mujahid ni katika 
Taabiin. 


Ama tafsiri ya Kataada, inaweza kuchukuliwa kuwa ujuzi unao 
mhusu Mwenyezi Mungu katika hilo ni kabla hajaumbwa, ama 
baada ya kuumbwa anaweza kujua asiyekuwa Mwenyezi Mungu; 
Amesema Ibnu Kathir katika tafsiri ya Aya ya Luqman; Na vile 
vile hawajui kilichoko katika matumbo katika vile anavyo taka 
kuviumba, lakini anapo amrisha kuwa kwake cha Kiume au cha 
Kike, Chema au Kiovu, Malaika walio wakilishwa kwa hayo wa- 
najua, na mwingine atakae penda Mwenyezi Mungu ajue. 


Ama swali lenu, katika maneno ya Mwenyezi Mungu (kila 
kilichoko kwenye matumbo ya uzazi) kuwa inaenea katika kila 
kitu, ni ushahidi gani unaotoa baadhi ya vitu. 





Tunasema: Ikiwa Aya inamkusudia Mwanaume na Mwanamke 
baada ya kuumbwa, basi ushahidi unaotoa baadhi ya vitu ni Aki- 
li ya kawaida na hali ya kawaida, na wametaja Wanachuoni wa 
Usulu kuwa, ukija ushahidi wa kuenea vitu vyote, kitu ambacho 
kinaweza kutoa baadhi ya vitu ni Kitabu na Sunnahh, au Ijimaa 
(makubaliano ya wanachuoni) au Qiyas, au Al-Hisi (Akili ya 
kawaida) na maneno yao katika hilo ni maarufu. 


Ama ikiwa Aya haizungumzii baada ya kuumbwa, lakini ina- 
zungumzia kabla, hakuna kupingana, kwa yale yalosemwa kujua 
kiumbe ni cha kike au cha kiume. 


Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu haikupatikana, na wala 
haitopatikana katika hali ya kawaida kitacho kwenda kinyume na 
Qur`an ilokuwa wazi. Ama yale ambayo wameyatia kasoro maadui 
wa Waislaamu juu ya Qur`an kwa kuleta mambo ambayo dhahiri 
yake yanapingana na Qur`an, hakika hutokea hilo kwa ufinyu wa 
ufahamu wao kwenye Kitabu cha Mwenyezi Mungu, au upungufu 
wao katika hilo ni kwa ajili ya nia zao mbaya, lakini kwa Watu wa 
Dini na Elimu, wenye kutafuta misingi ya Ukweli na Uhakika haz- 
iwasumbui hizo shubha zao. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu 
kwa hilo. 





Na Watu katika hili wamegawanyika makundi mawili: 


Kundi la kwanza: Ni kundi ambalo limeshikamana na dha- 
hiri ya Our'an, ambayo haipo wazi, na wakakataa kila kilicho to- 
fauti, katika kila jambo linalo tokea katika mambo yenye uhakika, 
likawapelekea hilo, kutia kasoro, nafsi zao au kutia kasoro Our'an 
Tukufu, 


Na kundi linguine: Wameyapuuza yale yalio elekezwa na 
Qur`an, na wakachukua mambo yenye kuonekana tu, wakawa kwa 
hilo ni katika wapingaji. 


Ama walio wa kati na kati, wamechukua ushahidi wa Our'an, 
na wakakubali hali za kisasa, na wakajua kuwa yote hayo ni ya 
kweli, na wakajua haiwezekani Our'an iliyo wazi kupingana na 
mambo yanayo julikana kwa kuyaona, wakakubaliana kufanyia 
kazi ushahidi ulio nukuliwa na wa kiakili, ikasalimika kwa hilo 
Dini yao na Akili zao, na Mwenyezi Mungu akawaongoza katika 
haki walio amini pale walipo tofautina, Mwenyezi Mungu humu- 
ongoza amtakae katika njia iliyo nyooka. 


Mwenyezi Mungu atupe Taufiki pamoja na ndugu zetu katika 
hilo, na atukusanye katika Uongofu, na katika viongozi wema, na 
hakuna Taufiki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, kwake ndiko 
niliko tegemea na kwake ndiko ninako geukia. 


Xk k 





Swali la 16: Je jua huzunguka katika Ardhi? 


Jibu: AliJibu kwa kusema, ushahidi wa Kisheria ulio wazi, 
unathibitisha kuwa Jua ndio linalo zunguka katika Ardhi, na kwa 
mzunguko wake ndio hupatikana Usiku na Mchana katika Uso wa 
Ardhi, na haitupasi sisi kuvuka mpaka wa dhahiri ua ushahidi huu 
isipokuwa kwa ushahidi wenye nguvu zaidi ya huo, kwa wakati 
huo tunaweza kutafsiri dhahiri ya Aya. 


Na katika Ushahidi kuwa jua linaizunguka Ardhi mzunguko 
ambao husababisha Usiku na Mchana ni kama ifuatavyo: 


1-Maneno ya Mwenyezi Mungu kutoka kwa Ibrahim alipoku- 
wa akijadiliana na yule aliye mhoji kuhusu Mola wake: [Ibrahim 
akasema: Mwenyezi Mungu huchomozesha jua mashariki, 
basi wewe lichomozeshe magharibi] [Suratul Al-Bakara /258]. 
Kule kuwa jua huchomozea Mashariki ni Ushahidi ya kuwa ni le- 
nye kuzunguka katika Ardhi. 


2-Na akasema tena kuhusu Ibrahim [Na alipo liona jua lina- 
chomoza akasema: Huyu ndie Mola wangu. Huyu mkubwa 
kuliko wote, lilipo tua, alisema: Enye watu wangu! Mimi simo 
katika hayo mnayo fanyia ushirikina] [Suratul Al-An’aam /78]. 


Amejalia kupotea ni kwa jua sio kwa Ardhi, na lau kama in- 
galikuwa Ardhi ndio inazunguka angalisema (wakati ilipo potea) 





3-Amesema Mwenyezi Mungu: [Na utaliona jua linapo 
zama linainamia kuliani kwao kutoka hapo pangoni na linapo 
kuchwa linawakwepa kushoto] | Suratul Al- Kahf 17]. Amejalia 
kuinama na kukwepa ni kwa jua, nao ni ushahidi kuwa harakati 
ni za jua, na lau kama ingekuwa ni kutoka kwenye Ardhi, angal- 
isema, kama vile kuchomoza na kuchwa kumeegemezwa kwenye 
jua, hili hufahamisha kuwa lenyewe ndio huzunguka. 


4-Amesema Mwenyezi Mungu: (Na yeye ndiye aliye umba 
Usiku na Mchana na jua na mwezi, vyote katika anga vinaoge- 
lea][SuratulAl-Anbiyaa/ 33]. Amesema Ibnu Abass linazunguka 
katika falaki zake.Na maneno hayo yamekuwa ni maarufu kwake. 


5-Amesema Mwenyezi Mungu: [Huufunika usiku kwa 
mchana ufuatao upesi upesi] | Suratul Al-Aaraaf /54]. Amejalia 
Mwenyezi Mungu kuwa usiku ni wenye kuutafuta Mchana, na ni 
kitu kinajulikana kuwa usiku na mchana ni vyenye kufuata jua. 


6-Amesema Mwenyezi Mungu [Ameumba mbingu na ardhi 
kwa Haki. Hufunika usiku juu ya mchana na hufunika mcha- 
na juu ya usiku.Na amefanya jua na mwezi vitumike.kila ki- 
moja wapo kinakwenda kwa kipindi kilicho wekewa, jueni na 
Mtanabahi! Yeye ndiye mwenye nguvu, na mwenye kusamehe] 
[Suratul Azu-Zumar /5]. 


Katika Aya kuna ushahidi kuwa mzunguko wa mbigu na ar- 
dhi unatokana na jua, na maneno yake Mwenyezi Mungu [Jua na 
mwezi vyote vinakenda| hapa kuna ubainifu kuwa jua na mwezi 





vinazunguka. 


7- Amesema Mwenyezi Mungu: [Naapa kwa jua na mwan- 
gaza wake /1, Na kwa mwezi unapo lifuatia| [Suratul Shams /2]. 
Maana ya (talaaha) kuja baada yake, nayo ni ushahidi wa kutem- 
bea kwake na mzunguko wake, na kama ingalikuwa ardhi ndio 
inalizunguka jua na mwezi, basi mwezi usinge lifuata jua, bali in- 
gekuwa wakati mwingine jua hufuata mwezi na wakati mwingine 
mwezi hufuata jua, kwa sababu jua lipo juu zaidi ya mwezi, na 
kutoa ushahidi wa Aya hii kunahitaji kufikiria. 


8. Amesema Mwenyezi Mungu: [Na jua linakenda mpaka 
kituoni kwake.Hayo ni makadirio ya mwenye nguvu, Mwenye 
elimu. Na mwezi tumeukadiria vituo, mpaka unakuwa kama 
karara kongwe, Haliwi jua kuufikia mwezi, wala usiku kuu- 
pita mchana. Na vyote 


vinaoglea katika njia zake] [Suratul Yasin 38-401. 


Kuegemeza kuzunguka kwenye jua, na kujalia makadirio ya 
Mwenyezi Mungu ndani yake hiyo ni ushahidi kuwa mzunguko 
wake ni wa kweli tena wa hali ya juu, kwa sababu hutokea ndani 
yake kupishana kwa mchana na usiku na nyakati. 





9. Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu kumwambia Abii 
Dhary jua likiwa limezama ((Unajua linakwenda wapi)) akase- 
ma: Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanajua: akasema: ((Haki- 
ka linakwenda mpaka linasujudu chini ya Arshi (kiti cha enzi) 
kisha linaomba ruhusa na kuruhusiwa, nachelea lije liombe 
ruhusa na lisiruhusiwe kisha liambiwe: Rudi ulipo toka, kisha 
lichomoze upande wa magharibi yake)) | Ameipokea Bukhar 
/3199, na Muslim /159] au kama alivyo sema Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: Maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Rudi ulipo toka, kisha lichomoze upande wa magharibi 
yake)) yapo wazi sana, kuwa jua linazunguka juu ya ardhi, na kwa 
mzunguko wake huo hupatikana kuchomoza na kuzama. 


10- Hadithi ni nyingi, zinazo unesha kuegemezwa, kuchomo- 
za, kuzama na kuondoka kwenye jua, hakika hilo lipo wazi katika 
kutokea hilo kwa jua, na sio katika Ardhi. 


Na huenda kukawa na shahidi nyingine, lakini hazikunijia hivi 
sasa, lakini kwanilizo zikumbuka zimefungua mlango ambao nili- 
kuwa naukusudia. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuwafikisha. 


X k k 





Swali la 17. Aliulizwa Sheikh Mwenyezi Mungu amre- 
hemu, kuhusu Shahada mbili? 


Jibu: Shahada mbili: ((Ni kushuhudia ya kwamba hapana 
Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na Mu- 
hammad rehma na amani ziwe juu yake ni Mtume wa Mwenyezi 
Mungu, nazo ni funguo za Uislamu, na haiwezekani kuingia katika 
Uislamu bila hizo Shahada mbili; na kwa ajili hiyo Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake alimuamrisha Muadhi bin Jabal waka- 
ti alipo mtuma kwenda Yemen: ((Iwe kitu cha kwanza ataka- 
cho walingania (kuhubili) Ni kushuhudia ya kwamba hapana 
Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu,na 
Muhammad rehma na amani ziwe juu yake ni Mtume wa 
Mwenyezi Mungu)) [Ameipokea Bukhari/1359, na Muslim 19]. 


Ama neo la kwanza: Ni kushuhudia ya kwamba hapana Mola 
apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Munguikiwa atalikub- 
ali Mtu kwa Ulimi wake na Moyo wake, kuwa hakuna mwenye 
kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, haya maneno 
yamekusanya nafii (kukataa) na ithbati (kuthibitisha) ama nafii ni: 
(Hakuna Mola) na ithbati ni: (isipokuwa Mwenyezi Mungu), neno 
hilo linakusanya kumtakasa Mwenyezi Mungu peke yakekwenye 
kufanya Ibada na kukataa kuwa hairuhusiwi kufanya Ibada kwa 
asiye kuwa Mwenyezi Mungu. 


Kuna swali ambalo watu wengi hujiuliza nalo ni: Vipi mnas- 
ema kuwa: Hapana Mola isipokuwa Mwenyezi Mungu, na kuna 





Miungu wengi wasio kuwa Mwenyezi Mungu huabidiwa, na 
Mwenyezi Mungu amewaita Miungu, na wale wenye kuwaabudu 
wanawaitwa Miungu, amesema Mwenyezi Mungu: [Na Miungu 
yao walokuwa wakiiomba badala ya Mwenyezi Mungu hai- 
kuwafaa kitu ilipo kuja amri ya Mola wako.) | Suratul Hud 
/101], na amesema Mwenyezi Mungu: [Wala usifanye pamoja 
na Mwenyezi Mungu miungu mingine] [Suratul Al-Israaa /39] 
na amesema Mwenyezi Mungu: [Wala usiombe pamoja na 
Mwenyezi Mungu miungu mingine] [Suratul Qaswasw /88] ana 
amesema: [Hatuta omba asiye kuwa Mwenyezi MunguMungu 
mwingine] [Suratul Kahafi /14]. 


Ni vipi tutaweza kusema: Hapana Mola isipokuwa Mwenyezi 
Mungu, pamoja na kuthibitisha Uungu kwa asiye kuwa Mwe- 
nyezi Mungu, ni vipi tutaweza kuthibitisha Uungu kwa asiye 
kuwa Mwenyezi Mungu na Mitume wanasema kuwaambia watu 
wake [Muabuduni Mwenyezi Mungu, mna nini mna miungu 
isiyokuwa Mwenyezi Mungu] [Suratul Al-Araaf /59]. 


Majibu ya tatizo hilo: Inabainika kwa kuikadiria habari katika, 
(hapana Mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu) 
Tunasema: Hii miungu ambayo huabudiwa kinyume na Mwenyezi 
Mungu, ni Miungu lakini ni Miungu ya baatili sio Miungu ya kwe- 
li, na hilo linathibitiswa na maneno yake Mwenyezi Mungu alipo 
sema: [Hivi ni kwa sababu, hakika Mwenyezi Mungu ndiye wa 
kweli, na hakika wanacho kiomba ni cha uongo, na kwamba 
hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mtukufu na ndiye Mkubwa] 
[Suratul Luqman /30], na pia neno Lake Mwenyezi Mungu: [Je! 





Mmemuona lata na Uzza /19. Na Manaata mwingine wa tatu? 
/20. Je! Nyinyi mnao wanaume na yeye ndio awe na wanawake 
/921. Huo ni mgawanyo wa dhulma! /22. Hayo hayakuwa ila 
ni majina mliyowapa nyinyi na baba zenu, Mwenyezi Mungu 
hakuleta uthibitisho wowote juu ya hayo] [Suratul An-Najmi], 
na maneno yake Mwenyezi Mungu kutoka kwa Yusuf [Mnavyo 
viabudu visivyo kuwa Mwenyezi Munguisipokuwa ni maji- 
na mlio waita nyinyi na baba zenu hakuteremsha Mwenyezi 
Mungu katika hiyo Ushahidi] [Suratul Yusuf]. 


Kwa hivyo maana ya, (Hakuna Mola isipokuwa Mwenyezi 
Mungu) hakuna Muabudiwa wa haki isipokuwa Mwenyezi Mun- 
gu.Ama waabudiwa wasiokuwa Mwenyezi Mungu, hakika Uun- 
gu wake anao dai mwenye kuabudu sio wa haki, yani ni mwenye 
Uungu wa baatili, bali Uungu wa haki ni Uungu wa Mwenyezi 
Mungu Mtukufu. 


Ama maana ya shahada ((Hakika Muhammad ni Mtume wa 
Mwenyezi Mungu) ni kukiri kwa Ulimi na kuamini kwa Moyo 
kuwa Muhammad bin Abdillah ni Mtume wa Mwenyezi Mungu 
kwa viumbe wote Majini na Watu, kama alivyo sema Mwenyezi 
Mungu: [Sema: Eyi watu! Hakika mimi ni Mtume kwenu ny- 
inyi vyote, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mwenye ufalme wa 
mbingu na ardhi. Hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki 
isipokuwa Yeye Mwenyezi Mungu Anaye huisha na anaye fi- 
sha. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake asi- 
yejua kusoma na kuandika, ambaye anamuamini Mwenyezi 
Mungu na maneno yake.na mfuateni yeye ili mpate kuongoka] 





[Suratul Al-araf /158], na amesema Mwenyezi Mungu: [Ametu- 
kuka aliye teremsha Furkani kwa mja wake, ili awe mwonyaji 
kwa walimwengu wote] [Suratul Alfurgan /1]. Na kinacho takiwa 
katika hii shahada ni kumswadikisha Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake kwa kile alicho tuhabarisha, na kufuata amri zake alizo 
amrisha, na kujiepusha na yale aliyo yakataza, na usimuabudu 
Mwenyezi Mungu ila kwa kile alicho kiamrisha. 


Na kingine kinacho takiwa katika shahada hii pia ni usiitakidi 
kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake anayo haki katika 
uumbaji wala katika uendeshaji wa Ulimwengu, au ana haki katika 
kuabudiwa, bali yeye ni Mja haabudiwi, na ni Mtume hakadhibish- 
wi, na wala hamiliki kwa nafsi yake wala ya mwingine manufaa 
wala madhara isipokuwa kile atakacho kitaka Mwenyezi Mungu, 
kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: |Sema:Mimi sikwambii 
kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu wala sijui mambo 
yaliyo fichikana, wala sikwambii kuwa mimi ni Malaika. Mimi 
sifuati isipokuwa yale ninayo funuliwa kwangu] [Suratul Al- 
An,aam /50]. Yeye ni mja aloamrishwa hufuatwa kwa kile alicho 
amrishwa, amesema Mwenyezi Mungu: [Sema Mimi sina mam- 
laka ya kukudhuruni wala kukuongozeni /21. Sema: Hakika 
mimi hakuna yeyote awezae kunilinda na Mwenyezi Mungu 
wala sita pata pa kukimbilia isipokuwa kwake Yeye tu] [Sura- 
tul Al-Jinn /22], na amesema Mwenyezi Mungu (Sema: Siimil- 
iki nafsi yangu kwa manufaa wala madhara, isipokuwa apen- 
davyo Mwenyezi Mungu. Na laiti ngekuwa nayajua ya ghaibu 
ningezidisha mema mengi, wala ovu lisinge nigusa. Mimi si 
chochote isipokuwa ni mwonyaji na mbashiri kwa watu wa- 
nao amini] [Suratul Al-Araf /188). Hii ndio maana ya shahada 





(Hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi 
Mungu, na Muhammad ni mtume (rehma na amani ziwe juu yake 
Mwenyezi Mungu. 


Kwa maana hii utajua kuwa hakuna anaye stahiki Ibada, sio 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake wala yeyote katika vi- 
umbe, na kwamba Ibada si ya yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu 
peke yake, Amesema Mwenyezi Mungu: (Sema: Hakika swala 
yangu,na ibada zangu,na uhai wangu, na kufa kwangu, ni kwa 
ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe vyote/162/Hana 
mshirika wake,Na hayo ndio niliyo amriswa,na mimi ni wa 
kwanza wa Waislam] [Suratul Al-An,aam /163]. Na hakika haki 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni kuwekwa sehemu 
ambayo Mwenyezi Mungu amemuweka, nayo ni Mja wa Mwe- 
nyezi Mungu na ni Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake . 


aa k k 


Swali la 18: Ni vipi imekuwa (Hapana Mola apasaye 
kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu) imekusanya 
aina zote za Tauhidi? 





Jibu: Yenyewe imekusanya aina zote za Tauhidi ima kwa ush- 
irikishwaji au Kulazimiana na hilo kwa sababu ya maneno ya mwe- 
nye kusema (Nashuhudia ya kuwa hapa Mola apasaye kuabudiwa 
isipokuwa Mwenyezi Mungu). Kinacho pita katika ubongo ni 
kuwa makusudio ya Tauhidi hapo ni Tauhidi ya Ibada, ambayo 
huitwa Tauhidi Uluhiya, nayo imekusanya Tauhidi Rububiyya, 
kwa kuwa kila mwenye kumuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, 
hakika hawezi kumuabudu mpaka awe ni mwenye kukiri Tauhidi 
Rububiyya, na vile vile imekusanya Tauhidi Asmaa wa Swifat, 
kwa sababu Mwanadamu hawezi kuabudi mpaka ajue kuwa huyu 
anastahiki Ibada; kwa majina yake na sifa zake, na kwa ajili hiyo 
alisema Ibrahim kumwambia baba yake: (Alipo mwambia baba 
yake:Ewe baba yangu! kwa nini unaabudu kisichosikia, na 
kisicho ona, na kisicho kufaa chochote?) [Suratul Maryam 
/42]. Kwa hivyo Tauhidi ya Ibada imekusanya Tauhidi Rububiyya 
na Tauhid Asmaa Waswifati. 


Kuu 


Swali la 19: Ni ipi hekma ya kuumbwa Majini na Watu? 


Jibu: Kabla sijazungumza kuhusu swali hili, ninapenda ku- 
kumbusha kuhusu Msingi wenye kuenea katika vile anavyo vi- 
umba Mwenyezi Mungu, navile anavyo viwekea Sheria, na msingi 
huu umechukuliwa kutoka kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu: 
[Na Yeye ni mwenye kujua Mwenye hekima] (hekima) [Sura- 
tul Ataharim /2], na amesema Mwenyezi Mungu: [Hakika Mwe- 
nyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hekima] [Suratul An- 
Nisaa /42]. Na Aya nyingine zisokuwa hizo zinazo fahamisha juu 





ya hekima za Mwenyezi Mungu kwa kile anacho kiumba na kile 
anacho kiwekea Sheria: Katika hukumu zake za Kidunia na Kishe- 
ria, kwani hakika hakuna kitu chochote anacho umba Mwenyezi 
Mungu isipokuwa kuna hekima katika kukiumba, ni sawasawa 
kwa kupatikana kwake au kukosekana, na ni sawaswa kikawa ni 
katika kukiwajibisha au kukiharamisha, au kukiruhusu, lakini he- 
kima hii ambayo hukusanya hukumu za Kidunia na Kisheria, tu- 
naweza kuwa tunazijua au hatuzijui, na inaweza kuwa zinajulikana 
kwa baadhi ya watu na wengine hawazijui, kwa kiasi anacho wapa 
Mwenyezi Mungu Elimu na Ufahamu. 


Litakapo kuwa hilo hakika tunasema: Hakika Mwenyezi Mun- 
gu amewaumba Majini na Wanadamu kwa hekima kubwa na kwa 
lengo tukufu, nalo ni kumuabudu, kama alivyo sema Mwenyezi 
Mungu: [Na sikuwaumba Mjini na Watu ila waniabudu] |Sura- 
tul Dhariat /56] na amesema Mwenyezi Mungu: [Hivi mnadhani 
ya kwamba tumewaumba burebure na kwake hamtorejea| 
[Suratul Al-Muuminun 115], na amesema Mwenyezi Mungu: | Je 
anadhani Mwanadamu kuwa ataachwa hivi hivi] [Suratul Qi- 
yama /36], na Aya nyingine nyingi zinazo fahamisha kuwa Mwe- 
nyezi Mungu ana hekima na malengo makubwa kwa kumuumba 
Majini na Watu, nayo ni kumuabudu,na Ibada ni kujidhalilisha kwa 
Mwenyezi Mungu, kwa kumpenda na kumtukuza, kwa kufanya 
aloamrisha na kujiepusha na aliyo yakataza, kwa muJibu wa ilivyo 
kuja Sheria, amesema Mwenyezi Mungu: [Nahawakuamrishwa 
isipokuwa wamuabudu Mwenyezi Mungu, na wamtakasiye 
Dini) [Suratul Al-Bayyina /5]. Hii ni hekima ya kuumbwa Ma- 
jini na Watu, na kwa ajili hii mwenye kufanya ukaidi juu ya Mola 
wake na akaleta kiburi katika kumuabudu Mwenyezi Mungu, haki- 





ka anakuwa ni mwenye kutupa hekima hii, ambayo ameumbiwa 
Mwanadamu kwa ajili yake, na matendo yake hayo yanaonesha 
kuwa Mwenyezi Mungu amewaumba viumbe bure bure na kwa 
ujinga, na yeye hata kama atakuwa hakuweka wazi hilo, lakini 
mwenendo wake unaonyesha hivyo. 


X k k 


Swali la 20: Ni kwanini Mwanadamu anaomba dua na 
wala hajibiwi na Mwenyezi Mungu anasema: [Niombeni 
nami nitawaJibu]? 


Jibu: Sifa zote njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu mlezi wa 
viumbe wote, kisha Rehma na Amani ziende kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake na familia yake na Maswahaba zake wote, 
na ninamuomba Mwenyezi Mungu kwangu na kwa ndugu zangu 
Waislamu kuwafikishwa kwa Aqida iliyo sawa kwa maneno na 
vitendo, anasema Mwenyezi Mungu: [Na Mola wenu anasema: 
Niombeni nitakuJibuni.Kwa hakika wale ambao wanajivuna 
na kiniabudu Mimi wataingia Jahannamu wadhalilike| [Su- 
ratul Ghafir /60]. Anasema muulizaji, hakika amemuomba Mwe- 
nyezi Mungu lakini Mwenyezi Mungu hakumjibu, anapata tatizo 
kwa hali hiyo pamoja na Aya tukufu, ambayo ameahidi Mwenyezi 
Mungu ndani yake kuwa atamjibu kila mwenye kumuomba, na 
Mwenyezi Mungu si mwenye kukhalifu Ahadi. 





Jibu juu ya hilo: Hakika katika kujibiwa dua kuna sharti lazima 
zitimie ndio dua ijibiwe masharti hayo ni: 


1- Kuwa na Ikhlas, inatakiwa Mwanadamu awe na Ikhlasi kati- 
ka Dua zake, aelekee kwa Mwenyezi Mungu kwa moyo Mkunjufu, 
na kwa ukweli wa kumuomba, na kuwa na Imani kuwa Mwenyezi 
Mungu atajibu Dua yake, na awe na matarajio kuwa Mwenyezi 
Mungu atamjibu maombi yake. 


2-Ahisi wakati wa kuomba dua, kuwa ni mwenye haja sana ya 
kujibiwa Dua yake,bali ni mwenye haja sana na Mwenyezi Mun- 
gu, na kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kujibu 
Dua za wenye matatizo, naye ndio Mwenye kuondosha mabaya. 


3- Awe ni mwenye kujiepusha na kula haramu, kwa sababu 
kula haramu ni kizuizi kati ya Mwanadamu na kujibiwa Dua, kama 
ilivyo thibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
kuwa amesema: ((Hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali 
isipokuwa vitu vizuri, na hakika Mwenyezi Mungu amewam- 
risha Waumini kwa kile alicho waamrisha Mitume)). Akasema 
Mwenyezi Mungu: [Enyi watu mlio amini kuleni katika vile vi- 
zuri alivyo kuruzukuni, na mumshukuru Mwenyezi Mungu 
ikiwa kweli nyinyi ni wenye kumuabudu] [Suratul Al-Baqara 
/172] na amesema Mwenyezi Mungu: [Eyi Mitume kuleni katika 
vile vizuri. Na mtende mema] [Suratul Al-Muuminun /51]. 





Kisha akamtaja Mtume rehma na amani ziwe juu yake Mtu 
ambaye, amekuwa ni mwenye safari ndefu, ni mwenye nywele 
zilizo timuka, na ni zeenye mavumbi ananyoosha mikono yake 
mbinguni: Huku akisema Ewe Mola Ewee Mola, na Mavazi yake 
ni haramu, na Amelelewa kwa haramu akasema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Ni vipi atajibiwa dua zake)) [Ameipokea 
Muslimu /1015], akaweka mbali Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake kujibiwa dua zake kwa huyu Mtu, ambaye amesimama kwa 
sababu za wazi za kujibiwa Dau, ambazo ni: 


1-Kuinua mikono yake mbinguni; Yani amenyoosha kwa Mwe- 
nyezi Mungu, kwakuwa Mwenyezi Mungu yupo Mbinguni juu ya 
kiti cha enzi, na kunyoosha kwa Mwenyezi Mungu ni katika sa- 
babu za kujibiwa Dua kama ilivyo kuja katika Hadithi ambayo 
ameipokea Imamu Ahamad ((Hakika Mwenyezi Mungu yupo 
hai na ni Mkarimu, anaona haya kwa mja wake anapoinua 
Mikono yake kumuomba, 


amrudishe patupu)) [Ameipokea Ahamad /438/5/, Abuu 
Daudi /1488/, na Tirmidhi; /35561. 


2-Huyu Mtu alimuomba Mwenyezi Mungu kwa jina la 
Rabbu,na kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jina hili ni sababu za 
kujibiwa Dua; kwasababu Rabbu, ni Muumbaji, Mfalme, Mwenye 
kupanga mambo yote, katika Mikono yake kuna Ufalme wa mb- 
ingu na ardhi, na kwa ajili hiyo utakuta Dua nyingi katika Qur`an 
zipo kwa jina hili [Mola wetu! Hakika sisi tumemsikia mwenye 
kunadi, akiitia Imani kwamba: Muaminini Mola wenu, nasi 
tukaamini. Basi tusamehe madhambi yetu, na utufutie mako- 





sa yetu,na utufishe pamoja na watu wema/193/ Mola wetu!Na 
utupe uliyo tuahidi kwa Mitume wako, wala usitufedheheshe 
Siku ya Kiama. Hakika Wewe huvunji ahadi/195/ Mola wao, 
akayakubali maombi yao akasema: Hakika mimi sipotezi ki- 
tendo cha Mtendaji miongoni mwenu, akiwa mwanaume au 
mwanamke, kwani ni nyinyi kwa nyinyi.) [Suratul Al-Imran 
193-195/] Kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa jina hili ni 
miongoni wa sababu za kujibiwa Dua. 


3-Huyu mtu alikuwa ni msafiri, na safari mara nyingi ni mion- 
goni wa sababu za kujibiwa Dua kwa kuwa Mwanadamu katika sa- 
fari anakuwa na haja kwa Mwenyezi Mungu, na mahitajio kwake 
wakati huo ni zaidi ya anapokuwa nyumbani kwa watu wake. Na 
alikuwa ni mwenye nywele zilizo timka na ni mwenye mavumbi, 
asio jali nafsi yake, kana kwamba umuhimu wake kwake yeye ni 
haja zake kwa Mwenyezi Mungu zijibiwe tu dua, na ndio maana 
alimuomba katika hali yoyote alokuwa nayo, ni sawasawa ana- 
mavumbi au nywele chafu au hapana, na kuwa katika hali hiyo 
ina athari katika kujibiwa Dua, kama ilivyo katika Hadithi am- 
bayo imepokelewa kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu, hushuka katika uwingu 
wa Dunia, akiwa anajisifu kwa Malaika walio simama katika mb- 
ingu, na anasema: ((Wamenijia wakiwa na nywele zilizo timka 
na mavumbi,kutoka katika kila pande za Dunia)) [Ameipokea 
Imamu Ahamad /305/2/, na Al-Hakimu /465/1/ ]. 





Hizi ni katika sababu za kujibiwa Dua, lakini hakupata kitu, kwa 
kuwa, chakula chake ni cha haramu, na mavazi yake ni ya haramu, 
na amekulia katika vitu vya haramu, akasema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Anawezaje kujibiwa Dua yake)). Kwani 
hizi ni katika sharti za kujibiwa Dua, zisipo timia hakika majibu 
yanakuwa mbali sana, na kama zitatimia kisha Mwenyezi Mun- 
gu hakumjibu muombaji, hakika si vinginevyo ila ni kwa hekma 
anayo ijua Mwenyezi Mungu, na wala haijui mwenye kuomba, na 
mnaweza kupenda kitu, na kitu hicho kikawa ni shari kwenu. 


Pia zikitimia sharti hizi na Mwenyezi Mungu hakujibu Dua 
zake, hakika hilo ima hakujibu ili amuondoshee baya zaidi ya ali- 
cho kiomba, au amuwekee malipo yake mpaka siku ya Kiyama 
amlipe malipo makubwa zaidi, kwa kuwa huyu muombaji ambaye 
ameomba na amekamilisha sharti na hakujibiwa, na wala hakuon- 
doshewa baya zaidi, anakuwa amefanya sababu na amekataliwa 
kujibiwa kwa hekma, na atalipwa malipo yake mara mbili, moja 
kwa ajili ya Dua yake, na ya pili kwa matatizo yake ambayo haku- 
jibiwa, atalimbikiziwa kwa Mwenyezi Mungu lililo kubwa na 
Jema zaidi. 


Na katika mambo muhimu pia katika Dua, asifanye haraka ka- 
tika kujibiwa, kwani hiyo pia ni katika sababu za kuto kujibiwa, 
kama ilivyo kuja katika Hadithi kutoka kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Hujibiwa Dua ya mmoja wenu muda 
wa kuwa hakufanya haraka)) Maswahaba wakasema: ni vipi 
atafanya haraka ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema 
((Anasema: Nimeomba, nikaomba, nikaomba, lakini sikujibi- 
wa)) [Ameipokea Bukhari /6340/, na Muslim /2735/]. 





Haitakikani kwa mtu kufanya haraka katika kukubaliw Dua, ili 
asije akapata hasara katika Dua yake, bali inatakiwa amlalamikie 
Mwenyezi Mungu kwa matatizo yake, kwani kila Dua anayo iom- 
ba kwa Mwenyezi Mungu, hakika hiyo ni Ibada inayo mkurubisha 
zaidi kwa Mwenyezi Mungu na humzidishia malipo zaidi, basi ni 
juu yako ewe ndugu yangu kumuomba Mwenyezi Mungu katika 
kila jambo lako, liwe la watu wote au maalumu. 


aa k k 


Swali la 21: Nini maana ya Ikhlas? Na atakapo taka 
mja kufanya Ibada kwa kitu kingine ni nini hukumu ya 
yake? 


Jibu: Kufanya Ikhlas kwa Mwenyezi Mungu maana yake 
Akusudie Mtu katika Ibada zake, kujikurubisha kwa Mwenyezi 
Mungu, ili kufika katika nyumba ya ukarimu. 


Na anapo taka Mja katika Ibada zake kitu kingine, kuna upam- 
banuzi kwa mujibu wa vigawanyo vifuatavyo: 





1-Awe anataka kujikurubisha kwa asiye kuwa Mwenyezi 
Mungu kwa kufanya Ibada hiyo na kupata sifa juu yake kutoka 
kwa viumbe, hakika hili hubomoa matendo yote alio yafanya nayo 
ni katika Shirki, imepokelewa hadithi katika vitabu vya swahihu 
bukhary na swahihi muslim kutoka kwa Hadithi ya Abu Huraira, 
kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema, amesema Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu: ((Mimi nimejitosheleza na washirika 
juu ya kushirikishwa, mwenye kufanya matendo, akanishirik- 
isha ndani yake Mimi pamoja na vitu vingine, nitamuacha na 
Shirki yake)) [Imepokelewa na Muslim /2985]. 


2-Awe anakusudia katika Ibada yake hiyo malengo ya kidu- 
nia, kama Urais, au Cheo, au Mali, na hakuna ndani yake kujiku- 
rubisha kwa Mwenyezi Mungu, hakika matendo hayo ni yenye 
kuporomoka, hamuombi Mwenyezi Mungu kwa Matendo hayo, 
wala hamuombi kwa maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema: 
[Wanao taka maisha ya dunia na mapambo yake tutawalipa 
humo vitendo vyao kamili. Na wao humo hawato punjwa. /15 
Hao ndio ambao hawatakuwa na kitu Akhera ila Moto, na ya- 
taharibika walio yafanya, na yatapotea bure walio kuwa waki- 
yafanya] [Suratul Huud /16]. 


Na tofauti ya huyu na wa kwanza, kuwa wa kwanza amekusu- 
dia asifiwe kuwa yeye ni mwenye kumuabudu Mwenyezi Mungu, 
ama huyu wa pili, hakukusudia kusifiwa kuwa ni mwenye kuabu- 
du, na wala halitilii umuhimu jambo hilo. 





3-Awe anakusudia kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, laki- 
ni na malengo mengine ya kidunia yapatikane ndani yake Mfano: 
Akusudie pamoja na Nia, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu 
kwa kujitwaharisha, lakini pamoja na hilo pia kuchangamsha 
mwili na kuusafisha, na katika Swala kuufanyisha mazoezi mwili, 
na katika Swaumu kupunguza mwili na kutoa uchafu, na katika 
Hijja ili akaone sehemu za Hijja pamoja na Mahujaji, jambo hilo 
linapunguza malipo na Ihklas, lakini ikiwa kilicho zidi katika Nia 
yake ni kufanya Ibada, yatakuwa yamempita malipo kamili, lakini 
halito mdhuru hilo, amesema Mwenyezi Mungu kwa Mahujaji: 
[Si vibaya kwenu kuzitafuta fadhila za Mola wenu.] [Suratul 
Al-Baqara /198]. 


Na ikiwa Nia yake zaidi sio kujikurubisha kwa Mwenyezi 
Mungu, atakuwa hana malipo ya Akhera,hakika malipo yake 
ni yale atakayo yapata duniani,na ninahofia kuwa atapata mad- 
hambi kwa hilo, kwa sababu ameifanya Ibada ambayo ndio lengo 
kuu,kuwa ndio njia ya kuipata dunia, na huyu ni kama alivyo sema 
Mwenyezi Mungu: [Na miongoni mwao wapo wanao kuseng- 
enya katika kugawa sadaka. Wanapo pewa waohuridhika.Na 
wasipo pewa hukasirika] [Suratul At-Tawba / 58]. 


Na katika Sunanu Abi Daud kutoka kwa Abu Huraira, kuwa 
Mtu mmoja alisema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, Mtu ana- 
taka kupigana Jihadi, naye analengo katika malengo ya kidunia. 
Akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: (Hana malipo) 
[Ameipokea Abu Daud /2516]. Yule Mtu akarudia mara tatu, na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake akanasema: (Hana mali- 





po) na katika Sahihi mbili,kutoka kwa Omar Ibnu khatwab, radhi 
za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, kuwa Mtume wa Mwenyezi 
Mungu amesema: (Yule ambaye kuhama kwake ili kupata du- 
nia au Mwanamke amuowe, basi kuhama kwake ni kwa ajili 
ya alohamia) [Ameipokea Bukhar/1), na Muslim /1907]. 


Na kama itakuwa sawa nia yake, haikuzidi Nia ya kujikurubi- 
sha kwa Mwenyezi Mungu wala nia nyingine, hapo ni mahala pa 
kutizamwa, na lililo karibu ni kuwa hana thawabu, ni kama alo- 
fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na Mtu mwingine. 


Na tofauti ya kigawanyo hiki na vingine vilivyo tangulia, kuwa 
malengo yasiyo kuwa ya kuabudu katika vigawanyo vilivyo pita, 
vimepatikana kwa dharura, kutaka kwake ni kutaka kulikotokea 
kwa matendo ya dharura, kana kwamba ametaka kufanya matendo 
kwa ajili ya dunia. 


Ikiwa kutasemwa: Ni kipi kipimo katika hiki kigawanyo, 
kuwa makusudio ya nia hapa ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa 
Mwenyezi Mungu na yasiyo ya kujikurubisha kwake? 


Tutasema: Kipimo ni ikiwa hatilii umuhimu isipokuwa Ibada 
hayo mambo mengine yametokea au hayakutokea, hakika itakuwa 
imefahamisha kuwa niya yake zaidi ilikuwa ni kujikurubisha kwa 
Mwenyezi Mungu, na ikiwa kinyume na hapo, tunajua kuwa nia 
yake siyo kujikurubisha kwake. 





Katika hali yoyote ile hakika jambo la Niya ni jambo kubwa, 
na ni jambo la hatari, linaweza kumpandisha Mtu mpaka kwenye 
daraja la Watu wakweli, na linaweza kumshusha akawa chini ya 
walio chini. Wamesema baadhi ya wema waliotangulia Mwenyezi 
Mungu awarehemu: ((Sikuwahi kupigana Jihadi na nafsi yan- 
gu zaidi, kuliko kupigana nayo katika Ikhlas)). Tunamuomba 
Mwenyezi Mungu kwetu na kwenu Ikhlas katika Niya na matendo 
mema. 


Kuu 


Swali la 22: Ni upi mwenendo wa Ahalu Sunna Walja- 
maa, katika kutaraji na kukhofu? 


Jibu: Wametofautiana wana chuoni, Mwenyezi Mungu aware- 
hemu. Je Mwanadamu atangulize kutaraji au atangulize kuhofu? 
Amesema Imamu Ahmad, Mwenyezi Mungu amrehemu ((Inat- 
akiwa iwe khofu yake na kutaraji kwake ni kumoja, isishinde 
khofu wala isishinde kutaraji)) na akasema ((Yoyote itakayo 
shinda basi ameangamia mwenye Nafsi hiyo)) kwa kuwa iki- 
shinda kutaraji Mwanadamu ataangukia katika kujipa matumaini 
kutokana na adhabu za Mwenyezi Mungu, na iwapo khofu itash- 
inda ataangukia Mwanadamu katika kukata tama na Rehema za 
Mwenyezi Mungu. 





Na wamesema baadhi ya Wana chuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: ((Inatakiwa kutaraji kushinde khofu kama Mtu ni 
mwenye kufanya Ibada, na inatakiwa khofu ishinde wakati wa 
kufanya Maovu)) kwa sababu akifanya Ibada hakika amefanya 
kitu ambacho inatakiwa awe na dhana nzuri, inatakiwa kutaraji 
kushinde, nako ni kukubaliwa Matendo yake, na anapo kusudia 
kufanya Maovu inatakiwa khofu ishinde ili asiangukie kwenye ku- 
muasi Mwenyezi Mungu. 


Wakasema wengine: ((Inatakiwa kwa Mtu mzima, khofu 
ishinde, na kwa Mtu mgonjwa kutaraji kushinde)) kwa sababu 
Mwenye afya nzuri ikishinda upande wa khofo basi atajiepusha na 
Maovu, na Mgonjwa ukishinda upande wa kutaraji atakutana na 
Mola wake hali ya kuwa ana dhana nzuri kwake. 


Na kile nilicho kuwa nacho katika mas-ala haya: Hakika hii 
inatofautiana kwa kutofautiana hali, kuwa utakapo kuwa upande 
wa khofu umezidi, na akaogopa kukata tama na Rehema za Mwe- 
nyezi Mungu, ni waJibu kwake kurudi, kwa kuikabili hali hiyo 
kwa kutaraji, na pindi atakapo ogopa itakapo shinda upande wa 
kutaraji, kujipa matumaini na adhabu za Mwenyezi Mungu, ni 
waJibu kwake kurudi kwa kutanguliza khofu, na Mwanadamu 
kiuhakika ni mzuri wa Nafsi ikiwa Moyo wake utakuwa hai, ama 
ambaye Moyo wake ni Maiti, ambaye hautibu Moyo wake,na wala 
haangalii hali ya Moyo wake huyu halimuhusu jambo hili. 


Xk k k 





Swali la 23: Je kufanya sababu kunapingana na kum- 
tegemea Mwenyezi Mungu? kuna baadhi ya Watu wakati 
wa vita vya Khaliji walijitengenezea sababu za kujikinga 
wasidhurike na wengine wakaacha na wakasema: Haki- 
ka wao ni wenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. 


Jibu: Kitu kilicho muhimu kwa Muumini ni kuuegemeza Moyo 
wake kwa Mwenyezi Mungu, na awe mkweli katika kumtegemea 
Mwenyezi Mungu, katika kuleta manufaa na kuondoa madhara, 
kwani hakika Mwenyezi Mungu peke yake katika Mikono yake 
ndio kuna ufalme wa mbingu na ardhi, na kwake hurejeshwa mam- 
bo yote, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Ni vya Mwenyezi 
Mungu tu vyote vilivyo fichikana katika ardhi na mbingu, na 
mambo yote yatarejeshwa kwake. Basi muabudu yeye na um- 
tegemee Yeye. Na Mola wako haghafiliki na yale mnayo yaten- 
da] [Suratul Hud: 123]. Na alisema Musa Rehema na Amani ziwe 
juu yake kwa watu wake: [Na Mussa alisema: Enyi watu wangu 
ikiwa nyinyi mmemuamini Mwenyezi Mungu basi mtegemeeni 
Yeye, ikiwa nyinyi ni Waislamu /84 Wakaema Tumemtegemea 
Mwenyezi Mungu. Ewe Mola wetu! Usitufanye wenye kutiwa 
misukosuko na hao watu madhalimu /85 Na utuokoe kwa re- 
hema yako na watu makafiri] [Suratul Yunus]. 


Na amesema Mwenyezi Mungu: [Na kwa Mwenyezi Mun- 
gu wategemee Waumini] [Suratul Al-Imaran: 160], na amesema 
tena Mwenyezi Mungu: [Na mwenye kumtegemea Mwenyezi 
Mungu basi Mwenyezi Mungu atamtosheleza hakika Mwe- 





nyezi Mungu anatimiza amri yake. Amejalia kila kitu na kipi- 
mo chake] [Suratul Al Twalaaq: 3]. Ni waJibu kwa Muumini am- 
tegemee Mola wake, ambaye ni bwana wa mbingu na ardhi hali 
ya kuwa anadhana nzuri kwa Mola wake, lakini afanye sababu 
za kisheria na za kiqadari ambazo ameamrisha Mwenyezi Mungu 
kuzifanya kwa sababu kuchukua sababu ni kwenye kuleta kheri na 
ni kwenye kuzuia shari, ni katika kumuamini Mwenyezi Mungu 
Mtukufu na hekma zake, na wala hakupingani na kumtegemea 
Mwenyezi Mungu, huyu hapa Bwana wa wategemezi kwa Mwe- 
nyezi Mungu Muhammad rehma na amani ziwe juu yake alikuwa 
akifanya sababu za kisheria na kiqadari, alikuwa akijikinga kwa 
Mwenyezi Mungu wakati wa kulala kwa kusoma Suratul Ikhlasi 
pamoja na Suratul Naas na Suratul Falaq, na alikuwa akivaa kofia 
ya chuma wakati wa vita, na alichimba Mahandaki Madina wakati 
walipo kusanyika makundi ya Washirikina; kwa jili ya kujihami na 
Washirikina, na hakika amejalia Mwenyezi Mungu kitu atakacho 
jikinga nacho Mja wakati wa vita, na hii ni katika neema za Mwe- 
nyezi Mungu ambazo 


tunastahiki kumshukuru juu ya Neema hizo akasema Mwe- 
nyezi Mungu kuhusu Nabii Daud Rehema na Amani ziwe juu 
yake: [Na tukamfundisha kutengeneza mavazi ya vita kwa ajili 
yenu ili yakuhifadhini katika kupigana kwenu. Je mtakuwa ni 
wenye kushukuru?) [Suratul Al-Anbiyai: 80]. Hakika Mwenyezi 
Mungu alimuamrisha Nabii Daud atengeneze vizuri nguo zake za 
chuma kwa ajili ya vita; kwa sababu hizo ni zenye kukinga vizuri. 


Kutokana na hivyo hakika watu wa miji ya karibu ambako 
kumetokea vita, na wanaogopa kupatwa na athari za vita hapana 
ubaya juu yao kutoka katika miji yao hali ya kuwa wamejikinga na 





vitu mbalimbali ili wasipatwe na athari za vita; kwa sababu hizo ni 
katika sababu za kujikinga na shari, na wala hapana juu yao ubaya 
kujiwekea chakula ambacho wanadhani baadae wanaweza kuki- 
hitaji na wasikipate, na kila inapo zidi hofu, ndivyo inavyo kuwa 
kuchukua tahadhari inavyo zidi. 


Lakini ni lazima kutegemea kwao kuwe ni kwa Mwenyezi 
Mungu, wazitumie sababu hizi kama tu ilivyo amrisha sheria ya 
Mwenyezi Mungu na hekima zake; kwa kuwa ni sababu ambazo 
Mwenyezi Mungu ameturuhusu kuzitumia, sio kwamba zenyewe 
ndio asli ya kuleta manufaa na kuondosha madhara, na wamshu- 
kuru Mwenyezi Mungu kwa kuwafanyia wepesi, mfano katika sa- 
babu hizi, na akawaruhusu kuzitumia. 


Nina muomba Mwenyezi Mungu atukinge wote, na sababu za 
fitna na maangamivu, na atuhakikishie sisi na ndugu zetu Imani 
yenye nguvu pamoja kumtegemea Yeye, pamoja na kuchukua sa- 
babu ambazo ameturuhusu kwa namna ambayo anairidhia kwetu 
sisi hakika Yeye ni Mwingi wa kutoa na Mkarimu. Mwisho Rema 
na Amani zimshukie Mtume wetu rehma na amani ziwe juu yake 
na Maswaba zake wote. 


aaa k k 





Swali la 24: Ni nini hukumu ya kujiegemeza katika 
sababu? 


Jibu: Kujiegemeza katika sababu kuna vigawavyo: 


1-Kuna ambayo inapingana na Tauhidi katika asili yake, nayo 
ni Mwanadamu kutegemea kitu ambacho hakina athari kwake, na 
anakikitegemea kikamilifu hali ya kuwa amemuacha Mwenyezi 
Mungu, mfano: Kutegemea Ibada za makaburi kwa kuwaomba 
waliomo katika makaburi hayo wakati wa kupatwa na matatizo, na 
hii ni Shiriki kubwa inayo mtoa Mtu katika Uislamu, na hukumu 
ya mwenye kufanya ni kama alivyo itaja Mwenyezi Mungu ka- 
tika maneno yake: [Hakika mwenye kumshirikisha Mwenyezi 
Mungu, hakika amemharamishia Mwenyezi Mungu Pepo, na 
makazi yake ni Motoni. Na madhalimu hawana wa kuwanus- 
uru] [Suratul Al-Maaida /72]. 


2-Kutegemea katika sababu ya kisheria na sahihi, lakini 
ameghafilika na mwenye kusababisha, ambaye ni Mwenyezi 
Mungu, na hii ni katika aina za Shirki, lakini haimtoi mtu katika 
Uislamu, kwa sababu ameegemea katika sababu akasahau mwe- 
nye kusababisha ambaye ni Mwenyezi Mungu. 


3-Ajiegemeze katika sababu, kujiegemeza kwa kuwa ni sababu 
tu, pamoja na kutegemea kwa asli kwa Mwenyezi Mungu, anaita- 
kidi kuwa hizi sababu ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kama 





atataka Mwenyezi Mungu ataikata, na kama atataka ataibakiza 
na kwamba hakuna athari za sababu katika matashi ya Mwenyezi 
Mungu, hii haipingani na Tauhidi sio kwa asili wala ukamilifu. 


Pamoja na kupatikana sababu za kisheria na sahihi, inataki- 
kana kwa Mwanadamu asiegemeze nafsi yake katika sababu, bali 
ategemee kwa Mwenyezi Mungu, mfanyakazi ambaye anatege- 
mea mshahara wake kuutegemea kikamilifu, pamoja na kughafi- 
lika na mwenye kusababisha, ambaye ni Mwenyezi Mungu, hii 
ni aina ya Shiriki, ama atakapo tegemea mshahara wake na kujua 
kuwa msababishaji mkuu ni Mwenyezi Mungu, hii haipingani na 
kutegemea, kwani Mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa akichu- 
kua sababu pamoja na kuamini kuwa msababishaji mkuu ni Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu. 


Kuu 


Swali la 25: Ni ipi hukumu ya Rugyah? Na ni ipi hu- 
kumu ya kuandika maandishi ya Aya katika shingo ya 
Mgonjwa? 


Jibu: Rugyah ya mgonjwa aliyepatwa na uchawi au kitu cho- 
chote kingine miongoni mwa Maradhi, haina ubaya ikiwa ni kwa 
Qur`ani Tukufu, au katika Dua zilizo sahihi, hakika imethibiti ku- 
toka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa alikuwa aki- 





wafanyia Rugyah Mashahaba zake, na katika Dua alizo kuwa aki- 
tumia ni: ((Ewe Mola wetu mlezi uliye mbinguni, limetukuka 
jina lako, amri zako ziko mbinguni na ardhini, kama zilivyo 
kuwa Rehema zako ziko mbinguni zifanye pia katika ardhi, 
na teremsha Rehema katika Rehema zako, na Umponyeshe 
Kwa uponyeshaji wako Mgonjwa huyu)) [Ameipokea Abu 
Daud/3892/ na anapona. 


Na katika Dua ambazo zimepolewa ((Kwa jina la Mwenyezi 
Mungu. Nina kufanyia Rugyah kwa kila ugonjwa unao kuudhi, 
na shari ya kila nafsi au kijicho cha mwenye husda,Mwenyezi 
Mungu akuponyeshe,kwa jina la Mwenyezi Mungu nakufany- 
ia Rugyah)) [Ameipokea Muslim]. 


Na pia vilevile aweke mkono wake katika sehemu yenye mau- 
mivu ambayo inamuuma katika mwili wake na aseme: ((Nakuk- 
inga kwa Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake na shari ambazo 
mimi sizioni na kuzihofia)) [Ameipokea Muslim /2186]. 


Na nyingine zisokuwa hizo ambazo wamezitaja wana wa vyu- 
oni, Mwenyezi Mungu awarehemu, katika Hadithi ambazo zime- 
pokelewa kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake : 


Ama kuandika Aya na nyiradi na kuzivaa, hakika wametofau- 
tina wana vyuoni, Mwenyezi Mungu awarehemu, katika hilo Kuna 
miongoni mwao walio ruhusu, na miongoni mwao wamekataza, 





na ambalo lipo karibu na haki kukataza hilo kwa sababu hilo hali- 
kupokelewa kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
Kilicho pokelewa kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ni 
kumsomea Mgonjwa, ama kumtundikia Mgonjwa katika shingo 
yake, au mkono wake, au katika mto wake, na vinavyo fanana na 
hivyo, hakika hilo ni katika jambo lilokatazwa, katika kauli yenye 
nguvu kwa sababu ya kutopokelewa kutoka kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: kila Mwanadamu atakaye lifanya jambo ni 
sababu ya jambo lingine, bila ya ruhusa ya kisheria, hakika tendo 
lake hilo huhesabiwa ni aina katika aina za Shirki kwa sababu ni 
kuthibitisha sababu ambayo Mwenyezi Mungu hakuijalia kuwa ni 
sababu. 


Kuu 


Swali la 26: Je Rugyah inapingana na (Tawakul) kum- 
tegemea Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Tawakul: Ndio ukweli wa kumtegemea Mwenyezi Mun- 
gu katika kuleta manufaa, na kuondosha madhara pamoja na ku- 
fanya sababu ambazo ameamrisha Mwenyezi Mungu kwazo, na 
sio kumtegemea Mwenyezi Mungu bila kufanya sababu, hakika 
kumtegemea Mwenyezi Mungu bila kufnya sababu, ni kufanya 
utani kwa Mwenyezi Mungu, na katika hekima zake; kwa sababu 
Mwenyezi Mungu amefungamanisha mwenye kusababisha na sa- 
babu zake. 





Na hapa kuna swali: Ni nani katika watu mwenye kumtege- 
mea Mwenyezi Mungu zaidi? 


Jibu: Ni Mtume wetu rehma na amani ziwe juu yake, Je ali- 
kuwa akifanya sababu ambazo humkinga na madhara? 


Jibu: Ndio, alikuwa anapo toka kwenda vitani huvaa kofia ya 
chuma ili kujikinga na Mishale, na katika vita vya Uhudi alivaa Di- 
rii mbili (nguo ya kivita ) [Ameipokea Abu Daud/ 2590/, na Ibnu 
Maja /2806], yote hayo ni kujiandaa kwa kitu ambacho kinaweza 
kutokea, na kujitengenezea sababu hakupingani na kumtegemea 
Mwenyezi Mungu, atakapo tegemea Mwanadamu hizi sababu 
kwa kuzitegemea tu na kuwa hazina athari yoyote isipokuwa id- 
hini ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo kusoma Mwanadamu juu ya 
nafsi yake au kumsomea ndugu yake Mgonjwa hakupingani na 
kumtegemea Mwenyezi Mungu. 


Hakika imethibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake kuwa alikuwa akiifanyia Rugyah nafsi yake kwa kusoma 
Muawidhatain (Surat Nasi na Surat Falaq) [Ameipokea Bukhari 
/4439), na Muslim /2192] na imethibiti kuwa alikuwa akiwasomea 
Maswahaba zake walipo kuwa wagonjwa. Mwenyezi Mungu ndie 
mjuzi zaidi. 


X k k k 





Swali la 27: Ni ipi hukumu ya kutundika au kuvaa Hi- 
rizi na vizuizi (Vikuku)? 


Jibu: Haya masuala yamegawanyika katika sehemu mbili: 


1-Iwe kilicho tundikwa ni katika Qur`an, na hakika wameto- 
fautiana wana chuoni, wa zamani na walio kuja baada yao. 


Kuna miongoni mwao walio ruhusu hilo, na wakaona kuwa 
linaingia katika maneno yake Mwenyezi Mungu alipo sema: (Na 
hatukuiteremsha Qur`an isipokuwa ni ponyo na ni rehema 
kwa Waumini] [Suratul Al-Israa /82] na maneno yake Mwenyezi 
Mungu: [Kitabu Tumekishusha kwako ni chenye baraka] [Su- 
ratul Swadi 29]. Na kwamba katika baraka zake ni kutundikwa ili 
iondoshe vitu vibaya. 


Na kuna miongoni mwao wamekataza hilo, na wakasema: 
Hakika kuitundika hakukuthibiti kutoka kwa Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake, kuwa ni sababu ya kisheria huondoshwa kwayo 
mambo mabaya, na asli ya vitu kama hivi ni kuvinyamazia. Na 
hii ndio kauli yenye nguvu, ya kuwa haifai kutundika hirizi hata 
kama itakuwa ni katika Qur`an, na wala haifai pia iwekwe kwenye 
mto wa mgonjwa, au kuitundika katika ukuta, na yanayo fanana 
na hayo, hakika anatakiwa amuombee mgonjwa na amsomee moja 
kwa moja kama alivyo kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake akifanya. 





2-Iwe chenye kutundikwa sio katika Qur`an, katika vitu am- 
bavyo havifahamiki maana yake, hakika hivyo havifai kwa hali 
yoyote, kwa sababu haijulikani vinaandika kwa kitu gani, kwani 
hakika baadhi ya watu huandika talasimu na vitu vyenye kutun- 
dikwa kwa herufi zinazo ingiliana, na hukaribia kutojulikana, na 
nyingine hazisomeki, hakika hii ni katika bidaa iliyo haramishwa, 
na wala haifai kwa kila yoyote. Mwenyezi Mungu ndie mjuzi zai- 
di. 


X k k k 


Swali la 28: Je inafaa kuandika baadhi ya Aya katika 
Qur`an Tukufu, Mfano Ayat Kursiy katika chombo cha 
chakula au kinywaji kwa lengo la kujitibu? 


Jibu: Ni lazima tujue kuwa Kitabu cha Mwenyezi Mungu ni 
kitukufu na ni cha kuheshimiwa, na si kufanyiwa udhalili kwa 
kiasi hicho. Ni vipi inaweza Nafsi ya Muumini, akifanye Kitabu 
cha Mwenyezi Mungu na Aya Tukufu kama Ayatul Kursiy, aiweke 
kwenye chombo na anywe ndani yake, akifanyie udhalilifu, na aki- 
tupetupe ndani ya Nyumba Watoto wachezee?! Kitendo hiki haku- 
na shaka kuwa ni haramu, na kwamba ni wajibu kila mwenye kuwa 
na chombo kama hiki, afute Aya hizo, aende kwa mwenye kuweza 
kufuta afute, na kama hawezi hilo ni lazima kwake akichimbie shi- 
mo katika sehemu iliyo Twahara kisha akizike humo.ama kukia- 
cha katika hali hiyo ya udhalili, watoto wanakunywa ndani yake, 
na wanacheza nacho, hakika uponyaji kwa Our'an kwa njia hii 





haikupokelewa kutoka kwa wema walio tangulia, rehema na Am- 
ani ziwe juu yao. 


Xk k k 


Swali la 29: Wanajifunza wanafunzi wa Madrasa ka- 
tika baadhi ya Miji ya Kiislamu, kuwa Msimamo wa Ahlu 
Sunna Waljamaa ni ((Kuamini Majina yake, na Sifa zake, 
bila Kugeuza wala Kuziacha, wala kuziwekea namna, 
wala Kuzifananisha)). Je kugawanya Ahalu Sunna ka- 
tika vigawanyo viwili: Madrasa ya Ibnu Taymiyah na Wa- 
nafunzi wake, na Madirasa ya Al-Ashaira na Al-Maturu- 
dia vigawanyo hivi ni sahihi?. Na ni upi msimamo wa 
Muislamu kwa Wanazuoni wenye kufanya Taawili? 


Jibu: Hakuna shaka kuwa wanayo jifunza Wanafunzi katika 
Madrasa kuwa Msimamo wa Ahalu Sunna ni (Kuamini Majina 
yake, na Sifa zake, bila Kugeuza wala Kuziacha, wala kuziwekea 
namna, wala Kuzifananisha). Hivyo ndivyo inavyo afikiana na 
Msimamo wa Ahalu Sunna, kama inavyo shuhudiwa katika vitabu 
vyao ilivyo kwa urefu na ilivyo fupishwa, nayo ndio haki iliyo 
afikiana na yale yalokuja katika Kitabu na Sunna, na Maneno ya 
wema walio tangulia, na huo ndio mtizamo Sahihi, na akili iliyo 
wazi, na hatulazimiki kuleta Ushahidi kwa kuwa Muulizaji hajata- 
ka hivyo, hakika si vinginevyo,tujibu swali alotaka, nalo ni kuga- 
wanya Ahlu Sunna katika makundi mawili katika Madrasa mbili: 





Ya kwanza: Madrasa Ibnu Taymiyyah na Wanafunzi wake, 
Mwenyezi Mungu awarehemu, wanao kataa kuubadili ushahidi na 
dhahiri yake. 


Na ya pili: Madrasatul Al-Ashaaira na Al- Maturudia, ambao 
wanaruhusu kubadili ushahidi katika dhahiri yake kwenye Majina 
ya Mwenyezi Mungu na Sifa zake. 


Tunasema: Ni kitu kinajulikana kuwa katika Madrasa mbili 
hizi, kuna Ikhitilafu ya wazi katika Manhaji kuhusu majina ya 
Mwenyezi Mungu na Sifa zake. 


Madrasa ya kwanza inawalazimisha Walimu wake kuwa ni 
lazima kubakiza ushahidi katika dhahiri yake, katika yanayo hu- 
siana na Majina ya Mwenyezi Mungu na Sifa zake, na kukataa 
yale ambayo yanapaswa kukataliwa yanayo muhusu Mwenyezi 
Mungu, katika Kufananisha,au kuweka namna. 


Na Madrasa ya pili wanawalazimisha walimu wao, ni lazima 
kubadili ushahidi kutoka katika dhahiri yake, katika yanayohusu, 
Majina ya Mwenyezi Mungu na Sifa zake. 


Hizi njia mbili zimetofautiana sana, na itadhihiri tofauti yake 
katika mifano ifuatayo: 





Amesema Mwenyezi Mungu: [Bali mikono yake imekujuka 
hutoa vile atakavyo] [Suratul Al-Maida /46]. Na akasema akim- 
uelezea Iblisi hali ya kumsimanga wakati alipo kataa kumsuju- 
dia Adamu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Amesema Mwenyezi 
Mungu: [Akasema Ewe Iblisi ni kipi kilicho kuzuiya kumsu- 
judua kwa yule niliye muumba kwa mikono yangu] [Suratul 
Swad /75]. 


Hakika wametofautiana Walimu wa Madrasa mbili hizi, katika 
makusudio ya Mikono miwili, ambayo ameithibitisha Mwenyezi 
Mungu katika Nafsi yake. 


Wakasema watu wa Madrasa ya Kwanza: Ni wajibu kubakisha 
maana zake katika dhahiri yake, na kuithibitisha mikono miwili ya 
hakika kwa Mwenyezi Mungu, katika hali inayo lingana na utu- 
kufu wake. 


Na wakasema watu wa Madrasa ya pili: Ni wajibu kubadili 
maana zake kutoka katika udhahiri wake, na ni haramu kuthibi- 
tisha mikono miwili ya uhakika kwa Mwenyezi Mungu, kisha 
wakatofautiana makusudio ya mikono hiyo miwili. Je ni nguvu au 
neema. 


Kwa mfano huu, imebainika njia ya watu wa Madrasa mbili, 
zenye kuhitalafiana na kutofautiana, na wala haiwezekani baada 
ya tofauti hizo ziwe pamoja katika sifa moja ya (Ahalu Sunna). 





Kwa ajili hiyo, hakuna budi kuwa sifa za Ahalu Sunna kuwa 
ni maalumu kwa kundi moja bila kundi lingine, na tuhukumu kati 
ya makundi mawili haya kwa uadilifu, na tuyaweke katika mizani 
ya uadilifu, nayo ni Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna za 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake na maneno ya Maswahaba 
na wenye kuwafuata kwa wema katika umma zilizo pita. 


Na hakuna katika mizani hii, kinacho onesha kwa kile wali- 
choenda nacho watu wa Madrasa ya pili, bali katika mizani hii, 
kuna ushahidi wa wazi, au za dhahiri, au kuashiria kwa kile wali- 
cho kwenda nacho watu wa Madrasa ya kwanza. 


Na kwaajili ya hayo, inabainika ya kuwa sifa za Ahlu Sunna 
ni maalumu kwa wao, hawashirikiani watu wa Madrasa ya pili, 
kwa sababu kuhukumu kushirikiana ni dhulma, na kukusanya vitu 
ambavyo ni tofauti havikutani na dhulma imekataliwa kisheria, na 
kukusanya vitu ambavyo havikutani haikubaliki kiakili. 


Ama kauli ya watu wa Madrasa ya pili (wenye kubadili): kuwa 
hakuna ubaya kubadili Majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, 
iwapo hakuta pingana na ushahidi wa Kisheria. 


Tunasema; kule kubadili neno kutoka katika maana yake ya 
dhahiri bila Ushahidi ya kisheria, ni kwenda kinyume na usha- 
hidi, na ni kumsemea Mwenyezi Mungu bila kuwa na elimu, na 
hilo ameliharamisha Mwenyezi Mungu alipo sema: [Sema:Mola 





wangu ameharamisha mambo machafu ya dhdhiri na ya siri, 
na dhambi na uasi bila ya haki na kumshirikisha Mwenyezi 
Mungu na asicho kiletea uthibitisho na kumzulia Mwenyezi 
Mungu na msiyo yajua] [Suratul Al-araaf /33]. Na maneno yake: 
(Wala usiyafuate usiyo na elimu nayo. Hakika masikio, na ma- 
cho, na moyo hivyo vyote vitaulizwa| [Suratul Al-Israai /36]. 


Na hawa wenye kubadili majina ya Mwenyezi Mungu na sifa 
zake, hawana elimu kwa yale waloyabadili, wala mtizamo wenye 
kuingia akilini, isipokuwa ni shubha ambazo huzitolea hoja, na ki- 
sha hupingana zenyewe kwa zenyewe,na inawalazimu kupunguza 
katika Dhati ya Mwenyezi Mungu na sifa zake na wahai wake, 
zaidi kuliko walivyo zua katika kuyathibitisha katika dhahiri yake, 
na hapa sio sehemu ya kueleza kwa upana sana juu ya hilo.Hakika 
makusudio hapa ni kubainisha sifa za Ahalu Sunnahh, kuwa hazi- 
wezi kupewa makundi mawili yenye kubadili njia zake upeo wa 
kubadili,na hakika anastahili yule ambaye maneno yake yanaaf- 
ikiana na Sunna tu, na hakuna shaka kuwa watu wa Madrasa ya 
kwanza sio wenye kubadili, sifa za haki zilizo tajwa kama walivyo 
badili watu wa Madrasa ya pili, na mwenye kuangalia katika njia 
zake kwa elimu na usawa, haifai kuwagawanya watu wa Sunna 
katika makundi mawili, bali wao ni kundi moja. 


Ama kutolea ushahidi kwao maneno ya Ibnu Al-jauzi katika 
mlango huu, tunasema: Maneno ya wana wa wachuoni huwa ya- 
nahitaji ushahidi na wala hayawi ushahidi, na maneno ya mwana- 
chuni mmoja hayawi ushahidi kwa wengine. 





Ama maneno yao kuwa Imamu Ahmad alibadilisha katika Ha- 
dithi ((Miyo ya wanadamu ipo kati ya vidole viwili miongoni 
mwa vidole vya Arhamani)) na Hadithi ((Jiwe jeusi ni Mko- 
no wa kulia wa Mwenyezi Mungu katika ardhi)). Na maneno 
ya Mwenyezi Mungu alipo sema [Nae yupo pamoja na nyinyi 
popote mtakapo kwenda] | Suratul Hadidi/ 4]. 


Tunasema: Haikusi kwa Imamu Ahmad kuwa alibadili hizo 
Hadithi mbili zilizo tajwa. Amesema Sheikhul Islam Ibnu Taymi- 
ya katika [Fatawa/5/398/ katika Ibnu Qasimu]: ((Na ama alioyas- 
imulia Abu Hamid Al-Ghazali kuwa Ahmad hakubadili isipoku- 
wa vitu vitatu: ((Jiwe jeusi ni Mkono wa kulia wa Mwenyezi 
Mungu katika ardhi)). 


Na ((Mioyo ya wanadamu ipo kati ya vidole viwili mion- 
goni mwa vidole vya Al Rahmani)) na ((Mimi naiona Nafsi ya 
Rahamani upande wa Yeman)). 


Hizi simulizi zote ni uongo kwa Imamu Ahmad,hakuinakili 
yoyote kutoka kwake kwa sanadi, na wala hajulikani yoyote katika 
watu wake amenukuu hilo kwake.)) yameisha maneno yake. 


Ama maneno ya Mwenyezi Mungu [Nae yupo pamoja na ny- 
inyi popote mtakapo kwenda]. Hakika Imamu Ahmad hakub- 
adili lakini alitafsiri, kwa baadhi ya vitu vinavyo lazimiana na- 
vyo, nayo ni ujuzi, kuwafanyia radi Aljahamia, ambao walitafsiri 





kinyume na makusudio yake, wakati walipo zua, kuwa inaone- 
sha kuwa Mwenyezi Mungu yupo kila sehemu kwa Dhati yake- 
ameepukana Mwenyezi Mungu na maneno yao-Akabainisha hilo 
Mwenyezi Mungu amrehemu, amrehem kuwa upamoja hapa ni 
upamoja kwa maana ya kuvizunguka viumbe katika jumla yake 
kuvijua kwa ujuzi wake kwa sababu upamoja haulazimishi kuwa 
pamoja na kuchanganyikana, bali katika kila sehemu na Maana 
yake, na kwa ajili hii husemwa: Ameninywesha maziwa pamoja 
na Maji. Na husemwa: Nimeswali pamoja na jamaa. Na husemwa: 
Fulani pamoja na mkewe. 


Katika mfano wa kwanza: Inaonesha, kuwa pamoja na kuji- 
changanya, na wapili:inaonesha kushirikiana katika sehemu na 
matendo bila ya kuchanganyikana, na watatu: Inaonesha kuwa 
pamoja hata kama hakuna kushirikiana katika sehemu na maten- 
do, itakapo bainika kuwa, kuwa pamoja kunatofautiana kutoka- 
na na kuegemezwa kwake, hakika kuwa pamoja kwa Mwenyezi 
Mungu na viumbe wake, kunatofautiana na kuwa pamoja kwa vi- 
umbe wake, na wala haiwezekani kuwa pamoja kwa Mwenyezi 
Mungu, kukahukumiwa kuwa amejichanganya na viumbe wake, 
au anashirikiana nao katoka sehemu, kwa sababu hilo haliweze- 
kani kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa imethibiti utofauti wake 
na viumbe wake, na kuwa kwake yupo juu yao. 


Na kwa ajili hiyo, anakuwa pamoja nasi Naye yupo katika 
kiti cha enzi juu ya mbingu, kwa sababu anatuzunguka sisi kwa 
ujuzi wake, na uwezo wake, na kwa utawala wake, na kwa kusikia 
kwake, na kwa kuona kwake, na kwa mpangilio wake, na men- 





gine yasiyo kuwa hayo yanayo onesha Uleziwake na Uumbmbaji 
wake, kwa hivyo atakapo tafsiri mwenye kutafsiri kwa (Ujuzi) 
anakuwa hakutoka katika maana yake halisi, na anakuwa si mwe- 
nye kubadili, isipokuwa kwa mwenye kufahamu kuwa Upamoja 
ni kushirikiana katika sehemu au kuchanganyikana kwa kila hali. 


Na haya ndio tunayo yasema kuhusu Imamu Ahmad, Mwe- 
nyezi Mungu amrehemu, katika kubadili huu ushahidi wa aina 
tatu. 


Ama kwa kuangalia katika Aya, hakika imetangulia kuwa 
hakuna kubadili katika Aya ile tukufu, pindi atakapo tafsiri mwe- 
nye kutafsiri kwa elimu(ujuzi), kwa sababu hiyo ni tafsiri yake 
kwa baadhi ya mambo, hatusemi ndio maana yake, bali ni katika 
maana zake. 


Ama katika Hadithi: ((Mioyo ya wanadamu ipo kati ya vi- 
dole viwili miongoni mwa vidole vya Arhamani ni kama moyo 
mmoja anauendesha vile atakavyo)) hakika ameipokea Muslimu 
katika sahihi yake katika kitabu Algudra, na katika mlongo wa tatu 
namba /17/ ukurasa /2045/. Hakuna kubadili ndani yake kwa Ahlu 
Sunna, kwa kuwa wao wanaamini kile kilicho semwa kuwepo vi- 
dole kwa Mwenyezi Mungu, katika hali ambayo inalingana Naye, 
na wala haiwajibishi kuwa, kwa kuwa Miyo yetu ipo katika vi- 
dole vyake iwe inagusika; hakika Mawingu yapo kati ya mbingu 
na ardhi lakini hayagusi mbingu wa ardhi, hivyo hivyo Nyoyo za 
wanadamu zipo katika vidole viwili vya Mwenyezi Mungu katika 





vidole Arahamani, na wala haliwajibishi hilo kuguswa. 


Ama Hadithi: ((Jiwe jeusi ni Mkono wa kulia wa Mwenyezi 
Mungu katika ardhi)) [Ameipokea Ibnu Adiyi kwa ukamili- 
fu/342/1]. 


Hakika amesema Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyah katika [Fa- 
tawa/6/397/ katika Majumuu Ibnu Qasimu]. Hakika imepokewa 
kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa Sanadi 
ambayo imethibiti, na ni Mashuhuri, hakika si vinginevyo ni ku- 
toka kwa Ibnu Abas Amesema: ((Jiwe jeusi ni Mkono wa kulia 
wa Mwenyezi Mungu katika ardhi, yule atakaye ligusa kwa 
mkono wake na akalibusu, ni kana kwamba amempa mko- 
no Mwenyezi Mungu na akaubusu mkono wake wa kuliya)) 
[ameipokea Abdurazaq / 8919]. 


Na katika[3/44/ kutoka katika Majuumuu Al-Madhikur]: 
((Ameweka wazi kuwa jiwe jeusi sio lenyewe ni sifa ya Mwenyezi 
Mungu na wala sio lenyewe ndio mkono wake wa kuliya kwa sa- 
babu yeye amesema ((Ni mkono wa kulia wa Mwenyezi Mun- 
gu katika Ardhi)), amewekea mipaka katika ardhi na hakuweza 
kuwa ni kila sehemu, anasema: Ni mkono wa kulia wa Mwenyezi 
Mungu, na hukunu ya neno ambalo lina mipaka linatofautiana na 
lisilo na mipaka)). Na akasema: ((yule atakaye ligusa kwa mkono 
wake na akalibusu, ni kana kwamba amempa mkono Mwenyezi 
Mungu na akaubusu mkono wake wa kuliya)), ni kitu kinajulikana 
kuwa, chenye kufananishwa sio sawa na kile cha asili)) yameisha 
maneno yake. 





Nikasema: Kwahiyo haziwi Hadithi katika sifa za Mwenyezi 
Mungu ambazo zimebadiliswa katika maana ambayo zinatofau- 
tiana na dhahiri, hakuna kubadilisha ndani yake kabisa. 


Ama kuhusu maneno yao: Kuwa kuna Madrasa mbili: 
Ya kwanza ni Madrsa ya Ibn Taymiyah, Mwenyezi Mungu 
amrehemu,kumesemwa imenasibishwa Madrasa hii na Ibnu 
Taymiya ili kuwazuga watu kuwa anacho kifanyahakija wahi ku- 
fanywa, na hili ni kosa; Hakika alokwenda nayo Ibn Taymiyah ni 
yaleyale walokuwa nayo wema walio tangullia, na viongozi wa 
Ummah, na sio kuwa yeye ndio amezua Madrasa hii, kama yana- 
vyo onesha maneno ya msemaji, ambaye anataka alifanye dogo 
jambo lake, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kutegemewa. 


Ama msimamo wetu kutokana na Maulamaa wenye kubadili 
Tunasema: Mwenye kujulikana miongoni mwao kwa nia nzuri, na 
amekuwa na utangulizi mzuri katika Dini, na ni mwenye kufuata 
Sunnahh,basi yeye atakuwa ni mwenye udhuru endapo atabadili 
kubadili kwenye kukubalika, lakini udhuru wake huo hauta mzui- 
ya kuwa amefuata njia ya wenye kwenda kinyume na wema walio 
tangulia, na kuifuata Ushahidi kama ilivyo elekeza, na kutegemea 
kile kilicho fahamishwa katika Ushahidi ya wazi, pasna kufanani- 
sha wala kuleta namna yake, kwani ni lazima kutofautisha kati 
ya maneno na msemaji, na kitendo na mtendaji, na maneno ya 
kimakosa yatakapo kuwa yametoka kwa kujitahidi, na makusu- 
dio mazuri, huwa hatukanwi mwenye kuyasema, bali anakuwa na 
malipo kwa kujitahidi kwake, kwa maneno yake Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake ((Atakapo hukumu Hakimu,akajitahidi 





kisha akapatia basi ana malipo mawili, na atakapo hukumu, 
akajitahidi kisha akakosea anamalipo moja)) [Ameipokea 
Bukhar/7352/na Muslimu1716]. 


Ama kumpa sifa ya kuwa ni mpotevu, ikiwa inakusudiwa ku- 
potea kwa ujumla, ambako hutukanwa nako mwenye upotevu 
huo, na huchukiwa, hayo hayaelekezwi kwa mfano wa mtu huyu 
ambaye ni mwenye kujitahidi, ambaye imejulikana kutoka kwake 
kuwa ana Nia nzuri, na ana utangulizi mzuri katika Dini, na ufua- 
taji mzuri wa Sunna, na iwapo utakusudiwa upotevu kwa kuacha 
kauli iliyo sawa, hakuna ubaya kwa hilo; kwa sababu mfano wa 
haya sio upotevu wa jumla;kwa kuwa ni njia ya kufika katika haki, 
kwa kuwa ametoa juhudi zake katika kutafuta haki, lakini kwa 
kuzingatia matokeo amepotea, kwa kuwa amekwenda kinyume na 
haki. 


Na kwa ufafanuzi huu utaondoka mushkili. Mwenyezi Mungu 
ndiye msaidizi kwa kila jambo. 


X o k k 





Swali la 30:Ni ipi Agida ya Ahlu Sunnahh katika ma- 
jina ya Mwenyezi Mungu na Sifa zake? na ni nini tofauti 
kati ya jina na sifa? je inalazimu mwenye kuthibitisha 
jina athibitishe sifa yake? na mwenye kuthibitisha sifa 
athibitishe jina? 


Jibu: Agida ya Ahlu Sunnahh Waljamaa katika majina ya 
Mwenyezi Mungu na sifa zake ,ni kuthibitisha kile alicho kithibi- 
tisha Mwenyezi Mungu katika nafsi zake katika majina na sifa 
pasina kubadili,wala kuzizcha,wala kiziwekea namna,wala kuzi- 
fananisha. 


Na tofauti kati ya jina na sifa ni: Jina ni lile aloitwa nalo Mwe- 
nyezi Mungu kwalo, na sifa Ni zile alosifiwa nazo Mwenyezi 
Mungu kwazo na kati yake kuna tofauti iliyo wazi. 


Jina huzingatiwa kuwa ni alama kwa Mwenyezi 
Mungu,ilokusanya sifa Na inamlazimu mwenyenye kuthibitisha 
jina athibitishe na sifa, mfano wake: [Hakika Mwenyezi Mungu 
ni mwenye kusamehe mwenye huruma] (ghafuru) ni jina linalo 
lazimiana na kusamehe, (Rahimu) linalazimisha kuthibitisha Re- 
hema. Na wala hailazimu katika kuthibitisha sifa kuthibitisha jina, 
mfano( maneno) hailazimu tuthibitishe kwa jina la Mwenye kuon- 
gea, kutokana na hilo zinakuwa sifa ni kujufu zaidi; kwa sababu 
kila jina limekusanya sifa, na si kila sifa imekusanya jina. 


Kuu 





Swali la 31: Je majina ya Mwenyezi Mungu ni yenye 
kuhesabika? 


Jibu: Majina ya Mwenyezi Mungu si yenye kuhesabika kwa 
idadi maalumu, na Ushahidi ya hilo ni maneno yake Mtumerehma 
na amani ziwe juu yake katika Hadithi sahihi ((Ewe Mola wan- 
gu, hakika mimi Mja wako, na ni Mtoto wa Mjakazi wako,)) 
mpaka alipo sema: ((Ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako, 
Umecitia kwayo Nafsi yako, au Umelishusha katika Kitabu cha- 
ko, au Umemfundisha yoyote katika waja wako, au umelificha 
katika elimu ya siri ulokuwa nayo)) [Ameipokea Ahmed/391/1]. 


Na yale aliyo yaficha Mwenyezi Mungu katika elimu ya siri, 
hayawezi kujulikana, na kitu ambacho hakijulikani si chenye 
kuhesabika. 


Ama maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Hakika, Mwenyezi Mungu ana majina tisini na tisa,mwenye 
kuyahifadhi ataingia Peponi)) [Ameipokea Bukhar /2736 / na 
Muslimu / 2677 | Haina maana kuwa hana majina mengine ip- 
okuwa hayo, lakini maana yake mwenye kuyaifadhi hayo tisini 
na tisa ataingia peponi. Na mfano wa maneno hayo ni maneno ya 
Waarabu wanapo sema: Nina Farasi mia moja nimewaandaa kwa 
ajili ya Jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, haina maana kuwa 
hana wengine isipokuwa hao mia moja, bali hao miamoja wame- 
andaliwa kwa kitu hicho tu. 





Hakika amenuku Sheikh Islaam Ibnu Taymiyya, Mwenyezi 
Mungu amrehemu, wameafikiana watu wanao jua katika Had- 
ithi, kuwa kuhesabika na kuyaorodhesha haikuswihi kutoka kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ( Majmuu fatawa).Na 
mwenye kujaribu kuisahihi Hadithi hii amesema: Hakika jambo 
hili ni jambo kubwa; kwa sababu humpelekea mtu kwenda Pe- 
poni, halikuwa pita Maswahaba kumuomba Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake awabainishie, hilo linaonesha kuwa hayo majina 
yamebainishwa kutoka kwa Mtumerehma na amani ziwe juu yake: 
Lakini hujibiwa hilo Hakika hilo sio lazima, na lau kama engeli- 
kuwa hivyo, yengekuwa majina haya tisini na tisa yanajulikana 
zaidi kuliko jua na mwezi, na kasha lingepokelewa katika vitabu 
vya sahihi mbili na nyinginezo kwa sababu ni katika mambo am- 
bayo watu wanahaja nayo sana, na hupupia katika kuyahifadhi, ni 
vipi haikupokelewa ispokwa katika njia moja na pia katika sura 
ambayo wametofautiana, Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
hakubainisha kwa sababu ya hekma kubwa, nayo ni watu way- 
atafute katika Kitabu na Sunna, mpaka abainike mwenye kupupia 
katika kheri na asopupia katika kheri. 


Na haikuwa maana ya kuyahifadhi kuyaandika, kisha kuyakari- 
ri na kuyahifadhi, lakini maana yake ni: 


I-Kuyajua maneno yake. 
2-Kuyafahamu maana yake. 


3-Kumuabudu Mwenyezi Mungu kwa majina hayo, na hilo 
linakuwa kwa namna mbili: 





1-Kumuomba Mwenyezi Mungu kwa Majina hayo amesema 
Mwenyezi Mungu: [Muombeni kwayo] [Suratul Al-Imran /180], 
uyafanye kuwa ni njia ya kukufikisha kwenye matakwa yako, cha- 
gua jina ambalo linanasibiana na haja zako, wakati wa kuomba 
msamaha unatumia: Ewe mwenye kusamehe nisamehe, inakuwa 
sio sawa kuomba msamaha kwa kusema: Ewe mkali wa kuadhibu 
nisamehe, hii inakuwa kama kufanya istihizai na Mwenyezi Mun- 
gu, bali inatakiwa useme: Niweke mbali na adhabu yako. 


2-Yawe yanakupitia katika ibada zako maana ya majina haya. 
Jina la Rahimu linamaanisha Rahma, mwenye kufanya jambo 
jema ambalo huleta Rehema za Mwenyezi Mungu, hii ndio maana 
ya kuyahifadhi, atakapo kuwa hivya atakuwa ni mwenye kustahiki 
wakati huo kuingia peponi. 


Xk k k 





Swali la 32: Ni yapi Madhehebu ya wema walio tangu- 
lia Mwenyezi Mungu awarehemu, katika kuwa juu kwa 
Mwenyezi Mungu? Na ipi hukumu ya mwenye kusema: 
Mwenyezi Mungu yupo katika pande sita, na kuwa Yeye 
yupo katika moyo wa Muumini? 


Jibu: Madhehebu ya wema walio tangulia Mwenyezi Mungu 
awarehemu, ni kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa dhati yake 
yupo juu ya waja wake.na ameseama Mwenyezi Mungu mtukufu: 
(| Mkitatizana katika jambo basi rirudisheni kwa Mwenyezi 
Mungu na Mtume ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na 
siku ya Mwisho. Na hayo ni bora zaidi na ndio yenye mwisho 
mwema.) [Suratul An-Nisaa /59]. Na amesema tena Mwenyezi 
Mungu: [Na mkikhitalifiana katika jambo lolote, basi hukumu 
yake ipo kwa Mwenyezi Mungu] [Suratul Ash-Shuraa /10] na 
akasema tena Mwenyezi Mungu: [Haiwi kauli ya Waumini wa- 
napo itwa kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake ili ahukumu 
baina yao, ila ni kusema: Tumesikia, na tumetii! Na hao ndio 
wenye kufanikiwa /51/. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mun- 
gu na Mtume wake, na wakamuogopa Mwenyezi Mungu na 
wakamcha, basi hao ndio wenye kufuzu] [Suratul An-Nuur: 52]. 


Na amesema Mwenyezi Mungu: [Haiwezekani kwa Muu- 
mini Mwanaume wala Muumini mwanamke kuwa na khi- 
yari katika jambo, Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanapo 
kata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumuasi Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake hakika amepotea upotevu ulio wazi] 





[Suratul Al-Ahzab: 36]. Na amesema Mwenyezi Mungu [Naapa 
kwa Mola wako! Hawata amini mpaka wakufanye wewe ndiye 
hakimu wao katika yale wanayo khitalifiana, kisha wasipate 
uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu uloitoa, na wanyenye- 
kee kabisa] [Suratul An-Nisaa: 65]. Itakapo bainika kuwa njia 
ya Muumini wakati wa kutofautiana ni kurudi kwenye kitabu cha 
Mwenyezi Mungu, na Sunna za Mtume wake, na kuwaskiliza na 
kuwatii, na kuto kuchagua zisizo kuwa amri zake, na kwa Imaani 
haiwi isipokuwa kwa hiyo, na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mun- 
gu kikamilifu, hakika kutoka katika njia hii kunamuwajibisha Mtu 
kwa yale aliosema Mwenyezi Mungu: [Na mwenye kumpinga 
Mtume baada ya kumdhihirikia uongofu, na akatafuta njia 
isiyo kuwa ya waumini, tutamuelekeza aliko elekea, na tut- 
amuingiza katika Jahanamu. Na hayo ndio marejeo mabaya] 
[Suratul An-Nisaa: 115]. 


Kwa sababu hiyo utaona mwenye kufikiria vizuri katika mas- 
ala haya-mas-ala ya kuwa Mwenyezi Mungu yupo juu ya viumbe 
wake kwa dhati- baada ya kurudisha kwenye Kitabu cha Mwe- 
nyezi Mungu na Sunna za Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
itambainikia kuwa Kitabu na Sunnahh zimebainisha ubainisho wa 
wazi kuwa Mwenyezi Mungu yupo juu ya Waja wake kwa dhati 
yake, kwa ibara tofauti miongoni mwake ni hizi: 


1-Ni kuweka wazi kuwa Mwenyezi Mungu yupo juu ya mbigu 
kama maneno yake Mwenyezi Mungu: [Au mnadhani mko 
salama kwa alioko juu kuwa Yeye hukupelekeeni kimbunga 
chenye changarawe? Mtajua vipi maonyo yangu] [Suratul Al- 





Mulku: 17], na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake wakati akimfanyia Rugiyyah Mgonjwa: ((Mola wetu ni 
Mwenyezi Mungu ambaye yupo mbinguni)), mpaka mwisho 
wa Hadithi. Ameipokea Abuu Daudi (Imetangulia takhariji yake). 


Na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
((Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, 
hakuna mwanaume yoyote atakaye muita mke wake katika 
tandiko lake akakataa kuitikia wito wa mme wake, isipokuwa 
huwa ambaye yupo mbinguni ni mwenye kumkasirikia mpaka 
mume amridhie mke wake.)) [Ameipokea Muslimu/ 1436]. 


2-Kuweka kwake wazi kuwa Yupo juu,kama alivyo sema: 
[Naye ndiye mwenye nguvu juu ya waja wake,na ndiye mwe- 
nye hekima na mwenye khabari zote] [Suratul Al-An,aam: 18], 
na maneno yake: [Vinamkhofu Mola wao aliye juu yao na vina- 
fanya vinanyo amrishwa.] [Suratul A,-Nahl: 50]. 


Na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Hakika Mwenyezi Mungu alipo maliza kuumba aliandika 
kwake juu ya Arsh Yake: Hakika huruma yangu imeitangulia 
hasira yangu,)) [Ameipokea Bukhari/3194] na Muslimu: 2751]. 


3-Kuweka wazi kwake kuwa vitu vinapanda kwake na kushuka 
kutoka kwake,na kupanda hakuwi isipokuwa kwa juu, na kushuka 
hakuwi isipokuwa kwa kutoka juu kwenda chini,kama alivyo sema 





Mwenyezi Mungu: [Kwake Yeye hupanda neno zuri,na amali 
njema. kwendea kwake]. [Suratul al-Maariji], na maneno yake: 
[Anapitisha mambo yote yaliyo baina ya mbingu na ardhi, ki- 
sha yanapanda kwake]. [Suratul As-Sajidah: 5], na pia maneno 
yake Mwenyezi Mungu: | Hautaufikia upotevu mbele yake wala 
nyuma yake. Kimeteremshwa kwa mwenye hekima Msifiwa]. 
[Suratul Fusilat: 42],na Qur`an ni maneno ya Mwenyezi Mungu 
kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Na ikiwa mmoja wapo 
katika washirikina akikuomba ulinzi, basi mpe ulinzi apate 
kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu]. [Suratul At-Bawba: 6]; 
ikiwa Qur`an ni maneno ya Mwenyezi Mungu, nayo yameshush- 
wa kutoka kwake, hilo huonesha Mwenyezi Mungu yupo juu kwa 
dhati yake. Na pia maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Hushuka mola wetu mpaka katika uwingu wa Dunia 
wakati inapo baki theluthi ya mwisho ya usiku, na husema: Ni 
nani mwenye kuniomba)) mpaka mwisho wa Hadithi, nayo ni 
sahihi iliyo thibiti katika sahihi mbili na nyingenezo. 


Na katika Hadithi ya Baraa Ibnu hazib, kuwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake alimfundisha maneno ya kusema atakapo 
ingia katika tandiko lake, miongoni mwake ((Nimekiamini kita- 
bu chako ambacho Umekiteremsha,na Mtume wako ambaye 
umemtuma)). Nayo ipo katika sahihi Bukhari na nyinginezo. 


4-Kuweka wazi kwake kwa kujisifia kuwa Yupo juu, kama 
alivyo sema: [Litukuze jina la Mola wako aliye juu]. [Suratul 
Al-Alaa: 1), na maneno: [Na wala haemewi na kuvilinda hivyo. 
Na Yeye ndiye aliye juu, na ndiye Mkuu]. | Suratul Al-Bakara: 





255]. Na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Ametukuka Mola wangu Mlezi aliye juu)). [Ameipokea Mus- 
limu/ 772]. 


5-Kuashiria Mtume rehma na amani ziwe juu yake mbinguni 
alipokuwa akimshuhudilisha Mwenyezi Mungu katika kisimamo 
cha Arafa, nacho ni kisimamo kikubwa na mkusanyiko mkubwa 
ambao aliushuhudia Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa 
Ummah wake, wakati alipo sema kuwaambia: ((Je nimefikisha?)) 
wakasema: Ndio! Akasema: ((Ewe Mola wangu Shuhudia)), na 
huku akiwa ananyosha vidole vyake 


mbinguni na huku akiwaelekezea watu. Nayo ni Ushahidi ya 
wazi kuwa 


Mwenyezi Mungu yupo mbinguni, ingekua hayupo mbinguni 
ingekuwa kunyoosha kwake mbinguni ni bure. 


6-Alimuuliza Mtume rehma na amani ziwe juu yake: Kijaka- 
zi wakati alipo sema ((Yuko wapi Mwenyezi Mungu)), akase- 
ma: Mbinguni, akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Muache huru hakika yeye ni muumin)). [Ameipokea Mus- 
limu /537], kutoka katika Hadithi ndefu kutoka kwa Muawiya Ibn 
Hakamu Asulamiy, nayo ipo wazi katika kuthibitisha kuwa juu 
kwa Mwenyezi Mungu kwa dhati yake; kwa sababu neno (Ay- 
inaa) katika Lugha ya Kiarabu hutumika kuulizia sehemu, na haki- 
ka aliamrisha Mtume (rehma na amani ziwe juu yake Mwanamke 
huyu wakati alipo muuliza yuko wapi Mwenyezi Mungu? Akakiri 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: kuwa Mwenyezi Mungu 





yupo mbinguni, na akabainisha kuwa hilo ni katika mambo yanayo 
onesha kuwa huyu ni Muumini wakati alipo sema ((Muache huru 
hakika yeye ni Muumini)). 


Hato amini Mja wa Mwenyezi Mungu, mpaka akiri na kuita- 
kidi kuwa Mwenyezi Mungu yupo mbinguni. Hizi ni katika Usha- 
hidi za kusikia na kukhabarisha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na 
Sunna za Mtume rehma na amani ziwe juu yake zinafahamisha juu 
ya kuwa juu kwa Mwenyezi Mungu kwa dhati yake, ama kiujum- 
la Ushahidi ni nyingi hatuta weza kuzika zote katika sehemu hii, 
hakika wamezikusanya Wema walio tangulia Mwenyezi Mungu 
awa rehemu, kwa kuziangalia Ushahidi huu na kinacho elezwa 
ndani yake, na wakathibitisha kuwa Mwenyezi Mungu yupo juu 
kwa dhati yake, kama vile ambavyo wameafikiana kuthibitisha 
kuwa juu kwa Mwenyezi Mungu kwa kimaana yake, kama alivyo 
sema Mwenyezi Mungu: [Naye ndiye mwenye mfano bora mb- 
ingu na ardhi. Na Yeye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hikima]. 
[Surati Ar-Rum: 27 |na amesema Mwenyezi Mungu: [Mwenyezi 
Mungu ana majina mazuri, basi muombeni kwayo]. [Suratul 
Al-A,aarf: 180], na amesema Mwenyezi Mungu: [Basi msimpigie 
Mwenyezi Mungu mifano. Hakika Mwenyezi Mungu anajua 
na nyinyi hamjui]. [Suratul An-Nahl: 74], na amesema Mwenyezi 
Mungu: [Basi msimfanye Mwenyezi Mungu kuwa ana mshiri- 
ka, na halikuwa mnajua]. [Suratul Al-Baqara: 22]. Na nyingine 
zisizokuwa hizi katika Aya zinazoonesha juu ya Ukamilifu wake 
katika dhati yake na sifa na matendo yake. 





Kama vile ambavyo kuwa juu kwa Mwenyezi Mungu kwa 
dhati yake, kumeoneshwa kwa Kitabu na Sunnahh na kuafikiana 
Wema walio tangulia, pia Akili na Maumbile yanaonesha hivyo. 


Ama Ushahidi ya kiakili: husemwa: Hakuna shaka kuwa, kuwa 
juu ni sifa ya ukamilifu, na kinyume chake ni sifa ya upungufu, na 
Mwenyezi Mungu imethibiti kwake sifa ya ukamilifu. 


Kilicho wajibu ni kuthibitisha kuwa juu kwa Mwenyezi Mun- 
gu, na wala haitupasi kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu upun- 
gufu, hakika sisi tunasema kuwa kwake juu hakuna maana kuwa 
kuna baadhi ya viumbe wake wanamzunguka Yeye, mwenye kud- 
hani kuthibitishi kuwa juu kwa Mwenyezi Mungu, kunalazimu 
kuzungwakwa na viumbe wake, atakuwa amejichanganya mwe- 
nyewe, na imepotea akili yake. 


Ama ushahidi wa kimaumbile ya kuwa juu kwa Mwenyezi 
Mungu kwa dhati yake: Hakika kila mwenye kumuomba Mwe- 
nyezi Mungu dua ya kiibada au dua ya mas-ala katika mas-ala, 
hauelekei moyo wake wakati wa kuomba isipokuwa mbinguni, na 
kwa hivyo utamuona anainua mikono yake mbinguni, na hiyo ni 
kwa kimaumbile yake, kama alivyo sema Hamdani kumwambia 
Abiyi Al-maali Aljuweni: ((Hakusema mwenye kujua 


katu: Ewe Mola isipokuwa hupata katika moyo wake, 
umuhimu wa kumuomba aliye juu)), akawa Al-juweni, anaji- 
piga makofi katika kichwa chake na huku akisema ((Alinikhiyari- 
sha Al-Mahadani alinikhiyarisha Al-Mahadani)). Hivi ndio ilivyo 
nukuliwa kutoka kwake, ni sawa sawa imesihi kutoka kwake au 





haikusihi, hakika kila mmoja linampata hilo, na katika ((Sahihi 
mbili)) kutoka katika Hadithi ya Abuu Huraira, Mwenyezi Mun- 
gu awe radhi naye, kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
Alimtaja Mtu ananyoosha mikono yake mbinguni, huku akisema 
ewe Mola ewe Mola, mpaka mwisho wa Hadithi (Umetangulia 
upokezi wake). 


Kisha unaweza kumuoni mtu anaswali na moyo wake umeele- 
kea upande wa mbinguni, na khaswa anapo sujudu. Na anasema: 
((Ametukuka Mola wangu aliye juu)) [Umetangulia upokezi 
wake]. 


Kwa sababu anajua kuwa anaye muabudu yupo mbinguni am- 
etukuka Mwenyezi Mungu mtukufu. 


Ama maneno yao: ((kuwa Mwenyezi Mungu hayupo katika 
pande sita)), Maneno hayo kwa ujumla wake ni batili; kwa sababu 
yanapelekea kwenye kubatilisha yale aliyo yathibitisha Mwenyezi 
Mungu katika nafsi yake, na kisha akailithibitisha hilo mwenye 
kumjua Yeye katika viumbe wake, naye ni Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ya kuwa Mwenyezi Mungu yupo mbinguni amba- 
po ni upande wa juu, bali kauli yao hiyo inamhukumu Mwenyezi 
Mungu kuwa hayupo; kwa sababu pande sita ni juu, chini, kulia, 
kushoto, nyuma na mbele, na hakuna kitu chochote ambacho kipo 
ila huambatana na moja ya pande hizi, na jambo hili linajulikana 
kwa kimaumbile na kiakili, utakapo zikataa pandi hizi kwa Mwe- 
nyezi Mungu, itakulazimu kusema kuwa hayupo, na japo kuwa 





ubongo unaweza kuhukumu kuwa Mwenyezi Mungu haambatani 
na pande hizi, lakini kitu hicho ni kitu ambacho inakihukumu akili 
tu, na wala hakipo katika uhalisia wake, na sisi tunaamini na tuna- 
ona kuwa ni lazima kwa kila Muumini aamini kuwa Mwenyezi 
Mungu yupo juu ya viumbe wake, kama ilivyo onesha hivyo Kita- 
bu, Sunna, Makubaliano ya Wanachuo, pamoja na wema walio 
tangulia, akili na maumbile pia, kama tulivyo likaririsha hilo kabla 
ya hapo, lakini sisi pamoja na hivyo tunaamini kuwa Mwenyezi 
Mungu amekizunguka kila kitu, na Yeye hazungwukwi na kitu 
chochote katika viumbe wake, na Mwenyezi Mungu amejitoshe- 
leza hahitaji chochote kutoka kwa viumbe wake. Na tunaona pia 
kuwa haifai kwa muumini kutoka kwenye kile kilicho fahamiswa 
na Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna kwa maneno ya watu 
kwa hali yake yoyote itakavyo kuwa, kama zilivyo tuelekeza usha- 
hidi katika mwanzo wa jibu letu. 


Na ama maneno yao kuwa: ((Hakika Mwenyezi Mungu Mtu- 
kufu yupo katika Moyo wa Muumini)), hakika hilo halina Usha- 
hidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala Sunnahh za Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: na wala maneno ya yoyote katika 
wema walio tangulia,Mwenyezi Mungu awarehemu, na kauli hiyo 
kiujumla ni batili. Ikiwa atakusudia kuwa Mwenyezi Mungu ha- 
yupo kabisa katika Moyo wa Muumini, basi hilo ni batili moja 
kwa moja, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu ni Mkubwa na 
mwenye Utukufu kuliko hilo, na katika mambo ya ajabu ni Mtu 
kukikimbia kile ambacho kimeelekezwa na Our'an na Sunnahh 
kuwa Mwenyezi Mungu yupo mbinguni kisha achukue lile amba- 
lo halikufahamishwa katika Our'an na Sunna, katika uzushi kuwa 
Mwenyezi Mungu mtukufu yupo katika Moyo wa Muumini, kwa 





sababu hakuna katika Kitabu na Sunnahh hata herufi moja inayo 
fahamisha juu ya hilo. 


Na ikiwa atakusudia kuwa Mwenyezi Mungu yupo katika 
Moyo wa Muumini kwa kuwa kila wakati humtaja Mwenyezi 
Mungu katika Moyo wake, basi hilo ni la haki, lakini ni lazima 
aliseme hilo kwa ibara zinazo fahamisha juu ya uhakika wake, na 
inayo kataa kuelekezwa katika baatili, aseme kwa mfano: Hakika 
kumtaja Mwenyezi Mungu daima kupo katika Moyo wa Muumini. 


Lakini kinacho dhihiri katika maneno ya mwenye kuongea ni 
kuwa anataka abadili kutoka kuwa Mwenyezi Mungu yupo mbin- 
guni, na kwa maana hiyo ni batiili kama ilivyo tangulia. 


Na atahadhari Muumini na kupinga kile kilicho fahamishwa 
katika Kitabu cha Mwenyezi Mungu na Sunna, na wakakubaliana 
juu yake wema waliotangulia kuwa ibara zilizo kusanya mafumbo 
hukusanya maana ya sawa, na isiyo ya sawa, ni wajibu kwake ku- 
jilazimisha na njia ya wale wa mwanzo miongoni mwa Muhajirina 
na Answari mpaka aingie kwenye maneno yake Mwenyezi Mungu 


[Na wale walio Tangulia ,wa mwanzo katika Muhajirina na 
Aswari, na walio wafuata kwa wema, Mwenyezi Mungu ame- 
waridhia na wao wameridhika naye; na amewaandalia bustani 
zipitazo mito kati yake, wakae humo milele.huku ndiko kufu- 





zu kukubwa]. [Suratul At-Tauba: 100]. Tunamuomba Mwenyezi 
Mungu atujalie ni miongini mwao, na atupe kwa ujumla Rehema 
zake, hakika Yeye ni mwenye kutoa sana. 


Xk k k 


Swali la 33: Hivi tafsiri ya kulingana kwa Mwenyezi 
Mungu katika kiti Chake cha Enzi kwamba ni kuwa 
Kwake juu ya kiti Chake cha Enzi, kwa namna inavyo 
lingana na utukufu wake, hiyo ni tafsiri ya wema walio 
tangulia? 


Jibu:Tafsiri ya kulingana kwa Mwenyezi Mungu katika kiti 
Chake cha Enzi, kwamba ni kuwa Kwake juu ya kiti Chake cha 
Enzi, kwa namna inayo lingana na utukufu Wake, hiyo ni tafsiri 
ya wema walio tangulia, Mwenyezi Mungu awarehemu Amesema 
Ibn Jariri Imamu wa wenye kutafsiri, katika Tafsiri yake: ((Katika 
maana ya Istiwaa) (kulingana sawa) ni: Kuwa juu na kunyanyuka, 
kama maneno ya mwenye kusema: Amelingana sawa fulani ka- 
tika kitanda chake, yani amekuwa juu yake) (Tafsiri ya Ibn Jariri 
[1/457]. 


Na akasema katika kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu (Al 
Rahamani amelingana katika kiti chake cha Enzi] [Suratul 
Twaha: 5] ((Anasema Aliye tukuka utajo wake: Arahamani yupo 
katika kiti chake cha Enze Amekuwa juu na kuinuka)) [Tafsiri ya 
Ibnu Jariri 11/16]. Yameisha maneno yake. 





Na haikupokewa kutoka kwa wema waliotangulia Mwenyezi 
Mungu awarehemu, kauli nyingine inayo kwenda kinyume na 
hiyo. 


Na Ushahidi ya kuwa Istiwaa katika Lugha hutumika kwa 
maana tofauti tofauti ni: 


l- Iwe ni yenye kuenea sio yenye kuwekewa mipaka, inakuwa 
maana yake ni ukamilifu, kama ilivyo katika maneno yake Mwe- 
nyezi Mungu aliposema: [Na Musa alipo fikia utu uzima] [Sura- 
tul Al-Oasas: 14]. 


2- Iwe ni yenye kuambatana na (Wau), inakuwa kwa maana ya 
kulingana, kama wanavyo sema: Yamelingana maji na kizingiti. 


3-Iwe ni yenye kuambatana na (Al), inakuwa kwa maana ya 
kukusudia; kama ilivyo kwenye maneno yake Mwenyezi Mungu 
aliposema [Kisha akalingana sawa katika kiti chake cha Enzi]. 
[Suratul Al-Baqara: 29]. 


4-Iwe ni yenye kuambatana na (Alaa), inakuwa kwa maana 
kuwa juu na kunyanyuka; kama ilivyo katika maneno ya Mwe- 
nyezi Mungu [Arahamani amelingana katika kiti chake cha 
Enzi]. [Suratul Twaha: 5]. 





Wameeleza baadhi ya wemawalio tangulia Mwenyezi Mungu 
awarehemu, ya kuwa Istiwai ikiambatana na (Ila)ni sawa na ile 
iloambatana na (Alaa), inakuwa maana yake ni kuwa juu na kun- 


yanyuka. 


Kama walivyo sema baadhi yao ya kuwa Istiwaa iliyo ambata- 
na na (Ala), inakuwa kwa maana ya kupanda na kutulia, ikiwa 
itaambatana na (Ala). 


Ama tafsiri ya kukaa, hakika ameinukuu Ibnu Oayyim, Mwe- 
nyezi Mungu amrehemu,katika ((Aswaaiq)) [4/1303 ], kutoka kwa 
Kharijatu Ibnu Mus-abu katika maneno yake Mwenyezi Mungu: 
[Arahamani amelingana katika kiti chake cha Enzi). [Suratul 
Twaha: 5.maneno yake ((Na jee inakuwa kulingana billa ya ku- 
kaa)), yameisha maneno yake. 


Hakika imekuja kutajwa neno kukaa katika Hadithi aloipokea 
Imamu Ahmad kutoka kwa Ibnu Abasi Mwenyezi Mungu awe ra- 
dhi naye, Imeinuliwa mpaka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, Mwenyezi Mungu ndiye Mjuzi. 


X ok k k 





Swali la 34: Fadhilatu Sheikh Mwenyezi Mungu akuhi- 
fadhini, Umesema: kulingana kwa Mwenyezi Mungu ka- 
tika kiti chake cha Enzi kuwa ((Ni kulingana kwa Mwe- 
nyezi Mungu juu ya kiti chake cha Enzi kunako lingana 
na utukufu wake na ukubwa wake)), tunakuomba kwa 
ukarimu wenu kuliweka wazi zaidi suala hilo? 


Jibi: Maneno yetu katika kulingana kwa Mwenyezi Mungu 
katika kiti chaake cha Enzi kunalingana na ukumbwa wake na utu- 
kufu wake ((Hakika huko ni kuwa juu maalumu kunako lingana 
na ukubwa wake na utukufu wake,)) Tunakusudia kuwa ni kuwa 
juu maalumu kwake tu katika kiti chake cha Enzi, hakuenei kwa 
viumbe wake, na kwa sababu hiyo haifai tuseme: Istiwaa (kulin- 
gana) kwa viumbe, au katika mbingu,au katika ardhi pamoja ya 
kuwa yupo juu ya hivyo, bali tunasema: Yeye yupo juu kuliko vi- 
umbe vyote, yupo juu ya mbingu, na mfano wa hivyo. Ama katika 
arshi (kiti cha Enzi)tunasema: Hakika Mwenyezi Mungu mtukufu 
yupo juu ya kiti chake cha Enzi na amelingana sawa katika kiti 
chake, kulingana kwake ni maalumu kutoka katika kuwa juu kwa 
pamoja. Na kwa sababu hiyo imekuwa kulingana kwa Mwenyezi 
Mungu katika kiti chake cha Enzi ni katika sifa za kivitendo zin- 
azo ambatana na matakwa yake, ni kinyume na kuwa kwake juu, 
hakika ni katika sifa za kibinafsi ambazo huwezi kuzitenganisha. 


Na hakika ameweka wazi haya nilio yasema Sheikkh Islaam 
Ibnu Taymiya Mwenyezi Mungu amrehemu, katika kusherehesha 
Hadithi ya Nuzul [5/522 /Majuu fatawa| jamiu Ibn Oaasimu Iwapo 





kuta semwa: Pindi itakapo kuwa kulingana kwa Mwenyezi Mungu 
katika kiti chake cha Enzi ni baada ya kuumba mbingu na ardhi 
katika siku sita, kabla ya hapo hakuwa katika kiti hicho cha Enzi. 


Husemwa: Istiwaa (Kulingana) ni kuwa juu maalumu, kila 
mwenye kulingana katika kitu huwa juu yake, na sio kila mwenye 
kuwa juu ya kitu ni mwenye kulingana juu ya kitu hicho, na kwa 
sababu hiyo haisemwi kwa kila kilicho kuwa juu kuliko vingine 
kuwa kimelingana juu yake, kila kilicho semwa ndani yake kuwa 
kimelingana juu ya vingine Hakika hicho kipo juu yake, mwisho 
wa nukuu. 


Na ama maneno yetu: ((Kanalingana na Ukubwa na Utukufu 
wake)), makusudio hapo ni kulingana kwake katika kiti chake cha 
Enzi ni kama sifa zake nyingine, zinavyo lingana na utukufu wake 
na ukubwa wake, haufananishwi na kulingana kwa viumbe, ye- 
nyewe inarudi kwenye namna ambayo upo ulingano huo; kwa sa- 
babu sifa hufuata chenye kusifiwa, kama vile ambavyo Mwenyezi 
Mungu mwenye hafananishwi na kitu, hivyo hivyo sifa zake hazi- 
fanani na za viumbe, amesema Mwenyezi Mungu: [Hakuna mfa- 
no wake kitu chochote Naye ni mwenye kusikia na ni mjuzi]. 
[Suratul Ashuraa: 11], hana mfano wake katika Dhati yake wala 
sifa zake. Na kwa ajili hiyo amesema Imamu Maliki Mwenyezi 
Mungu amrehemu alipo ulizwa kuhusu kulingana kwa Mwenyezi 
Mungu, wakati alipo ulinzwa ni vipi amelingana katika kiti chake 
cha Enzi? Akasema ((Kulingana kwake sio kwamba hakujulikani 
na naman yake sio kua haijulikina, na kuamini ni lazima, na kuu- 
liza ni bidaa)). [Ameipokea Al-Baihaq / 866 ]. Na hii ni mizani 





kwa sifa zote, hakika hizo zimethibiti kwa Mwenyezi Mungu 
kama alivyo zithibitisha katika nafsi yake, kwa namna ambayo in- 
alingana na Mwenyezi Mungu pasina kubadili, wala kuziacha,wa 
kuziwekea namna wa kuzimananisha. 


Na kwa ajili hiyo imebainika ule msingi wa maneno kuwa, 
kulingana sawa katika kiti cha Enzi ni kuwa juu maalumu juu ya 
kiti cha Enzi kunako lingana na Mwenyezi Mungu; kwa sababu 
kuwa juu kwa Mwenyezi Mungu kwenye kuenea kumethibiti kwa 
Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba mbingu na ardhi, na wakati 
alipo ziumba, na baada ya kuziumba kwa sababu ni katika sifa 
zake mwenyewe zenye kulazimiana kama vile kusikia na kuona 
na kuweza na nguvu na mfano wa hayo; ni kinyume na kulingana. 


Kuu 


Swali la 35: Ni mambo gani ambayo ni lazima kuy- 
aegemeza kwenye matakwa ya Mwenyezi Mungu, na 
ni mambo gani ambayo haifai kuyaegemeza kwenye 
matakwa ya Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Kila kitu kinacho kuja mbeleni, ilivyo bora ni kuege- 
meza kwenye matakwa ya Mwenyezi Mungu,kama alivyo sema 
MwenyeziMungu: | Wala usiseme kamwe kwa jambo lolote lile: 
Hakika nitarifanya hilo kesho. 23 Isipokuwa Mwenyezi Mun- 
gu akipenda]. [Suratul Al-Kahf]. 





Ama katika kitu kilicho pita haifai kukiegemeza katika matak- 
wa ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa akiwa anakusudia kwa hilo 
kutoa sababu. 


Mfano: kama atasema Mtu kukwambia: (Umeingia Mwezi wa 
Ramadhani mwaka huu usiku wa siku ya pili akitaka Mwenyezi 
Mungu; haihitaji kusema (Akitaka Mwenyezi Mungu) kwa sababu 
limesha pita na limesha julikana. 


Na kama atasema mwenye kusema kukwambia: (Nimevaa 
nguo akipenda Mwenyezi Mungu), na hali ya kuwa amevaa haiwi 
vizuri alegemeze kwa Mwenyezi Mungu; kwasababu limepita na 
limekwisha isipokuwa akikusudia kutoa sababu, yani akikusudia 
kuwa kuvaa nguo kulikuwa ni kwa matashi ya Mwenyezi Mungu, 
hakika hilo halina ubaya. 


Lau kama atasema mwenye kusema wakati anapo swali: 
(Nimeswali akitaka Mwenyezi Mungu) na makusudia yako, ku- 
fanya Swala hakika kunyambua huko haitakiwi kwa sababu ame- 
sha swali, na kama atakusudia akitaka Mwenyezi Mungu Swala 
ni yenye kukubaliwa itasihi kusema (akitaka Mwenyezi Mungu); 
kwa sababu hajui imekubaliwa au haikukubaliwa. 


X k k 





Swali la 36: Ni vipi vigawanyo vya kutaka (Al-iraa- 
dah)? 


Jibu: Kutaka yamegawanyika katika sehemu mbili: 
1- Kutaka kwa jumla (Al-Kauniya) 


2-Kutaka kwa kisheria (Ashariya) 


Yale yatakayo kuwa kwa maana kutaka hiyo ni Iradatu Kauni- 
ya (Jumla) na yatakayo kuwa kwa maana ya Mapenzi hayo ni ya 
Kisheria. 


Mfano wa kutaka kwa kisheria ni maneno yake Mwenyezi 
Mungu [Na Mwenyezi Mungu anataka kukuhafifishieni kwe- 
nye utiifu wake]. [Suratul An-Nisaa: 27] kwa sababu neon (kuta- 
ka) lina maana ya (kupenda), na wala haliwi kwa maana ya Al- 
Mashia; kwa sababu ingekuwa na maana (Na Mwenyezi Mungu 
anataka akuhafifishieni) engewahafifishia waja wote na jambo hilo 
halikuwa, kwa wengi katika binadamu ni makafiri, kwa ajili hiyo 
inamaanisha (Anapenda akuhafifishieni) na wala sio lazima katika 
kupenda kwa Mwenyezi Mungu kuambatane na matakwa, kwa sa- 
babu hekima ya Mwenyezi Mungu ni kubwa inaweza kuhukumu 
kuto tokea. 


Na mfano wa Iradatu Kauniya (kutaka kwa jumla) ni maneno 
ya Mwenyezi Mungu [Ikiwa Mwenyezi Mungu anataka kuku- 
acheni mpotee]. [Suratul Hud: 34] kwa sababu Mwenyezi Mungu 
hapendi kuwapoteza Waja, kwa hiyo haifai kuwa maana (Ikiwa 
Mwenyezi Mungu anapenda akupotezeni) bali maana yake (Ikiwa 
Mwenyezi Mungu anataka kukupotezeni. 





Lakini imebaki kwetu tuseme: Ni ipi tofauti ya Iradatu 
Kauniya na Iradatu Shariiya (kutaka kwa kisheria na kutaka kwa 
jumla) katika kutokea linalo kusudiwa? 


Tunasema Kauniya (jumla) hapana budi lazima itokee lile lililo 
kusudiwa, pindi anapo taka kitu Mwenyezi Mungu ni lazima kito- 
kee amesema Allah [Hakika amri yake anapo taka kitu ni kuki- 
ambia tu kuwa na kikawa]. [Suuratu Yaasin : 82]. 


Ama kutaka kwa kisheria, kunaweza kutokea lile lililo kusudi- 
wa na linaweza lisitokee, anaweza kuwa Mwenyezi Mungu ana- 
taka hiki kitu kisheria na anakipenda, lakini kisitokee; kwa sababu 
kinacho pendwa kinaweza kutokea au kisitokee. 


Atakapo sema mwenye kusema: Je Mwenyezi Mungu ana- 
penda maaswi? 


Tunasema: Anapenda Kaunia (Kijumla) sio Kisheria; kwa sa- 
babu kutaka kwa kisheria kuna maana ya kupenda, na Mwenyezi 
Mungu hapendi maasi, lakini anayapenda kwa Mashia (kutaka), 
kila kilicho katika mbingu na ardhi ni kwa kutaka Mwenyezi 
Mungu. 


X k k 





Swali la 37: Ni ipi Ilhadi (upingaji) katika majina ya 
Mwenyezi Mungu, na ni zipi aina zake? 


Jibu: Upingaji katika lugha ya Kiarabu: ni kuelemea sehemu 
moja, amesema Mwenyezi Mungu: [Lugha ya huyo waneye 
muelekezea ni ya kigeni, na hii ni lugha ya Kiarabu iliyo wazi]. 
[Suratul An-Nahli: 103], na miongoni mwake (Lahdi) katika ka- 
buri, kwani imeitwa hivyo kwa kuegemea kwake upande mmoja, 
na wala Ilhadi haiwezi kujulikana isipokuwa kwa kujua Istikama 
(kuwa na msimamo); kwa sababu ni kama kulivyo semwa: kwa 
kinyume chake ndio hubainika vitu. 


Istikama ni katika milango ya majina ya Mwenyezi Mungu 
na sifa zake, ni lazima tuyachukue majina hayo na sifa hizo kwa 
uhakika wake ambao unanasibiana na Mwenyezi Mungu bila kub- 
adili wala kuyaacha wala kuyawekea nama wala kuyafananisha; 
katika misingi ambayo wanakwenda nayo Ahlu Sunna Waljamaa 
katika mlango huu, tutakapo jua Istikama katika mlango huu, haki- 
ka kinyume chake ndio Ilhadi, hakika wana wa zuoni Mwenyezi 
Mungu awarehemu, wameitaja Ilhadi katika majina ya Mwenyezi 
Mungu aina ambazo zinakusanya ni tuseme: Ni kuelemea katika 
kitu kingine kinyume na kile anacho takiwa kukiitakadi, nazo zipo 
kwa aina: 


l-Kupinga kitu katika majina ya Mwenyezi Mungu, au zile tu- 
lizo fahamishwa katika sifa zake, na mfano wake: Mwenye kuka- 
nusha kuwa jina la Arahani ni katika majina ya Mwenyezi Mungu 





kama walinyo fanya Al-Jahamia, au ayakubali majina lakini anap- 
inga kile kilicho maanishwa katika majina hayo, kama wanavyo 
sema baadhi ya Wazushi: kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwe- 
nye kusamehe bila kuwa na huruma, ni mwenye kusikia bila kuwa 
na masikio!. 


2-Kumuita Mwenyezi Mungu kwa jina ambalo hakuitia nafsi 
yake jina hilo, na ushahidi wa kuwa hiyo ni Ilhadi, ni kwa kuwa 
majina ya Mwenyezi Mungu ni Taukifiya, haifai kwa mtu yoyote 
kumuita Mwenyezi Mungu kwa jina ambalo hakuitia kwayo nafsi 
yake kwa sababu hilo ni katika kumsemea Mwenyezi Mungu bila 
kuwa na ujuzi,na ni katika kumfanyia Mwenyezi Mungu uadui na 
hilo ni kama walivyo fanya Manaswara, wakamuita Mwenyezi 
Mungu kwa jina la (baba) na mifano mingine. 


3-Kuitakidi kuwa majina haya yanafahamisha sifa za viumbe, 
akayafanya kuwa ni yenye kufanana na viumbe. 


Na ushahidi wa kuwa huu ni upingaji ni kuwa mwenye kuita- 
kidi kuwa majina ya Mwenyezi Mungu yanaonesha kufanana 
Mwenyezi Mungu na viumbe wake, hakika atakuwa ameyatoa 
majina hayo kwenye kile kilicho elekezwa, na kwenda kwenye 
kitu kingine, na atakuwa amefanya maneno ya Mwenyezi Mungu 
na ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni yenye kupelekea 
kwenye ukafiri kwa sababu kumfananisha Mwenyezi Mungu na 
viumbe wake ni ukafiri kwa kuwa ni kuyapinga maneno ya Mwe- 
nyezi Mungu alipo sema: [Hakuna kitu mfano wake, naye ni 





Mwenye kusikia Mwenye kuona]. [Suratul Al-Shurura: 11], na 
maneno Yake: [Je mnamjua mwenye jina kama lake]. [Suratul 
Maryam: 65], amesema Nuemu bin Hamad Al-khuzai Sheikh wa 
Bukhari Mwenyezi Mungu amrehemu ((Mwenye kumfananisha 
Mwenyezi Mungu na viumbe wake hakika amekufuru,na mwenye 
kupinga alicho kisifu Mwenyezi Mungu katika nafsi Yake hakika 
amekufuru,na hakuna katika alicho kisifia Mwenyezi Mungu ka- 
tika nafsi yake mfano,au chenye kufanana nacho)). [Ameyapokea 
Al-lakai katika sherehe itikadi Ahalu Sunnahh wa Aljamaa, /936]. 


4-Achukue katika majina ya Mwenyezi Mungu, na kuyaitia 
masanamu mfano wa jina hilo, kama walivyo chukua jina Lata 
kutoka katika jina Al Ilaaha, na Al-Uzza kutoka kwenye jina la 
Mwenyezi Mungu Al-Azizi, na jina Manata kutoka kwenye jina la 
Mwenyezi Mungu Al-manan. 


Naushahidi wa kuwa mwenye kufanya hivyo atakuwa amepingi 
ni: Kuwa majina ya Mwenyezi Mungu ni maalumu kwa ajili yake, 
haifai kuhamisha maana ya majina hayo kwenda kwa yoyote ka- 
tika viumbe wake, ili kiumbe hicho kipewe ibada ambayo hasta- 
hiki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hizi ni katika aina za upingaji 
katika majina ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. 


Xok k k 





Swali la 38: Ni vipi vigawanyo katika vitu alivyo viege- 
meza Mwenyezi Mungu kwake mfano: Uso wa Mwenyezi 
Mungu, Mkono wa Mwenyezi Mungu, na mengine mfano 
wa haya? 


Jibu: Vigawanyo katika vitu alivyo viegemeza Mwenyezi 
Mungu katika nafsi yake ni vitatu: 


1-Kitu kilicho simama kwa nafsi yake, kukiegemeza kwake 
kwa Mwenyezi Mungu ni katika mlango wa kukiegemeza kiumbe 
kwa Muumba wake, na kuegemeza huku kunaweza kuwa ni katika 
njia ya kuenea (Al-umumu) kama ilivyo katika maneno ya Mwe- 
nyezi Mungu [Hakika ardhi yangu ni pana]. [Suratul Al-Anka- 
buti: 56], na inaweza kuwa ni kwa njia maalumu sio yenye kuenea 
(Al-khususwi) kimeegemezwa kwa Mwenyezi Mungu kwa utu- 
kufu wake kama ilivyo katika maneno ya Mwenyezi Mungu [Na 
itwaharishe nyumba yangu kwa wenye kutufu]. [Suratul Alha- 
ji: 26], na maneno ya Mwenyezi Mungu alipo sema [Ngamia wa 
Mwenyezi Mungu na kinywaji cheke]. [Suratul Ashamsi: 13], 
na hiki ni kigawanyo cha viumbe. 


2-Kitu ambacho kinasimama kwa kitu kingine, mfano maneno 
ya Mwenyezi Mungu aliposema: [Na ni roho iliyo toka Kwake]. 
[Suratul An-Nisaai: 171], kuegemezwa kwa roho hii kwa Mwe- 
nyezi Mungu ni katika mlango wa kukiegemeza kiumbe kwa 
Muumba wake kwa kukitukuza, kwani ni roho katika roho alizo 
ziumba Mwenyezi Mungu, na wala sio fungu katika Yeye, kwa 





ajili hiyo roho hii imekuwa kwa Issa nayo ni kitu kilicho jitenga 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kigawanyo hiki kimeumbwa 
vilevile. 


3-Iwe ni sifa halisi inakuwa imeegemezwa kwenye sifa ya 
Mwenyezi Mungu, na kigawanyo hiki hakijaumbwa; kwa sababu 
sifa zote za Mwenyezi Mungu hazijaumbwa, nazo katika Qur`an 
zipo nyingi. 


Xk k k 


Swali la 39: Ni ipi hukumu ya kupinga kitu katika ma- 
jina ya Mwenyezi Mungu au sifa Zake? 


Jibu: Kupinga kumegawanyika katika sehemu mbili: 


1-Kupinga kwa kukadhibisha, na hii ni ukafiri bila shaka yoy- 
ote, lau kama mtu atapinga jina katika majina ya Mwenyezi Mun- 
gu, au sifa katika sifa zake zilizo thibiti katika Kitabu na Sunna, 





kwa mfano aseme Mwenyezi Mungu hana mkono, basi yeye ni kaf- 
iri kwa makubaliano ya wana chuoni; kwa sababu kukataa habari 
ya Mwenyezi Mungu na Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni 
ukafiri unao mtoa mtu katika Uislamu. 


2-Kupinga kwa kutafsiri, nayo ni kuto kuyakataa majina hayo 
na sifa zake, lakini anayatafsiri na hii imegawanyika katika seh- 
emu mbili: 


1-Iwe tafsiri hii ni yenye kukubalika katika Lugha ya kiarabu, 
na hii haimkufuurishi, hawi kafiri. 


2-Isiwe tafsiri hii ni yenye kukubalika katika lugha ya kiarabu, 
na hii inamkufurisha anakua kafiri kwa sababu ikiwa haikubali- 
ki katika lugha basi itakuwa ni kupinga, na mfano wake aseme: 
Mwenyezi Mungu hana mkono wa kikweli, wala kwa maana ya 
neema wala kwa maana ya nguvu, huyu atakuwa ni kafiri, kwa 
sababu amekanusha kukanusha kwa moja kwa moja naye ame- 
kataa kitu ambacho ni hakika, na lau atasema katika maneno yake 
Mwenyezi Mungu [Bali mikono yake iwazi], [Suratul Al-Maida 
/64] makusudio ya mikono hapa ni mbingu na ardhi basi atakuwa 
amekufuru kwa sababu haikusihi katika lugha ya kiarabu, na wala 
haikubaliki katika sheria, basi yeye atakuwa ni mkanushaji na mp- 
ingaji. Lakini akisema: makusudio ya mikono hapa ni neema au 
nguvu hakufuru; kwa sababu mkono katika lugha ya kiarabu hu- 
kusudiwa pia neema au nguvu. 


X ok k 





Swali la 40: Ni ipi hukumu kwa mwenye kuitakidi 
kuwa sifa za Muumba ni kama sifa za Viumbe? 


Jibu: Mwenye kuitakidi kuwa sifa za Muumba ni kama sifa 
za Viumbe amepotea, na hilo ni kwa sababu sifa za Muumba 
hazifanani na za viumbe, kwa ushahidi katika Qur`an, amesema 
Mwenyezi Mungu: [Hapana kitu mfano wake. Naye ni Mwenye 
kusikia Mwenye kuona]. [Suratul Shuraa: 11], na wala hailazimu 
kufanana vitu viwili katika majina au sifa, vifanane katika uhaki- 
ka; na huu ni msingi unaojulikana. 


Je Mwanadamu si ana uso, na Ngamia pia ana uso? Vitu hivyo 
viwili vimeafikiana katika jina lakini vimetofautiana katika uhaki- 
ka; Ngamia ana mkono na Mwanadamu ana mkono je mikono hii 
inafanana? 


Jibu ni hapana! Kwa ajili hiyo kwanini hatusemi: Mwenyezi 
Mungu ana Uso na wala haufanani na uso wa viumbe wake, na 
Mwenyezi Mungu ana Mkono lakini haufanani na mikono ya vi- 
umbe wake? Amesema Mwenyezi Mungu: [Siku tutakapo zi- 
kunja mbingu kama mkunjo wa karatasi za vitabu.] [Suratul 
Al-Anbiyaa: 104], je kuna mkono katika mikono ya viumbe utakao 
kuwa kama mkono huu? Hapana, ikiwa ni hivyo ni lazima tujue 
kuwa Muumba hafanani na viumbe; sio katika dhati yake wala 
katika sifa zake; [Hapana kitu mfano wake. Naye ni Mwenye 
kusikia Mwenye kuona.] [Suratul Shuraa: 11] kwa ajili hiyo hai- 





fai milele kudhani sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu ni kama 
sifa za Viumbe wake. 


X k k k 


Swali la 41: Ni kitu kinajulikana kuwa usiku huzun- 
guka katika tufe la ardhi, Mwenyezi Mungu hushuka ka- 
tika uwingu wa Dunia inapobaki theluthi ya mwisho ya 
usiku, hilo linaonesha kuwa usiku mzima huwa katika 
uwingu wa Dunia, ni lipi Jibu juu ya hilo? 


Jibu: Kitu ambacho ni lazima kwetu ni kuamini kwa kila ali- 
cho kisifu Mwenyezi Mungu na akakiitia kwacho nafsi Yake ka- 
tika Kitabu, na kwa kupitia ulimi wa Mtume wake rehma na am- 
ani ziwe juu yake pasina kubadili wala kuziacha wala kuziwekea 
namna wala kuzifananisha katika sifa zake, ni wajibu kuwa mbali 
Agida yetu na mambo haya manne tulotahadharishwa nayo. Na ni 
wajibu kwa kila Mwanadamu aizuiye nafsi yake na maswali ya 
(kwanini) na (vipi); katika mambo yanayo husu majina ya Mwe- 
nyezi Mungu na sifa zake, na vile vile aizuiye nafsi yake na ku- 
fikiria katika namna, njia hii atakapo ifuata Mwanadamu atapata 
raha sana, na hii ndio ilikuwa hali ya wema waliotangulia Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu, na kwa ajili hii alikuja mtu kwa Anas 
bin Malik akasema: Ewe bake Abdillah! Arahamani yupo juu ya 
kiti cha enzi amelingana sawa ni vipi amelingana sawa? Akakataa 
kwa kutikisa kichwa chake na akasema: ((Kulingana kwake sio 





kama hakujulikani, na namna alivyo katika kiti hicho haijulikani, 
na kuamini hivyo ni wajibu, na kuliza kuhusu hilo ni uzushi, na 
sikuoni wewe muulizaji isipokuwa ni mzushi)), (umetangulia 
upokezi wake]. 


Na huyu ambaye anasema: Hakika Mwenyezi Mungu huter- 
emka kwenye uwingu wa dunia wakati inapo baki theluthi ya 
mwisha ya usiku, hiyo inawajibisha kuwa usiku mzima anakuwa 
katika uwingu wa dunia; kwa sababu usiku huzunguka ardhi nzi- 
ma, theluthi huzunguka kutoka katika sehemu hii kwenda sehemu 
nyingine. 


Jawabu letu katika hili tunasema: Swali hili hawakuuliza 
Maswahaba Mwenyezi Mungu awe radhi nao, na lau kama hili 
hutokea katika moyo wa Muumini aliye jisalimisha angelibainisha 
Mwenyezi Mungu na Mtume rehma na amani ziwe juu yake na tu- 
nasema Muda wa kwamba theluthi ya mwisho ya usiku ipo katika 
upande huu, kushuka katika upande huo ni jambo la uhakika, na 
pale usiku unapo isha, huondoka suala la kushuka Kwake, na sisi 
hatuwezi kujua namna ya ushukaji wa Mwenyezi Mungu, na wala 
hatuna ujuzi wa hilo, na tunajua kuwa Mwenyezi Mungu hana 
mfano wake, na ni juu yetu tujisalimishe katika hilo, na tuseme: 
Tumesikia na tumeamini na tumefuata na tumetii, na hii ndio kazi 
yetu. 


Xk k k 





Swali la 42: Ni upi msimamo wa wema walio tangulia 
katika kuonekana kwa Mwenyezi Mungu? Na ni ipi hu- 
kumu kwa mwenye kudai kuwa ((Hakika Mwenyezi Mun- 
gu haonekani kwa macho, na kuwa kuonekana kwake ni 
jambo la ukamilifu wa kuwepo kwake))? 


Jibu: Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur`an wakati alipo- 
taja Kiyama: | Nyuso siku hiyo ni zenye kumelemeta. Zinamuan- 
salia Mola wao Mlezi]. [Suratul Al-Qiyamah: 22-/23], kule kue- 
gemezwa kuangalia katika nyuso, na kitu ambacho kinaweza 
kuangalia katika nyuso ni macho, basi katika aya hizi kuna Usha- 
hidi ya kuwa Mwenyezi Mungu ataonekana kwa Macho, lakini 
kumuona kwetu Mwenyezi Mungu hakupelekei kumjua vilivyo, 
kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema [Wala wao hawawezi 
kumjua Yeye vilivyo]. [Suratul Twaha: 110]. 


Itakapo kuwa hatuwezi kumjua Mwenyezi Mungu kwa kila 
jambo, hilo huonesha kuwa hatuwezi kumjua vilivyo kwa kumuona 
kwa macho, na hilo limeelezwa kwenye maneno yake Mwenyezi 
Mungu alipo sema: | Macho hayamfikii bali Yeye anayafikia ma- 
cho. Naye ni Mjuzi Mwenye khabari]. [Suratul Al-Anaam: 103], 
macho hata kama yatamuona hayawezi kumjua vilivyo, kwa hiyo 
Mwenyezi Mungu ataonekana kwa macho kuonekana kwa uhaki- 
ka, lakini huwezi kumfahamu vilivyo kwa uoni huu; kwa sababu 
Yeye ni mkubwa kwa kujulikana kwa hilo tu, na msimamo huu 
ndio walio kwenda nao Wema walio tangulia, Mwenyezi Mungu 
awarehemu, na wanaona kuwa neema kubwa atakayo neemeshwa 
nayo Mwanadamu ni kuangalia katika uso wa Mwenyezi Mungu; 





na kwa ajili hii ilikuwa katikadua za Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ((Ninakuomba ewe Mwenyezi Mungu ladha ya kuan- 
galia katika Uso Wako)) Wako)). [Ameipokea Ahmadi /264/4/, 
na Nasaii /1305]. 


Amesema ((Ladha ya kukuangalia)); kwa sababu kuangalia 
huku kuna ladha kubwa mno, mtu hawezi kuijua ila yule atakaye 
ipata kwa neema ya Mwenyezi Mungu na fadhila zake, na ninata- 
rajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu anijalie pamoja na nyiye tuwe 
ni miongoni mwa wenye kuipata radha hiyo. Na hii ndio hakika 
ya kumuona Mwenyezi Mungu ambako umekubaliana Ummah 
mzima. 


Ama mwenye kudaikuwa hakika Mwenyezi Mungu haonekani 
kwa macho, na kuwa kuonekani kwake ni jambo la ukamilifu 
wa kuwepo kwake, hakika maneno yake hayo ni baatili yanayo 
kwenda kinyume na Ushahidi, na hali halisi pia inamkadhibisha; 
kwa sababu ukamilifu wa uhakika unapatikana katika dunia pia. 
Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: Katika kutafsi- 
ri Ihsani: ((Ihsani: Ni kumuabudu Mwenyezi Mungu kama 
unamuona,ikiwa humuoni basi Yeye anakuona)). [Umetangulia 
upokezi wake], na ibada zako kwa Mwenyezi Mungu ziwe kama 


unamuona huu ndio ukamilifu wa Yakini, madai ya kuwa Usha- 
hidi zilizo kuja katika kumuona Mwenyezi Mungu zinakusudia 
ukamilifu wa Yakini, kwa sababu mwenye yakini iliyo kamili ni 
kama mwenye kushuhudia kwa macho haya ni madai ya baatili na 





ni kubadili Ushahidi, na sio tafsiri bali ni kubadili kuliko baatili, 
ni waJibu kumfanyia radi anaye sema hayo. Na Mwenyezi Mungu 
ndio mwenye kutegemewa kwa kila kitu. 


X k k k 


Swali la 43: Je Majini yana athari kwa Mwanadamu? 
Na ni ipi njia ya kujikinga nao? 


Jibu: Hakuna shaka kuwa Majini wana athari kubwa kwa 
Mwanadamu katika maudhi ambayo yanaweza kufikia mpaka 
kwenye kuuwa, na 


huenda wakamuudhi kwa kumrushia mawe, na wakati mwing- 
ine huwatishia Wanadamu na mambo mengine katika mambo am- 
bayo Sunna imeyathibitisha na mazingira yakaonesha hivyo, haki- 
ka imethibiti kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake aliwapa 
baadhi ya Maswahaba ruhusa ya kwenda kwa watu wao katika 
moja ya vita, na ninadhani vilikuwa nivita ya Handaq na kulikuwa 
na kijana ambaye alikuwa ni mgeni katika ndoa, kijana huyu alipo 
fika nyumbani kwake, akamkuta mke wake yupo mlangoni, aka- 
likataa hilo kwa mke wake, mke wake akamuambia: Ingia ndani 
akaingia ghafla akaona nyoka yupo katika kitanda, na alikuwa na 
mkuki akamchoma na mkuki mpaka akafa, na wakati alipo kufa 
nyoka yule kijana naye akafa na haikujulikana nani alitangulia 





nyoka au yule kijana, lilipo mfikia hilo Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake akakataza kuwauwa Majini ambayo huingia katika 
Majumba, [Ameipokea Muslimu /2236] . 


Na hii ni Ushahidi ya kuwa Majini wanaweza kumfanyia uadui 
Mwanadamu na wanaweza kuwaudhi kama hali halisi inavyo 
shuhudia, hakika zimepokewa khabari nyingi na ikaeneye kuwa 
Mwanadamu anaweza kwenda katika sehemu akawa anarushi- 
wa mawe na wala asimuone yoyote katika ile sehemu, na wakati 
mwingine zinaweza kusikiwa sauti, na kunaweza kusikiwa sauti 
kama sauti za matawi ya miti na mfano wa hayo katika mambo am- 
bayo yanaogopesha na yanaudhi, na vile vile Jini anaweza kuingia 
katika mwili wa Mwanadamu, ima kwa mapenzi, au kwa maku- 
sudio ya kumuudhi, au kwa sababu katika sababu, na ina ashiria 
hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu alipo sema: [Wale wao kula 
riba hawasimami ila kama anavyo simama aliye zungwa na 
Shetani kwa kuguswa] [Suratul Baqara: 275], na katika aina hii 
anaweza kuongea Jini kwa kupitia Mwanadamu Mwenyewe, na 
akawa anamsemesha yule mwenye kumsomea Aya katika Qur`an 
Tukufu, na huenda akachukua ahadi kwa msomaji kuwa ataondo- 
ka na hata rudi, na mengine yasokuwa hayo ambayo yameenea ka- 
tika watu, kutokana na hilo hakika kinga yenye kumzuiya Mwan- 
adamu na shari ya Majini ni kusoma katika vile vilivyo kuja katika 
Sunna kuwa vinaweza kumlinda na shari zao, mfano Ayatul Kur- 
siy, hakika Aya hii atakapo isoma Mwanadamu usiku haachi kuwa 
katika hifadhi ya Mwenyezi Mungu na wala hamkaribii Sheitwani 
mpaka asubuhi, na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kuhifadhi. 


Xok k k 





Swali la 44: Je Majini wanajua mambo ya ghaibu (ya 
siri)? 


Jibu: Majini hawajui mambo ya siri, na wala hakuna katika 
mbigu na ardhi mwenye kujua mambo ya siri isipokuwa Mwenyezi 
Mungu, soma maneno yake Mwenyezi Mungu aliposema: [Na tu- 
lipo mhukumia kufa, hapana aliye wajulisha kufa kwake ila 
mnyama wa ardhini aliye kula fimbo yake. Na alipo anguka 
Majini walitambua lau kuwa wangalijua mambo ya ghaibu 
(siri) wasingeli kaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha.) [Su- 
ratul Sabaa/ 14]. 


Na mwenye kudai kuwa anajua mambo ya ghaibu basi huyo 
ni kafiri,na mwenye kumswadikisha mwenye kudai kuwa anajua 
mambo ya ghaibi huyo pia nae ni kafiri; hilo ni kwa ajili ya maneno 
ya Mwenyezi Mungu alipo sema: [Sema hakuna mwenye kujua 
mambo ya ghaibu katika mbingu na ardhi isipokuwa Mwe- 
nyezi Mungu] [Suratul Namli /65], hakuna anaye jua mambo ya 
ghaibu katika mbingu na ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu peke 
yake. 


Na hawa wanaodai kuwa wanajua mambo ya ghaibu, katika 
mambo yajayo wote hao ni katika Makuhani, na hakika imethibiti 
kutoka kwa Mtumerehma na amani ziwe juu yake: (Kuwa mwe- 
nye kumwendea mpiga ramli akamuliza jambo hatokubaliwa 
swala zake siku arobaini)), [Ameipokea Muslimu 2230]. 





Na iwapo atamswadikisha hakika yeye atakuwa ni kafiri kwa 
sababu akimuamini kuwa anajua mambo ya ghaibu atakuwa ame- 
kadhibisha maneno ya Mwenyezi Mungu alipo sema: (Sema 
hakuna mwenye kujua mambo ya ghaibu katika mbingu na 
ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu], [Suratul Namli 65]. 


Xk k k 


Swali la 45: Ni ipi hukumu ya mwenye kumsifu Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kuwa ni habibu LLah, 
Mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu?. 


Jibu: Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni habibu LLah, 
hiyo haina shaka, kwani yeye ni mwenye kumpenda Mwenyezi 
Mungu na anapendeka kwa Mwenyezi Mungu, lakini kuna sifa ya 
juu na nzuri kuliko hiyo nayo ni Khalilullah (Kipenzi cha Mwe- 
nyezi Mungu), kwani Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni 
kipenzi cha Mwenyezi Mungu kama alivyo sema mwenyewe: 
((Hakina Mwenyezi Mungu amenifanya mimi ni kipenzi chake 
kama alivyo mfanya Ibrahim kipenzi chake)), [Ameipokea 
Muslimu /532]. 


Na kwa ajili hiyo mwenye kumsifu kwa kupendwa tu haki- 
ka atakuwa amemshusha katika daraja lake, kwani mapenzi 
ya Mwenyezi Mungu kwake ni makubwa kuliko kumpenda 





kwake, Waumini wote ni wenye kupendwa na Mwenyezi Mungu, 
lakini Mtume rehma na amani ziwe juu yake yupo katika daraja la 
juu katika hilo, nayo ni upenzi, hakika Mwenyezi Mungu alimfan- 
ya kuwa ni kipenzi kama alivyo mfanya Ibrahim kuwa ni kipenzi, 
kwa sababu hiyo tunasema. Hakika Mohammad rehma na amani 
ziwe juu yake ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, na hili lipo juu 
kuliko tunapo sema: Mpendwa wa Mwenyezi Mungu kwa sababu 
hilo linakusanya kupendwa na ziada; kwa sababu ndio upeo wa 
kupenda. 


X k k k 


Swali la 46: Ni ipi hukumu ya kumsifu Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake kuifanya kuwa ni biashara? 


Jibu: Hukumu ya hilo ni haramu, na ni lazima ijulikane kuwa 
kumsifu Mtume rehma na amani ziwe juu yake imegawanyika ka- 
tika vigawanyo viwili: 


1- Iwe kumsifu ni katika sifa ambazo anastahiki, pasina kufikia 
katika daraja ya kupetuka mipaka hili halina ubaya yani hakuna 
ubaya kumsifu Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa sifa 





ambazo anastahiki nazo, katika sifa nzuri za ukamilifu wa umbile 
lake na uongofu wake rehma na amani ziwe juu yake. 


2-Kumsifu ambako kunampelekea mwenye kumsifu katika 
kupetuka mipaka ambako amekataza Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake akasema: ((Msinisifu kama walivyo msifu Manaswara 
Issa mtoto wa Maryamu, na hakika si vinginevyo Mimi ni mja, 
basi semeni: Mja wa Mwenyezi Mungu na Mtume wake)), 
[Ameipokea Bukhari /3445]. Mwenye kumsifu Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake kuwa yeye ni msaidizi kwa wenye kutaka 
msaada, na ni mwenye kujibu maombi kwa wenye matatizo, na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake amemiliki dunia na akhera, 
na yeye anajua mambo ya ghaibu, na yanayo fanana na hayo katika 
maneno ya kusifu hakika kigawanyo hiki ni haramu, bali inaweza 
kufikia katika Shirki kubwa yenye kumtoa mtu katika mila ya Uis- 
lamu, haifai kumsifu Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa 
sifa ambazo hufikia kwenye hatua ya kupetuka mipaka, kwa ajili 
ya makatazo ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika hilo. 


Kisha turudi kwenye kufanya kumsifu Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake ni chumo analochuma kwayo Mwanadamu tunas- 
ema vilevile Hakika hiyo ni haramu na haifai kabisa kwa sababu 
kumsifu Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa kile anacho 
stahiki, na kwa kitu ambacho anacho ni katika tabia njema na ni 
katika sifa nzuri na ni uongofu katika njia iliyo nyooka kwa saba- 
bu kumsifu kwa sifa hizo ni katika Ibada ambayo mtu hujikurubi- 
sha kwayo kwa Mwenyezi Mungu, na kitu ambacho kimekuwa ni 
Ibada haifai kukifanya kuwa ni njia ya kuipata dunia; kwa maneno 





yake Mwenyezi Mungu alipo sema: | Wanao taka maisha ya du- 
nia na mapambo yake tutawalipa humo vitendo vyao kamili. 
Na wao humo hawata punjwa. Hao ndio ambao hawata kuwa 
na kitu Akhera ila Moto, na yataharibika waliyo yafanya, na 
yatapotea bure waliyo kuwa wakiyatenda] [Suratul Huud: 15- 
16), Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kuongoza kwenye njia ya 
sawa. 


X k k 


Swali la 47: Mwenye kuitakidi kuwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake ni nuru katika nuru za Mwenyezi 
Mungu na si Mwanadamu, na kuwa anajua mambo ya 
ghaibu, kisha anajikinga kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake akiamini kuwa ananufaisha na kudhuru, ni 
ipi hukumu ya hilo? Na je inafaa kuswali nyuma ya mtu 
huyu au ambaye anafanana naye? Tupeni faida katika 
hilo Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. 


Jibu: Mwenye kuitakidi kuwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ni nuru katika nuru za Mwenyezi Mungu na si Mwa- 
nadamu, na kuwa anajua mambo ya ghaibu atakuwa amekufuru 
kumkufuru Mwenyezi Mungu na Mtume wake rehma na amani 





ziwe juu yake, naye ni katika maadui wa Allah na Mtume wake, 
na si katika mawalii wa Mwenyezi Mungu na Mtume wake kwa 
sababu katika maneno yake hayo kuna kumkadhibisha Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake, na mwenye kumkadhibisha Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake huyo ni kafiri, na Ushahidi kuwa maneno 
yake hayo ni kumkadhibisha Mwenyezi Mungu na Mtume wake 
ni maneno yake Mwenyezi Mungu: [Sema: Hakika si vinginevyo 
mimi ni Mtu mafano wenu], [Suratul Al-Kahafi /1 1 jna maneno 
yake Mwenyezi Mungu: [Sema: Hakuna anaye jua katika mb- 
ingu na ardhi mambo ya ghaibu isipokuwa Mwenyezi Mun- 
gu], [Suratul An-Namli: 65], na maneno Yake Mwenyezi Mungu: 
(Sema: Similiki katika nafsi yangu manufaa wala madhara, 
ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Na lau kuwa ninayajua ya 
shaibu ningejizidishia mema mengi, wala ovu lisinge nigusa. 
Mimi si chochote ila ni mwonyaji na mbashiri kwa watu wa- 
nao amini.| [Suratul Al-Araaf: 188], na maneno yake: [Sema: 
Mimi sikwambii kuwa ninazo hazina za Mwenyezi Mungu. 
Wala sijui mambo yalio fichikana. Wala sikwambii kuwa mimi 
ni Malaika.Mimi sifuati ila yanayo funuliwa kwangu] | Suratul 
Al-An'aam: 50], na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake : ((Hakika si vinginevyo mimi ni mtu mfano wenu 
ninasahau kama mnavyo sahau nitakapo sahau nikumbush- 
eni)), [Ameipokea Bukhari /401/, na Muslimu /572]. 


Na mwenye kujikinga kwa Mtume hali ya kuwa anaitakidi 
kuwa anamiliki manufaa na madhara basi huyo ni kafiri na mwe- 
nye kumkadhibisha Mwenyezi Mungu na ni mwenye kumshiriki- 
sha, na hilo ni kwa ajili ya maneno yake Mwenyezi Mungu alipo- 





sema: [Na Mola wenu mlezi amesema: Niombeni nitakujibuni. 
Kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu Mimi 
wataingia Jahanam wadhalilike] [Suratul Ghafir: 60], na ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Sema: Mimi sina mamlaka ya kukud- 
huruni wala kukuongozeni (21) Sema: Hakika hapana yoyote 
awezae kunilinda na Mwenyezi Mungu, wala sitapata pa ku- 
kimbilia isipokuwa kwakeYeye tu] [Suratul Jinni: 22]. 


Na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa 
watu wake wakaribu: ((Mimi siwezi kukusaidieni kwa Mwe- 
nyezi Mungu na kitu chochote)), [Ameipokea Bukhar /2753/, na 
Muslimu /351]. 


Na kama alivyo sema hivyo hivyo kwa Fatima Mtoto wake na 
Sofia Shangazi yake Mwenyezi Mungu awe radhi nao. Na wala 
haifai swala nyuma ya mtu huyu, na yoyote mwenye kuwa kama 
yeye pia haifai kuswali yuma yake, na wala haifai kumfanya kuwa 
ni kiongozi wa Waislamu. 


X k k 





Swali la 48: Je Hadithi za kutoka Al-Maahadi ni sahihi 
au sio sahihi? 


Jibu: Hadithi za kutoka kwa Al-Maahadi zimegawanyika ka- 
tika sehemu nne: 


1-Hadithi za uongo. 
2-Hadithi dhaifu. 


3-Hadithi hasani lakini kwa mkusanyiko wake hufikia mpaka 
kwenye daraja ya usahihi, inakuwa ni sahihi kwa nyingine. 


Na wamesema baadhi ya wana chuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: Hakika kuna miongoni mwazo ni sahihi kwa dhati 
yake, na hiki ndio kigawanyo cha nne. Lakini sio Al-Maahadi aliye 
zushwa kuwa yupo Sardabi kule Iraqi, hakika huyu hana ushahidi 
wowote, nao ni uzushi usio na uhakika, lakini Al-Maahadi am- 
baye amekuja katika Hadithi sahihi zilizo thibiti ni mtu kama watu 
wengine katika wanadamu, huumbwa na huzaliwa katika wakati 
wake, na atatoka kwa watu katika wakati wake, hiki ndicho kisa 
cha Al- Maahadi, kukipinga moja kwa moja ni kosa, na kukithibi- 
tisha moja kwa moja pia ni kosa; kwa sababu kulithibitisha katika 
hali ambayo itamjumuisha Al-Maahadi wenye kungojewa am- 
baye husema kuwa yupo katika Sardabi, hili ni kosa; kwa sababu 
kuitakidi kwa Al-Maahad alojificha ni mapungufu katika akili na 
ni upotevu katika sheria, na ni jambo ambalo halina Ushahidi, na 
kumthibitisha Al-Maahadi ambaye amemuelezea Mtume rehma 





na amani ziwe juu yake na ziko Hadithi nyingi juu ya jambo hilo 
ambaye atazaliwa katika wakati wake na atatoka katika wakati 
wake hilo ni jambo la kweli. 


Kuu 


Swali la 49: Ni nani hao kina Yaajuja na Maajuja? 


Jibu: Yaajuja wa Maajuja ni Mataifa mawili katika wan- 
adamu, ambayo yapo, amesema Mwenyezi Mungu [Hata alipo 
fika baina ya milima miwili, alikuta nyuma yake watu ambao 
hawakuwa wanafahamu lolote. Wakasema: Ewe Dhul-Oar- 
nain hakika Yajuja wa maajuja wanafanya uharibifu katika 
ardhi. Basi je, tukulipe ujira ili utujengee baina yetu na wao 
ngome?. Akasema: Yale Mola wangu aliyo niwezesha ni bora 
zaidi. Lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu. Nileteeni vi- 
pande vya chuma. Hata alipo ijaza nafasi iliyo kati ya milima 
miwili, akasema: Pulizeni, hata alipo fanya (chuma) kama 
moto akasema: Nileteeni shaba iliyo yayuka niimwagie. Basi 
hawakuweza kuukwea, wala hawakuweza kuutoboa. Akase- 
ma: Hii ni rehema itokayo kwa Mola wangu Mlezi. Na itakapo 
fika ahadi ya Mola wangu Mlezi atauvunja vunja. Na ahadi ya 
Mola wangu Mlezi ni kweli tu} [Suratul Kahafi: 93-98]. 





Na anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake ((Atas- 
ema Mwenyezi Mungu siku ya Kiama Ewe Adam simama na 
upeleke kundi katika kundi la motoni miongoni mwa kizazi 
chako)) mpaka aliposema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Nakupeni bishara hakika katika nyinyi mmoja katika Yajuja 
wa Maajuja elfu)) [ameipokea Bukhar /3348), na Muslimu /222]. 


Na kutoka kwao ambako ni katika Ushahidi za Kiama zilipa- 
tika ishara zake katika zama za Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, katika Hadithi ya Ummu Habiba Mwenyezi Mungu awe ra- 
dhi naye amesema: alitoka Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
siku moja akiwa amefadhaika uso wake ukiwa mwekundu na 
huku anasema: ((Hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki 
isipokuwa Mwenyezi Mungu, ole wao Waarabu na shari am- 
bayo imekaribia, limefunguliwa leo shimo la Yajuja wa Ma- 
juja mfano wa huu, akakutanisha kidole chake kikubwa na 
kinacho fuata)) [Ameipokea Bukhari /7059], na Muslimu /2880]. 


Xk k k 





Swali la 50: Kwanini Mitume waliwatahadharisha 
watu wao na Dajali pamoja ya kuwa hatotoka isipokuwa 
katika zama za mwisho? 


Jibu: Fitna kubwa katika ardhi toka ameumbwa Adamu mpaka 
kusimama Kiama ni fitina ya Dajali kama alivyo sema hilo Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kwa ajili hiyo hakuna Mtume yoy- 
ote kuanzia Nuh mpaka Mohammad rehma na amani ziwe juu yake 
isipokuwa aliwatahadharisha watu wake [Ameipokea Bukhari 
/71127], kuhusu mambo yake, na ukubwa wa jambo hilo na kuji- 
tahadhari naye, hakika Mwenyezi Mungu anajua kuwa hato toka 
isipokuwa zama za mwisho, lakini aliwaamrisha Mitume wawa- 
onye watu wao na Dajali ili iwe wazi ukubwa wake na ukali wake, 
na hakika aliweka wazi hilo Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
na akasema: ((Ikiwa atatoka na mimi nipo na nyiye basi mimi 
nitakuzuiyeni naye, na isipo kuwa hivyo kila mtu atakuwa ni 
mlinzi wa nafsi yake, na Mwenyezi Mungu ndie mrithi wangu 
kwa kila Muislamu)), [Ameipokea Muslimu /2937]. Mbora wa 
warithi ni Mwenyezi Mungu aliye tukuka. 


Huyu Dajali jambo lake ni kubwa, bali ndio fitna iliyo kub- 
wa zaidi, kama ilivyo kuja katika Hadithi, toka ameumbwa Ad- 
amu mpaka Kiama kisimame, ikawa ni lazima iwekewe tahadhari 
maalumu katika kujikinga na fitna hii katika swala, ((Najikinga 





kwa Allah na adhabu ya Jahanamu, na kutokana na adhabu 
ya kaburi, na fitna za uhai na umauti, na fitna za Masihi Da- 
jali)) [Ameipoke Bukhari /1377, na Muslimu /575]. 


Xok k k 


Swali la 51: Ni ipi hukumu ya mwenye kukataa mai- 
sha ya kesho Akhera, na akadai kuwa huo ni uzushi wa 
zama za kati? Ni vipi tunaweza kuwakinahisha wapin- 
gaji hawa? 


Jibu: Mwenye kukataa maisha ya kesho Akhera, na akadai 
kuwa huo ni uzushi wa zama za kati basi huyo ni kafiri, kwa usha- 
hidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu alipo sema: [Na walise- 
ma: Hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani, wala 
sisi hatuta fufuliwa. Na lau ungeliona watakavyo simamishwa 
mbele ya Mola wao mlezi, akambiwa: Je si kweli haya? Na wao 
watasema:Kwanini? Tunaapa kwa Mola Mlezi wetu ni kweli. 
Yeye atasema: Basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyo 
kuwa mnakataa.] [Suratul Al-Anaam: 29-301. 





Na akasema Mwenyezi Mungu: [Ole wao siku hiyo kwa wa- 
nao kadhibisha. Ambao wanaikadhibisha siku ya malipo. Wala 
haikadhibishi ila mwenye kuruka mipaka mipaka mwenye 
dhambi. Anapo somewa Aya zetu husema: Ni visa vya watu 
wa kale. La hasha!bali yametia kutu juu ya nyoyo zao hayo 
waliokuwa wakiyachuma. La hasha! Hakika hao siku hiyo 
bila shaka watazuiliwa na neema za Mola wao Mlezi. Kisha 
wataingia Motoni. Kisha! Waambiwe:Haya ndiyo mlikuwa 
mkiyakadhibisha.| [Suratul Mutwafifina: 10-17]. 


Na amesema Mwenyezi Mungu: [Bali wanaikadhibisha saa 
(ya Kiyama). Na Sisi tumemuandalia Moto mkali kabisa huyo 
mwenye kuikanusha saa] [Suratul Al-Furgaan: 11], na amesema 
Mwenyezi Mungu: [Na wale walio zikanusha Ishara za Mwe- 
nyezi Mungu na kukutana naye, hao ndio wenye kukata tama 
na rehema yangu, na hao ndio wenye kupata adhabu yenye 
kuumiza| [Suratul Al-Ankabuti: 23]. 


Ama kuwa kinahisha hawa wenye kupinga ni kwa vitu vifua- 
tavyo: 


1-kwamba jambo la kufufuliwa umekuja Ushahidi nyingi ku- 
toka kwa mitume na katika vitabu vya Mwenyezi Mungu, na she- 
ria za mbinguni, na Ummah zote zimelipokea hilo na kulikubali, 
ni vipi mnalikataa hilo, na nyinyi mnayakubali yale yalio letwa 
kwenu kutoka kwa Mafailasufi, au watu wa fikra, hata kama hai- 
kuwafikia kile kinacho fikisha habari, kwa Ushahidi wa vitabu au 
wenye kushuhudia hali halisi! 





2-kuwa suala la kufufuliwa hakika akili imelishuhudia kwa ku- 
wezekana kwake kutokea, na hilo ni kwa njia zifuatazo: 


1-Kila mmoja hapingi kuwa yeye ameumbwa baada ya kuwa 
alikuwa hayupo, na kwamba yeye ametokea baada ya kukosekana, 
basi yule aliye muumba na akafanya apatikane katika dunia hii baa- 
da ya kuwa alikuwa hayupo ni muweza wa kumrudisha alipo kuwa 
mara ya mwanzo, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: (Na Yeye 
ndiye anaye anzisha uumbaji, kisha ataurudisha mara nyengine. 
Na jambo hili ni jepesi zaidi kwake. Naye ndiye mwenye mfano 
bora katika mbingu na ardhi. Na Yeye ndiye Mwenye nguvu, 
Mwenye hikima] [Suuratul Al Ruum: 27], na amesema Mwenyezi 
Mungu: | Kama tulivyo anza umbo la mwanzo tutalirudisha 
tena. Ni ahadi iliyo juu yetu. Hakika Sisi ni watendao] [Suratul 
Anbiyaa: 104]. 


2-Kila mmoja hapingi ukubwa wa umbo la mbingu na ardhi 
kwa ukubwa wake na uzuri wa uumbwaji wake, basi ambaye 
ameviumba viwili hivyo ni muweza wa kuwaumba watu kisha 
kuwarudisha walipo kuwa katika umbile la mwanzo; Amesema 
Mwenyezi Mungu: [Bila ya shaka kuumba mbingu na ardhi ni 
kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu. Lakini watu wengi hawa- 
jui.] [Suratu Al-ghafir: 57], na amesema Mwenyezi Mungu: [ Je! 
Hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu, aliye ziumba mbingu 
na ardhi, na hakuchoka kwa kuziumba, kuwa ni Muweza wa 
kuwafufua wafu? Kwani? Hakika Yeye ni Muweza wa kila kitu], 
[Suratul Al-Ahqaaf: 33], na amesema Mwenyezi Mungu: [Kwani 
aliye ziumba mbingu na ardhi hawezi kuwaumba mfano wao? 
Kwani! Naye ndiye Muumbaji Mkuu, Mjuzi. Hakika amri yake 





anapo taka kitu ni kukiambia tu: Kuwa! Na kikawa| [Suratul 
Yasin: 81-82]. 


3-Kila mwenye akili huishuhudia ardhi ikiwa kavu yenye 
mimea iliyo kufa, pindi inapo shuka mvua tu, hupata rutuba na 
kuwa hai mimea yake baada ya kuwa ilikufa, basi muweza wa 
kuihuisha ardhi baada ya kufa kwake, ni muweza wa kuwapa uhai 
wafu na kuwafufua, amesema Mwenyezi Mungu: [Na katika Is- 
hara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapo 
iteremshia maji mara unaiona inataharaki na kuumuka. Bila 
shaka aliye ihuisha ardhi ndiye atakaye huisha wafu. Hakika 
Yeye ni Muweza wa kila kitu] [Suratul Fusswilat: 39]. 


4-Hakika jambo la ufufuo imeshuhudia hisia juu ya kuweze- 
kana kwake, katika yale alotuhabarisha Mwenyezi Mungu katika 
matukio ya kuwahuisha wafu, hakika amelitaja hilo katika Suratu 
Al-Baqara kwenye matukia matano miongoni mwake ni katika 
maneno yake: [Au kama yule aliye pita karibu na mji ulio kwi- 
sha kuwa magofu, akasema: Ataufufuaje Mwenyezi Mungu 
mji huu baada ya kufa kwake? Basi Mwenyezi Mungu alimfi- 
sha yeye muda wa miaka mia.Kisha akamfufua. akamuuliza: 
Je umekaa muda gani? AkaJibu: Labda nimekaa siku moja au 
sehemu ya siku. Akamuambia: Bali umekaa miaka mia. Hebu 
angalia chakula chako na vinywaji vyako, havikuharibika. Na 
muangalie punda wako. Na ili tukufanye uwe ni ishara kwa 
watu iangalie hii mifupa yake jinsi tunavyo inyanyua kisha tu- 
naivisha nyama. Basi yalipo bainika alisema: Najua kwamba 
Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu] [Suratul 
Baqara: 259]. 





5-Hakika hekma ya kukufuliwa inahukumu hivyo ili kila naf- 
si ilipwe kwa kila ilicho kichuma, lau kama sio hivyo ingekuwa 
kuumbwa kwa Mwanadamu ni bure na mchezo tu hakuna faida 
kabisa, wala hakuna hekma yoyote, na wala kusinge kuwa na to- 
fauti kati ya Mwanadamu na wanyama katika haya maisha, ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Je! Mlidhani ya kuwa tulikuumbeni 
bure na kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa? Ametukuka 
Mwenyezi Mungu Mfalme wa haki, hapana Mola ila Yeye, 
Mola Mlezi wa Arshi Tukufu: 115-116] [Suratul Al-Muminun], 
na amesema Mwenyezi Mungu: [Hakika saa itakuja bila shaka. 
Nimekaribia kuificha, ili kila nafsi ilipwe kwa iliyo yafanya] 
[Surat Twaha: 15], na amesema Mwenyezi Mungu: [Na wanaapa 
kwa Mwenyezi Mungu ukomo wa viapo vyao kwamba Mwe- 
nyezi Mungu hatomfufua aliye kufa.Kwani! Ni ahadi iliyo juu 
yake kikweli; lakini watu wengi hawajui. Ili kuwabainishia 
yale waliyo khitalifiana, na ili wajue walio kufuru kwamba 
wao walikuwa ni waongo. Hakika si vinginevyo kauli yetu kwa 
kitu tunacho kitaka kiwe, ni kukiambia: kuwa! Basi kinaku- 
wa.] [Suratul Nnahali: 38, 39-40], na amesema Mwenyezi Mun- 
gu: [Wale walio kufuru wanadai kuwa hawatafufuliwa. Sema: 
Kwanini? Naapa kwa Mola wangu Mlezi hapana shaka mta- 
fufuliwa, na kisha hapana shaka mtaambiwa mloyafanya, na 
hayo ni mepesi kwa Mwenyezi Mungu] [Suratul-Taghaabun: 7]. 


Utakapo kuwa umebainishwa ushahidi huu kwa wenye kup- 
inga kufufuliwa, kisha wakaendelea kupinga, basi wao watakuwa 
ni wenye kufanya kibri kisha niwapinga haki, na watajua kesho 
wale walio dhulimu ni marejeo gani watakayo yarejea. 


Kuu 





Swali la 52: Je adhabu ya kaburi imethibiti? 


Jibu: Adhabu ya kaburi imethibiti kwa ushahidi wa Sunna 
zilizo wazi na Qur`an iliyo dhahiri kabisa, na pia ndio makubalia- 
no ya wana vyuoni, kwa Ushahidi hizo tatu. 


Ama ushahidi wa Sunna hakika amesema Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: ((Jikingeni kwa Mwenyezi Mungu kutokana 
na adhabu ya kaburi, jikingeni kwa Mwenyezi Mungu kuto- 
kana na adhabu ya kaburi, jikingeni kwa Mwenyezi Mungu 
kutokana na adhabu ya kaburi)) [Ameipoke Muslimu 2867]. 


Na ama makubaliano ya Wanavyuoni, ni kwa sababu Waislamu 
wote wanasema katika swala zao, (( Najikinga kwa Mwenyezi 
Mungu kutokana na adhabu ya Jahanam, na kutokana na adhabu 
ya kaburi)), mpaka Watu wa kawaida ambao hawajasoma ambao 
si katika Watu wa Ijmaa wala si Maulamaa pia husema hivyo. 


Ama ushahidi katika Qur`an, mfano ni maneno yake Mwenyezi 
Mungu kuwaambia Watu wa Fir-auni: [Wanaoneshwa Moto asu- 
buhi na jioni. Na itakapo fika saa ya Kiama patasemwa: Wain- 
gizeni watu wa Firauni katika adhabu kali kabisa], [Suratul 
Ghafir: 46]. Hakuna shaka kuingizwa kwao katika Moto si kwa 
ajili wajifariji humo ndani yake, bali ni kwa ajili iwapate adhabu 
ya Moto huo, na amesema Mwenyezi Mungu: [Na lau ungeliwa- 





ona madhalimu wanavyo kuwa katika mahangaiko ya mauti, 
na Malaika wamewanyoshea mikono wakiwaambia: Zitoeni 
roho zenu], Mwenyezi Mungu ni mkubwa wanazionea ubakhili 
nafsi zao hawataki zitoke, Mwenyezi Mungu anawaambia: [Leo 
mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliyo kuwa mki- 
yasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya haki, na mlivyo 
kuwa mkizifanyia kibri Ishara zake], [Suratul Al-An'aam: 93]. 


Kwa hivyo, adhabu ya kaburi imethibiti kwa ushahidi wa Kita- 
bu, Sunna na Ij’maa ya Waislamu, na hili lipo wazi katika Qur`an 
kwa sababu Aya mbili tulizo zitaja zipo wazi juu ya hilo. 


UU 


Swali la 53: Pindi atakapo kuwa Maiti hajazikwa 
ameliwa na mnyama au amepukutika akachukuliwa na 
upope. Je ataadhibiwa adhabu za kaburi? 


Jibu: Ndiyo, na itakuwa adhabu ni katika roho kwa sababu 
mwili umekwisha na umeharibika, japo kuwa jambo hili ni katika 
mambo ya ghaibu siwezi kuwa na uhakika kuwa mwili haupati 
adhabu hii hata kama utakuwa umekwisha kwa sababu mambo ya 
Kiakhera hawezi Mwanadamu kuyafananisha na ya kidunia. 


Xk k k 





Swali la 54: Ni vipi tutamjibu mwenye kupinga adha- 
bu ya kaburi, na anatoa hoja kuwa lau kama tutalifuku- 
wa kaburi tutalikuta halikubadilika na wala halikubana 
wala kutanuka? 


Jibu: Hujibiwa mwenye kupinga adhabu za kaburi kuwa usha- 
hidi wa kuwa lau kama atalifukuwa atakuta hakuna mabadiliko, 
hujibiwa kwa majibu mengi miongoni mwake: 


1- Kuwa adhabu ya kaburi imethibiti katika Sheria, amesema 
Mwenyezi Mungu: | Wanaoneshwa Moto asubuhi na jioni. Na 
itakapo fika saa ya Kiama patasemwa: Waingizeni watu wa 
Firauni katika adhabu kali kabisa] [Suratul Ghafir: 46]. Na 
maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Na lau 
kama nisinge hofia msije mkaacha kuzikana, ningemuomba 
Mwenyezi Mungu akusikilizisheniadhabu za kaburi ambazo 
Mimi huzisikia)), kisha akawaelekea kwa uso wake akasema: 
((Jikingeni kwa Mwenyezi Mungu kutokana na adhabu ya 
Moto)), wakasema: Tunajikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokana 
na adhabu ya Moto akasema: ((Jikingeni kwa Mwenyezi Mungu 
kutokana na adhabu za kaburi)), wakasema: Tunajikinga kwa 
Mwenyezi Mungu kutokana na adhabu za kaburi. [Upokelewaji 
wake umetangulia]. 


Na maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa 
Waumini: ((Hutanuliwa kaburi lake upeo wa kuona macho)) 





[Ameipokea Bukhar /1374/, na Muslimu /2870]. Na ushahidi 
mwingine usokuwa huu tuloutaja, basi haifai kuupinga ushahidi 
huu kwa maneno ya kudhania, bali kilicho cha wajibu ni kuuku- 
bali na kuusadikisha. 


2-Kiasili adhabu ya kaburi ni katika roho, na sio jambo lenye 
kuhusiwa katika mwili, na lau kama lingekuwa ni jambo lenye 
kuhisiwa katika mwili lisinge kuwa ni katika mambo ya ghaibu, na 
isinge kuwa kuliamini jambo hilo kuna faida, lakini katika mambo 
ya ghaibu, na hali katika maisha ya barzaha (kaburini) hayifanan- 
ishwi na maisha ya duniani. 


3-Hakika adhabu, neema na upana wa kaburi na ufinyu wake, 
hakika si vinginevyo anavijua maiti tu na sio mtu mwingine, 
Mwanadamu anaweza kuona katika usingizi hali ya kuwa ame- 
lala katika kitanda chake, kuwa amesimama, anakwenda anarudi, 
anapiga anapigwa, na anaweza kuona kuwa yupo kwenye nafasi 
finyu yenye kutisha, au yupo kwenye sehemu pana nzuri, na yule 
aliye pembeni mwake hayaoni hayo wala hayahisi. Kilicho cha 
lazima katika mambo kama haya ni kusema: Tumesikia na tumetii 
na tumeamini na tumekubali kuwa ni kweli 


aaa k k 





Swali la 55: Je hupunguzwa adhabu ya kaburi kwa 
Muumini ambaye ni mwenye kuasi? 


Jibu: Amejibu kwa kusema: ndio; anaweza kupunguziwa kwa 
sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake: alipita katika mak- 
aburi mawili akasema: ((Hakika hawa wawili wanaadhibiwa, 
na si kwamba wanaadhibiwa kwa mambo makubwa, bali ni 
makubwa; ama mmoja wao alikuwa hajiepushi na cheche za 
mkojo wakati akikojoa, na ama mwingine alikuwa akitembea 
huku anaeneza umbea)), kisha akachukua tawi la Mtende vibichi 
akalichana vipande viwili, akachomeka katika kila kaburi kipande 
kimoja na akasema: ((Huenda wakapunguziwa adhabu muda 
wa kwamba havija kauka), [Ameipokea Bukhar/1378/, na Mus- 
limu /292]. 


Huu ni ushahidi kuwa huenda adhabu ikapunguzwa, lakini ni 
yapi mahusiano ya matawi haya mawili na kupunguzwa adhabu 
kwa hawa wawili wenye kuadhibiwa? 


1-Kumesemwa: Kwa kuwa matawi haya ni yenye kumsabihi 
Mwenyezi Mungu muda wa kuwa hajakauka, na tasbihi ni yenye 
kupunguza adhabu kwa maiti, hakika wametoa katika hekma hii 
walio itoa kwenye Hadithi hii, kuwa ni Sunna kwa mwanadamu 
anapokuwa makaburini awe anamsabihi Mwenyezi Mungu hapo 
makaburiri kwa sababu ya kuwapunguzia adhabu walioko pale 
wale wanao adhibiwa. 





2-Na wamesema baadhi ya Maulamaa Mwenyezi Mungu 
awarehemu: Sababu hii ni dhaifu kwa kuwa matawi mawili yale 
yanamsabih Mwenyezi Mungu ni sawa yakiwa mabichi au yame- 
kauka ushahidi wa hilo ni maneno ya Mwenyezi Mungu: [Zinam- 
takasa mbingu saba na ardhi na vyote vilivyomo ndani yake. 
Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake. Lakini nyinyi 
hamfahamu kutakasa kwake] [Suratul Al-Israa /44], na hakika 
ilisikiwa tasbihi ya jiwe mbele ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake pamoja ya kuwajiwe ni kavu, kwa hiyo ni nini tatizo kwenye 
tawi kavu?. 


Tatizo kwenye tawi kavu: Ni kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alitarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu wapun- 
guziwe adhabu muda wa kuwa matawi haya mawili ni mabichi, 
ina maana Muda sio mrefu, na hilo ni kwa ajili ya kutahadharisha 
katika kitendo chao hicho kwa sababu kitendo hicho ni kikubwa 
kama kilivyo kuja katika baadha ya riwaya ((kwani hakika hilo 
ni jambo kubwa)), mmoja wao alikuwa hajiweki mbali na cheche 
za mkojo, ikiwa hajiweki mbali na cheche za mkojo ina maana 
huswali pasna Twahara, na mwingine alikuwa akitembea huku 
anaeneza Umbeya anafanya ufisadi kati ya waja, na anapandikiza 
kati yao uadui na chuki, ikiwa ni hivyo basi jambo ni kubwa, na 
hili ndilo lililo karibu kuwa ilikuwa ni Shafaa ya muda kwa ajili 
ya kuutahadharisha Ummah na sio ubakhili kutoka kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kuto kuwaombea Shafaa ya yenye 
kudumu. 





Tunasema: Hakika baadhi ya Maulamaa Mwenyezi Mungu 
awasamehe-wamesema: Ni Sunna kwa Mwanadamu kuwekewa 
tawi bichi, au kipande cha mti, au mfano wake katika kaburi ili 
kiwapunguzie adhabu, lakini uvumbuzi wao huo upo mbali sana, 
na wala haifai tufanye hivyo kwa mambo yafuatayo: 


1-Hakika sisi haijafunuliwa kwetu kuwa Mtu huyu anaadhibi- 
wa, ni kinyume na Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 


2-Hakika sisi tutakapo fanya hivyo tutakuwa tumemkosea 
Maiti; kwa sababu tutakuwa tumemdhania dhana mbaya kuwa 
anaadhibiwa, na ni lipi litakalo tujulisha huenda akawa ananeeme- 
ka, huenda huyu Maiti ni katika wale alowanemesha Mwenyezi 
Mungu kwa msamaha kabla ya kupatwa na Umauti, kwa sababu 
ya kuwepo sababu nyingi katika sababu ya kusamehewa ambazo 
ni nyingi basi akafa hali ya kuwa Mola wa waja amemsamehe, na 
wakati huo akawa hastahiki adhabu. 


3-Hakika uvumbuzi wao huu unakwenda kinyume na yale 
walokuwa nayo Wema walio tangulia, Mwenyezi Mungu aware- 
hemu, ambao wao walikuwa ni wajuzi zaidi ya Sheria za Mwe- 
nyezi Mungu miongoni mwa Watu na hakufanya hivyo hata mmo- 
ja katika maswahaba Mwenyezi Mungu awe radhi nao, kwa nini 
sisi tufanye!? 





4-Hakika Mwenyezi Mungu ametufundisha lililo bora zaidi 
kuliko hilo, alikuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake ana- 
po maliza kumzika Maiti husima katika kabuti lake na anasema: 
((Matakieni msamaha ndugu yenu na mmuombee uthibitifu 
hakika yeye hivi sasa anaulizwa)), [Ameipoke Abuu Daud 3221]. 


Xk k 


Swali la 56: Ni nini Shafaa? Na ni vipi vigawanyo 
vyake? 


Jibu: Neno Shafaa, limechukuliwa katika neno Al Shufaa, nalo 
ni kinyume na witri, nayo ni kuifanya witri kuwa shufaa, mfano ni 
kuifanya moja kuwa mbili, na tatu kuwa nne, na kuendelea; na hii 
ni katika Lugha ya Kiarabu. 


Ama katika Istilah ((Ni kupitia kwa mwingine kwa ajili ya ku- 
leta manufaa au kuondosha madhara)), inamaana: awe muombaji 
kati ya muombewa na mwenye kuombwa katika kuleta manufaa 





kwa mwenye kuombewa, au kuondosha madhara kwake. 


Na Shafaa imegawanyika vigawanyo viwili: 


l-Shafaa ambayo imethibiti na ni sahihi, nayo ni ile ambayo 
ameithibitisha Mwenyezi Mungu katika kitabu Chake, au ameit- 
hibitisha Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na haiwi isipoku- 
wa ni kwa Watu wenye Tauhidi na Ikhlaswi; kwa sababu Abu Hur- 
aira Mwenyezi Mungu awe radhi naye amesema: Ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu ni nani mwenye furaha zaidi kwa Shafaa yako? 
Akasema: ((Mwenye kusema: Hapana Mola apasaye kuabudi- 
wa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu kwa Ikhlasi kutoka 
katika Moyo wake)), [Ameipokea Bukhari 99]. 


Na Shafaa hii ina sharti tatu: 


l-Mwenyezi Mungu kumridhia mwenye kuomba. 
2-Mwenyezi Mungu kumridhia mwenye kuombewa. 


3-Idhini ya Mwenyezi Mungu kwa mwenye kuomba aombe 
hiyo Shafaa. 


Sharti hizi zipo katika maneno ya Mwenyezi Mungu alipo 
sema: [Na wako Malaika wangapi mbinguni, ambao uombezi 
wao hautafaa chochote isipokuwa baada ya Mwenyezi Mungu 
kutoa idhini kwa amtakaye na kumridhia| [Suratul Najm: 26]. 





Na zikawekwa wazi zaidi katika maneno yake: [Ni nani huyo 
awezae kuombea mbele yake bila idhini yake] [Suratul Al- 
Baqara: 255], na maneno yake: [Siku hiyo uombezi haufai kitu 
ila kwa wale aliyo waruhusu Arhamani Mwingi wa Rehema 
na akamridhia kusema] [Suratul Twaha: 109], na maneno yake: 
[Wala hawamwombei yeyote ila yule anaye mridhi Yeye] [Su- 
ratul Anbiyaa: 28], hapana budi kupatikana sharti hizi tatu ili Sha- 
faa ikamilike. 


Kisha hakika Shafaa iliyo thibiti wameitaja Maulamaa Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu, kuwa imegawanyika katika sehemu 
mbili: 


1-Shifaa kwa wote: Na maana ya Shafaa kwa wote ni kuwa 
Mwenyezi Mungu atawaruhusu anao wataka katika waja wake 
wema kuwaombea Shafaa kwa wale alio wapa idhini Mwenyezi 
Mungu kuwaombea Shafaa, na Shafaa hii inakuwa kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake na kwa wengine katika Mitume, na 
wale Wakweli, na Mashahidi, na Wema, na ni kuwaombea Shifaa 
watu wa Motoni miongoni mwa Waumini walio asi ili watoke ka- 
tika Moto. 


2-Shifaa maalumu: Amabayo ni maalumu kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake, na kubwa ni Shafaa ambayo itakuwa siku 
ya Kiama, wakati watakapo kutana watu na huzuni na dhiki am- 
bazo hawaziwezi, watamtafuta mwenye kuwaombea Shafaa kwa 





Mwenyezi Mungu ili awapumzishe na hali hiyo kubwa, watak- 
wenda kwa Adam, kisha kwa Nuh, kisha kwa Ibrahim, kisha kwa 
Mussa, kisha kwa Issa, wote hao hawata omba Shafaa mpaka 
watakapo fika kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake ata- 
simama na ataomba Shifaa kwa Mwenyezi Mungu ili awaondoe 
waja wake katika hali hiyo ngumu, Mwenyezi Mungu atamjubu 
dua yake, na ataikubali Shafaa yake, na hii ndio Makamu Mahmu- 
da mbayo Mwenyezi Mungu alimuahidi katika maneno yake: [Na 
amka usiku kwa ibada;ni ziada ya Sunnahh khaswa kwako 
wewe.Huenda Mola wako mlezi akakunyanyua cheo kinacho 
sifika], [Suratul Al-Israa: 76]. [Ameipokea Bukhari 4776/, na 
Muslimu, 193]. 


Na katika Shifaa ambayo ni maalumu kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake ni uombezi wake kwa watu wa peponi wain- 
gie peponi, hakika watu wa peponi watakapo kuwa wamevuka njia 
na wakasimama katika daraja kati ya Pepo na Moto, zitafitinika 
nyoyo za badhi yao mpaka watakapo chaguliwa, kisha wataitwa 
kuingia peponi, basi itafunguliwa Milango ya peponi kwa Shifaa 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake [Ameipokea Bukhari: 
24401. 


2-Shifaa ya batili ambayo haimsaidii mwenye kuombewa, 
nayo ni ile wanayo idai washirikina kutoka kwa waungu wao 
kuwa watawaombea mbele ya Mwenyezi Mungu, hakika shafaa 
hii haita wafaa kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Haitawa- 
faa wao shafaa ya wenye kuwaombea], [Suratul Al-Mudathir: 
48). na hilo ni kwa sabubu Mwenyezi Mungu haridhiki kush- 





irikishwa na washirika hawa, na wala haiwezekani kuwapa idhini 
hawa waombe shafaa kwa sababu hakuna shafaa isipokuwa kwa 
yule Mwenyezi Mungu alomridhia, na Mwenyezi Mungu haridhii 
kwa waja wake ukafiri wala ufisadi, Washirikina kufungamana na 
miungu yao hii wakiwaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu na 
huku wanasema: [Hawa ndio waombezi wetu mbele ya Mwe- 
nyezi Mungu], [Suratul Yunus: 18]. Huku ni kufungamana kwa 
batili kusiko na manufaa, bali hakuwazidishii wao kwa Mwenyezi 
Munguisipokuwa kuwa mbali zaidi na Mwenyezi Mungu, na hilo 
ni kwa sababu wanataraji shafaa kutoka kwa masanamu yao kwa 
njia ya batili, nayo ni kuyaabudu masanamu haya, na huu ni ka- 
tika ujinga wao, kwa kufanya kujikurubisha kwao kwa Mwenyezi 
Mungu ni kwa kitu ambacho hakiwazidishii isipokuwa kuwa mba- 
li zaidi. 


Wok k k 


Swali la 57: Ni yapi mafikio ya watoto wa Waumini na 
watoto wa Washirikina wale ambao wamekufa wakiwa 
wadogo? 


Alijibu Sheikh kwa kusema: Mafikio ya watoto wa Waumini 
ni peponi kwa sababu wao ni wenye kuwafuata Baba zao ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Na wale walio amini na vizazi vyao 
wakawafuata kwa Imani tutawakutanisha na vizazi vyao, na 
wala hatuta wapunja hata kigogo katika vitendo vyao. Kila 
mtu lazima atapata alicho kichuma.] [Suratul Tuuri: 21]. 





Ama watoto wasio kwa wa Waumini, inamaana: Watoto am- 
bao wamekuwa hali ya kuwa Wazazi wake sio Waislamu, mane- 
no yaliyo sahihi kwao ni tuseme: Mwenyezi Mungu anajua kwa 
yale walokuwa wakiyafanya, wao katika hukumu za kidunia ni 
kama Baba zao, ama katika hukumu za Akhera hakika Mwenyezi 
Mungu anajuwa kwa yale walokuwa wakiyafanya, kama alivyo 
sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake. [Ameipokea Bukhari 
1383, na Muslimu 2660], Mwenyezi Mungu anajua mafikio yao. 
Na hayo ndio tunayo sema sisi, na ukweli wa mambo jambo hili 
halituhusu sana, hakika jambo linalo tuhusu sana ni katika hu- 
kumu zao za kidunia, na hukumu zao katika Dunia hakika wao 
ni kama Washirikina hawaoshwi, wala hawavushwi sanda, wala 
hawaswaliwi, na wala hawazikwi kwenye makaburi ya Waislamu, 
Mwenyezi Mungu ndiye Mjuzi. 


Kuu 


Swali la 58: Imetajwa kuwa Wanaume watakuwa na 
Mahurul-Ayni Peponi je Wanawake nao watakuwa nao? 


Jibu: Anasema Mwenyezi Mungu katika kuzitaja neema za 
Watu wa peponi: (Na humo mtapata kila kinacho tamaniwa na 
nafsi zenu, na humo mtapata mtakavyo vitaka 31. Ni takrima 
itokayo kwa Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu), [Suratul 
Fusswilat: 32], na anasema Mwenyezi Mungu: [Na vitakuwemo 
ambavyo nafsi zinzvipenda na macho yanavifurahiya,na ny- 
inyi mta kaa humo milele], [Suratul Zuhuruf: 71]. 





Na ni kitu kinajulikana kuwa kuoa au kuolewa ni katika vitu 
ambavyo nafsi inavipenda, basi hilo litapatikana Peponi kwa Watu 
wa Peponi kwa Wanaume na Wanawake, Mwanamke Mwenyezi 
Mungu atamuozesha Peponi Mwanaume amabaye alikuwa ndio 
mume wake Duniani, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Mola 
wetu Mlezi waingize katika Bustani za milele ulizo waahidi. 
Na uwape haya pia wale walio fanya mema miongoni mwa wa- 
zee wao na wake zao na vizazi vyao. Hakika ni mwenye nguvu, 
mwenye hikima] [Suratul Al-Ghafir: 8], na iwapo atakuwa ali- 
kuwa hajaolewa duniani basi Mwenyezi Mungu atampa Peponi 
yule ambaye jicho lake litatulizika kwake. 


ok k k 


Swali la 59: Je yanayo tajwa kuwa wengi katika Watu 
wa motoni ni Wanawake ni kweli? Na ni kwanini? 


Jibu: Hilo ni kweli, hakika Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake alisema kuaambia Wanawake akiwa anawahutubia; ((Enye 
kongamano la Wanawake toeni sana Sadaka hakika mimi 
nimewaona ndio wengi katika Watu wa motoni, na hakika lili- 
letwa tatizo hili kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
ambalo muulizaji amelileta, wakasema Wanawake:Kwanini 
ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu,akasema: ((Mnazidisha ku- 
tukana na kulaani na mnawakataa watu wa karibu yen u am- 
baye ni mume)) [Ameipokea Bukhari 304/, na Muslimu 889]. 





Amebainisha Mtume rehma na amani ziwe juu yake sababu ya 
kuwa wengi Motoni kuwa ni kuzidisha kwao kutukana na kulaani, 
na wanawapinga watu wa karibu ambao ni waume zao, wakawa 
kwa hilo ni wengi katika Moto. 


X k k 


Swali la 60: Ni upi muongozo wenu kwa asiyetaka ku- 
soma Aqida hasahasa mambo ya Qadari kwa kuogopa 
kuwa watateleza? 


Jibu: Mas'ala haya ni kama mas'ala mengine muhimu am- 
bayo hapana budi mtu kuyajua kwa ajili ya Dini yake na akhera 
yake, hapana budi azame ndani yake na aombe Mwenyezi Mungu 
amsaidie kuhakikisha anayajua mas'ala haya vizuri ili imbaini- 
kie kila kitu kwake, kwa sababu hatakiwi kuwa na shaka katika 
mambo haya muhimu, ama katika mas-ala ambayo haya haribu 
dini yake hata kama atayaacha na wala haiogopewi hiyo ikawa ni 
sababu ya kupotea kwake, basi hakuna ubaya kama atayaakhirisha 
muda wa kuwa mengine ni muhimu zaidi ya hilo, na mas-ala ya 
Oadari ni katika mambo muhimu ambayo mtu anatakiwa ayajue 
vizuri ili awe ya yagini, na Mas'ala haya kiuhakika sio katika mas- 
ala yenye matatizo, na jambo linalo tia uzito katika darsa za Ag- 





ida kwa baadhi ya watu kwamba wao kwa machukivu makubwa 
wanarajihisha upanda ((vipi)) kuliko upande wa ((kwanini)), na 
mwanadamua ataulizwa kuhusu matendo yake kwa dhana mbili 
katika dhana za kuulizia nazo ni ((kwanini)na ((vipi)) kwanini 
umefanya hivi? Hii ni Ikhlaswi. Vipi umefanya hivi? Huku ni kum- 
fuata Mtume rehma na amani ziwe juu yake ,na watu wengi hivi 
sasa wanashughulika na kutafuta jibu la ((vipi)) wameghafilika na 
kutafuta jibu la (kwanini)), na kwa sababu hiyo utawakuta katika 
upande wa Ikhlasi hawazami sana, na katika upande wa (mutaa- 
baa) kumfuata Mtume rehma na amani ziwe juu yake wanazama 
sana mpaka kwenye mambo ya ndani kabisa, watu kwa sasa wa- 
natilia umuhimu katika upande huu, wakighafilika katika upande 
muhimu nao ni upande wa Agida, upande wa Ikhalas, na upande 
wa Tauhidi. 


Kwa hiyo utawakuta watu katika mambo ya kidunia wakiuliza 
maswala madogo sana tena sana, na moyo wake ukiwa umezama 
katika dunia ameghafilika na Mwenyezi Mungu kabisa katika kuu- 
za kwake na kununua kwake vipando vyake, makazi yake, nguo 
zake, wanaweza kuwa baadhi ya watu kwa sasa ni wenye kuiabu- 
du dunia hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui, na anaweza kuwa ni 
mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika dunia hali kuwa 
mwenyewe hajui, kwa sababu kwa machukivu makubwa hatalii 
umuhimu upande wa Tauhid na upande wa Agida, na hilo sio kwa 
wale ambao hawakusoma tu hata kwa baadhi ya wanafunzi, na 
jambo hili ni lenye hatari sana, kama vile ilivyo kuwa kujikita ka- 
tika Agida tu bila matendo ni kosa vilevile, kwa sababu sisi tuna- 
sikia katika maredio na tunasoma katika magazeti kutilia mkazo 
kuwa Dini ni itikadi nyepesi na zinazo fanana na hizo katika iba- 
ra, na ukweli ulivyo hakika hilo huogopewa ndani yake kuwa ni 
mlango wa kuingia mwenye kuingia katika kuhalalisha baadhi ya 





mambo ya haramu kwa hoja kuwa Agida ipo salama, lakini hapana 
budi kuangalia mambo yote mawili kwa pamoja ili liwe sawa Jibu 
la ((kwanini)) na ((vipi)). 


Na jibu kwa ufupi: Hakika inampasa mtu kusoma elimu ya 
Tauhidi na Agida, ili awe na uoni kwa Mola wake anaye muabudu, 
na awe na ujuzi katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake 
na matendo yake, na awe na ujuzi katika hukumu za Kauniya na 
Shariiya, na awe na ujuzi katika hekima za Mwenyezi Mungu, 
na siri za sheria yake na umbaji wake, ili asipoteze nafsi yake na 
asipoteze wengine. 


Elimu ya Tauhidi ndio elimu bora kabisa kwasababu ya ubo- 
ra wa yule iloambatana nae ambaye ni Mwenyezi Mungu, kwa 
ajili hiyo baadhi ya wanachuoni wakubwa wameita (Al-Figh Al- 
Kabir), na amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: (( Yule 
ambaye Mwenyezi Munguhumtakia kheri humpa ujuzi katika 
dini)), [Ameipokea Bukhari 71/, na Muslimu/1037]. 


La kwanza linalo ingia hapo na la muhimu zaidi ni elimu ya 
Tauhid na Agida, lakini ni wajibu kwa kila mtu aangalie anachu- 
kuaje hii elimu, na anaichukua kutoka katika vyanzo gani, achukue 
katika elimu hii kwanza ile ilokuwa safi na imesalimika na shub- 
hati, kisha aende katika hatua nyingine kuangalia mambo yalowe- 
kwa katika bidaa na shubhati ile asimame kuzifanyia radi na kuzi- 
bainisha kutokana na kile alicho kichukua katika Agida iliyo safi, 
lakini viwe vyanzo halisi anavyo chukua Agida hiyo ni kitabu cha 





Mwenyezi Mungu na Sunnah za Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, kisha maneno ya Maswahaba Mwenyezi Mungu awe radhi 
nao, kisha yale walosema waliokuja baada yao miongoni mwa Ta- 
abiyyina na walio wafuata, kisha yale walosema wana vyuoni we- 
nye kuaminika kwa elimu yao na uaminifu wao, hasahasa Sheikh 
Al-Islam Ibnu Taymiya na mwanafunzi wake Ibnu Al- Qayim Re- 
hema na amani ziwe juu yao na Waislamu wote kwa ujumla. 


Xk k k 


Swali la 61: Tunatarajia kwa fadhila zenu utuwekee 
wazi mas-ala ya Qadar? Je asili ya kitendo chenyewe 
kimesha kadiriwa ile namna ya kufanya ndiyo anayo 
ichagua Mwanadamu? mfano wa hilo: Pindi Mwenyezi 
Mungu anapo mkadiria mja wake ajenge Msikiti hakika 
hakuna budi atajenga lakini amemuachia akili yake ich- 
ague namna ya kujenga, na hivyo hivyo katika maasi 
Mwenyezi Mungu atakapo mkadiria Mtu atafanya haku- 
na namna ya kukwepa, lakini amemuachia katika aki- 
li yake namna ya kuyafanya, na ufupisho wa rai hii ni 
kuwa Mwanadamu anachagua namna ya kulifanya lile 
alilo kadiriwa na Mwenyezi Mungu, Je hiyo ni sahihi? 





Jibu: Katika mas'ala haya kumetokea mijadala mikubwa bai- 
na ya watu katika zama za zamani, kwa ajili hiyo watu wamega- 
wanyika katika hilo makundi matatu, mawili yapo katika ncha na 
moja kati na kati. 


Ama makundi yaliyo katika ncha: 


1-Upande wa kwanza: Wameangalia kwa ujumla katika Oa- 
dar za Mwenyezi Mungu,hawakuona kwenye uchaguzi wa mja. 
Wakasema: Hakika Mja ni mwenye kulazimishwa katika matendo 
yake, na hana katika hilo uchaguzi wowote,kuanguka mtu kutoka 
katika paa la nyumba kwa sababu ya upepo na mfano wake ni 
kama kushuka kwake katika ngazi kwa kupenda mwenyewe. 


2-Ama upande wa pili: Wameangalia kwawa Mja ni (Mtend- 
aji/Muachaji) kwa matakwa yake, hawakuona kwenye Oadar ya 
Mwenyezi Mungu. Wakasema: Hakika Mja anajitegemea kwenye 
matendo yake, na wala hakuna uhusiano na Oadar ya Mwenyezi 
Mungu ndani yake. 


Ama kundi la kati na kati: wameona sababu mbili, wamean- 
galia Oadar za Mwenyezi Mungu kiujumla na wakaangalia ucha- 
guzi wa Mja, wakasema: Hakika matendo ya Mja huwa kwa Oa- 
dar ya Mwenyezi Mungu na kwa uchaguzi wa Mja, hakika yeye 
anajua tofauti ya kuanguka Mwanadamu kutoka kwenye paa la 
nyumba kwa upepo au kitu kingine na kuteremka mwenyewe 
kwa kupenda kwa kutumia ngazi, huyu wa kwanza kitendo kime- 
fanyika kwake lakini si kwa kutaka yeye, lakini wa pili kitendo 





kimefanyika kwake kwa kutaka yeye mwenyewe, na yote matendo 
mawili yametokea kwa Mwenyezi Mungu kutaka na kwa Oadar 
yake, haiwezi kutotea katika umiliki wake kitu ambacho hakitaki, 
lakini kitu kinacho tokea kwa Mja kuchagua ni kwa lengo la ku- 
waagizwa, na wala haiwi ni ushahidi kwake kwa kwenda kinyume 
na yale aliyo amrishwa miongoni mwa amri au makatazo, na hilo 
ni kwa sababu yeye huliendea kosa wakati anapo liendea hali ya 
kuwa hajui lile ambalo Mwenyezi Mungu amemkadiria juu yake, 
basi huwa kuliendea kwake ni kwa uchaguzi wake kufanya kosa 
hilo, nayo inakuwa ni sababu ya kuadhibiwa ni sawa sawa ime- 
kuwa ni duniani au akhera, na kwa sababu hiyo la kama atamlazi- 
misha mwenye kumlazimisha kufanya kosa haiwezi kuthibiti juu 
yake hukumu ya kosa hilo na wala hatoadhibiwa kwa kosa hilo 
kwa sababu atakuwa na udhuru juu ya hilo kwa wakati huo. 


Atakapo kuwa Mwanadamu anajua kuukimbia kwake moto 
kwenda katika sehemu ambayo atakuwa salama na moto huo ni 
kwa kuchagua kwake, na kwamba kwenda kwake katika nyumba 
nzuri pana yenye makazi mazuri ili akaishi hapo inakuwa ni kwa 
kuchagua kwake vile vile, pamoja na kuamini kwake kuwa ku- 
liepuka jambo hilo na kuliendea kwake kulikotajwa kunatokeya 
kwa kutaka Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wake, na kwamba 
kubaki kwake mpaka moto umpate, na kuchelewa kwake kwenye 
kuishi katika ile nyumba nzuri huhesabiwa ni makosa yake na 
kupoteza kwake nafasi na anastahiki kulaumiwa kwa hilo, kwa 
nini asiliendee hili ambalo litampeleka katika kuokoka na moto na 
kwenda katika pepo!?. 





Ama kutoa mfano kuwa Mwenyezi Mungu akikadiria jambo 
kwa Mja wake kuwa ajenge msikiti kwamba atajenga huo msikiti 
hakuna namna, lakina ameiachia akili yake kuchagua namna ya 
ujenzi, mfano huu sio sahihi, kwa sababu atafahamishwa kuwa 
namna ya kujenga huhusishwa na akili na wala haiingii kwenye 
makadirio ya Mwenyezi Mungu, na kuwa asili ya fikra ya kujenga 
huhusishwa na na gadar ya Mwenyezi Mungu na wala hakuna ku- 
ingia uchaguzi ndani yake. 


Na ukweli ulivyo kuwa asili ya fikra ya kujenga huingia kwe- 
nye uchaguzi wa Mja; kwa sababu hakulazimishwa juu ya jambo 
hilo, kama ambavyo halazimishwi katika fikra ya kurudia kuijen- 
ga nyumba yake mwenyewe au kuiimarisha, lakini fikra hii amei- 
kadiria Mwenyezi Mungu kwa Mja wake kwa namna ambayo ha- 
hisi; kwa sababu hajui kuwa Mwenyezi Mungu amemkadiria kitu 
flani mpaka kitokee hicho kitu ndio atajua, kwa kuwa gadari ni siri 
ilofichwa haijulikani isipokuwa Mwenyezi Mungu amfahamishe 
kwa wahai, au kwa kuhisi.na hivyo hivyo namna ya ujenzi hiyo 
ni kwa kukadiria Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu 
amevikadiria vitu vyote kwa ujumla na kwa kimoja kimoja, na 
wala haiwezekani kwa Mja kuchagua kitu ambacho hakukitaka 
Mwenyezi Mungu na wala hakukikadiria, bali atakapo chagua Mja 
kitu na akakifanya jua kujua kwa yakini kuwa Mwenyezi Mungu 
amelitaka hilo na amelikadiria, kwani Mja huchagua kutokana na 
sababu za hisia zilizo wazi ambazo amezikadiria Mwenyezi Mun- 
gu ili litokee jambo lake, na wala hahisi Mja wakati wa kufanya 
jambo kuwa kuna yoyote amemlazimisha kulifanya, lakini yeye 
atakapo kuwa amelifanya hilo kutokana na sababu ambazo amezi- 
fanya Mwenyezi Mungu kuwa ni sababu, tutajua wazi kuwa Mwe- 





nyezi Mungu amelikadiria hilo kiujumla na kwa kupambanua. 


Na hivo hivo tunasema katika kufananisha na kufanya ma- 
ovu Mwanadamu wakati mlipo sema: Hakika Mwenyezi Mungu 
amemkadiria kufanya maasi basi yeye atayafanya hakuna namna, 
lakini ameacha kwa akili yake nam na ya kuyafanya na kuyaendea 
hayo maasi. 


“Tunasema: katika hili yale tuliyo yasema katika kujenga 
msikiti, hakika Mwenyezi Mungu kumkadiria kwake kufanya ma- 
ovu hakumzuii yeye kuchagua, kwa sababu alipo chagua hayo ma- 
ovu alikuwa hajui kile alicho mkadiria Mwenyezi Mungu kwake, 
yeye aliyaendea hayo kwa uchaguzi wake na hakuhisi kuwa kuna 
yeyote kamlazimisha, lakini atakapo liendea na akalifanya tuta- 
jua kuwa Mwenyezi Mungu amelikadiria kulifanya hilo, na hivyo 
hivyo katika namna ya kuyapitisha maovu na kuyaendea hutokea 
kwa Mja kuchagua na hakupingani na makadirio ya Mwenyezi 
Mungu, hakika Mwenyezi Mungu amekadiria vitu vyote kiujumla 
na kwa kimoja kimoja, na akakadiria sababu zake zenye kulifiki- 
sha katika kulitekeleza kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Je 
hujui kwamba Mwenyezi Mungu anayajua yaliomo mbinguni 
na ardhini? Hakika hayo yamo Kitabuni. Hakika hayo kwa 
Mwenyezi Mungu ni mepesi], [Suratul Hajj: 70]. 


Na akasema tena Mwenyezi Mungu: [Na hivyo hivyo tu- 
memfanyia kila Nabii maadui masheitwani na watu, na 
kijini,wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupamba 





pamba, kwa udanganyifu. Na angalipenda Mola wako Mlezi 
wasinge fanya hivyo. Basi waache na wanayo yazua], [Suratul 
An'am: 112]na akasema tena Mwenyezi Mungu: [Na hivyo hivyo 
hao washirika wao wamewapambia wengi katika wasirikina 
kuwauwa watoto wao ili kuwaangamiza na kuwavurugia dini 
yao. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angali penda wasinge fan- 
ya fanya hayo. Basi waache na hayo wanayo yazua.][ Suratul 
Al-An'am /137], na amesema tena Mwenyezi Mungu: [Lau Mwe- 
nyezi Mungu angalitaka wasingeli pigana walio kuwa baada 
yao baada ya kuwajia hoja zilizo wazi. Lakini wakakhitalifi- 
ana. Basi wapo kati yao walio amini, na wengine kati yao walio 
kufuru. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angalipenda wasnge 
pigana. Lakini Mwenyezi Mungu hutenda atakayo], [Suratul 
Al-Baqara: 253]. 


Na baada ya ushahidi huo hakika kilicho baro kwa mtu asita- 
fute katika nafsi yake wala ya mwingine mambo kama haya am- 
bayo huleta tashiwishi, na hupelekea kwenye kuipinga sheria kwa 
kuikataa qadari, hakika hilo sio katika adabu za Maswahaba Mwe- 
nyezi Mungu awe radhi nao, na wao ndio wapupiaji wakubwa ka- 
tika kuijua haki na kweka wazi mambo yalio fichikana, na katika 
(Swahihi Bukhar) kutoka kwa Ally bin Abi Twaalibi Mwenyezi 
Mungu awe radhi naye, kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake amesema: ((Hakuna yoyote katika nyiye isipokuwa ame- 
andikiwa makazi yake katika pepo na makazi yake katika 
moto)). Tukasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu je tusitege- 





mee? (Na katika mapokezi mengine je tusitegemee katika kitabu 
chetu na tukaacha kufanya matendo?) akasema: ((Hapana fany- 
eni yote ni yenye kufanyiwa wepesi)|, ameipokea Bukhar /6605, 
na Muslimu 2647]. 


Na katika mapokezi mwengine ((Fanyeni kila mmoja ni we- 
nye kufanyiwa wepesi katika jambo aloumbiwa, ama atakaye 
kuwa ni katika watu wema atafanyiwa wepesi katika kufanya 
matendo ya watu wema, na ama atakaye kuwa ni katika watu 
waovu atafanyiwa wepesi katika kuyafanya matendo ya watu 
waovu)), [Ameipokea Bukhar /1362/, na Muslimu/2647]. 


Kisha akasoma: [Ama mweye kutoa na akamcha Mwe- 
nyezi Mungu. Na akaliwafiki lililo jema. Tutamsahilishia yawe 
mepesi. Na ama mwenye kufanya ubakhili, na asiwe na haja 
ya wenzake. Na akakadhibisha lililo jema. Tutamsahilishia 
yawe mazito. [Suratul Al-Layli: 5, 6, 7, 8, 9-10]. 


Amekataza Mutume rehma na amani ziwe juu yake utenge- 
mezi katika kitabu na kuacha kufanya matendo na akatolea Ush- 
ahidi kwa Aya ambayo inaonesha kuwa mwenye kuamini kisha 
akafanya matendo mema atasahilishiwa kuwa mepesi, na hii ndio 
dawa yenye matunda na yenye kufaulu, ambayo Mja anapata nda- 
ni yake afya na utukufu. 


X k k k 





Swali la 62: Je dua ina athari yoyote katika kubadili- 
sha yale aloandikiwa Mwanadamu kabla ya kuumbwa 
kwake? 


Jibu: Hakuna shaka kuwa dua ni yenye kuathiri katika kubadi- 
li yale aloandikiwa Mwanadamu, lakini mabadiliko hayo yame- 
andikwa pia yatatokea kwa sababu ya dua, wala usidhani kuwa 
utakapo muomba Mwenyezi Mungu kuwa utakuwa unaomba kwa 
kitu ambacho hakikuandikwa, bali dua imeandikwa na kile kina- 
cho tokea pia kimeandikwa, kwa sababu hiyo utakuta msomaji 
anamsomea mgonjwa na anapona, na kile kisa cha kikosi cha 
jeshi ambacho Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikituma, 
wakafikia hali ya kuwa ni wageni kwa watu flani, lakini wale watu 
hawakupokea ugeni ule, na ikakadiriwa kudongwa na nyoka ki- 
ongozi wa wale watu, wakaja kwa lile jeshi la Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake wakitaka mwenye kumsomea kiongozi wao, 
Maswahaba wakawawekea sharti la malipo katika hilo, wale watu 
wakawapa Maswahaba kundi la mbuzi, kisha akaenda Swahaba 
mmoja kwa yule mgonjwa akamsomea Suratul Al-fatha, akasi- 
mama yule mgonjwa kana kwamba amefunguliwa kutoka kwenye 
kamba alokuwa amefungwa [Ameipokea Bukhar /2276/, na Mus- 
limu/ 2201], hakika kisomo kiliathiri katika kumponesha Mgon- 
jwa. 


Kwa hiyo dua ina athari lakini sio katika kubadilisha yale 
aloyakadiria Mwenyezi Mungu, bali hilo limeandikwa kwa sababu 
yake, na kila kitu kwa Mwenyezi Mungu kinakuwa kwa makadirio 





yake, na hivyo hivyo sababu zote zina taathira kwenye kile kitu 
zilicho kisababisha kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kwa hiyo 
sababu zimeandikwa na visababishiwa pia vimeandikwa. 


Xk k k 


Swali la 63: Je riziki na kuoa navyo vimeandikwa ka- 
tika Lauhil Mahfudhi? 


Jibu: Kila kitu toka ameumba Mwenyezi Mungu kalamu mpa- 
ka siku ya Kiama hakika vyote hivyo vimeandikwa kwenye Lauhul 
Mahfudh, kwa sababu kitu cha kwanza alicho kiumba Mwenyezi 
Mungu ni kalamu kisha akaiambia: ((Andika; ikasema: Ewe 
Mola wangu niandike kitu gani? Akasema: Andika vitu vyote 
vitakavyo tokea, ikandika kuanzia saa ile kila kitakacho tokea 
mpaka siku ya Kiama)), [Ameipokea Abuu Daudi/4700/ na Tir- 
midhii /2155], Na imethibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuwa mtoto katika tumbo la mama yake itakapo 
pita kwake miezi minne, Mwenyezi Mungu humpelekea Malai- 
ka akampulizie roho, na andikiwe riziki yake na umri wake, na 





matendo yake, atakuwa mwema au muovu. [Ameipokea Bukhar 
/3207, na Muslimu /2643]. 


Na riziki pia imeandikwa na imekadiriwa na imekadiriwa kwa 
sababu hazizidi wala hazipungui, na katika sababu ni Mwanadamu 
afanye kazi katika kutafuta riziki kama alivyo sema Mwenyezi 
Mungu: (Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa faida yenu, 
basi tembeeni katika pande zake,na kuleni katika riziki zake. 
Na kwake Yeye ndio kufufuliwa], [Suratul Al-Mulk /15], na kati- 
ka sababu pia ni kunganisha undugu,na kuwafanyia wema wazazi 
wawili, na pia kuunga undugu kwa watu wa karibu, hakika mtume 
rehma na amani ziwe juu yake amesema: ((Mwenye kutaka ku- 
kunjuliwa riziki yake, na zicheleweshwe athari zake zisifutike 
haraka basi aunge undugu)), | Ameipokea Bukhari /2067]. 


Na katika sababu vilevile ni kumcha Mwenyezi Mungu kama 
alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Anaye mcha Mwenyezi Mungu 
humtengenezea nia ya kutokea/2/ Na humruzuku kwa sehemu 
asiyo itegemea: 3], [Suratul Al-Talaq]. 


Wala usiseme: hakika riziki imeandikwa sito fanya sababu am- 
bazo zitanipelekea kupata hiyo riziki, hakika huko ni katika ku- 
jishindisha, na halito kufaa katika dini yako na dunia yako amase- 
ma Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mtu mjanja ni yule 
anaye ihesabu nafsi yake na akafanya yatakayo mfaa baada 
ya mauti na mwenye kushindwa ni yule ambaye nafsi yake hu- 
fuata matamanio yake na akatamani kwa Mwenyezi Mungu 





matamanio yaa nafsi yake)), | Ameipokea Tirmidhi /2459/, na 
Ibn Maaja /4260]. 


Kama ilivyo kuwa riziki imeandikwa na imekadiriwa na saba- 
bu zake hivyo hivyo kuoa kumeandikwa na kumekadiriwa, hakika 
imeandikwa kwa mume na mke kuwa ni mke au mume wa mwen- 
zake, kwa Mwenyezi Mungu hakifichiki kitu katika mbingu na 
katika ardhi. 


Xk k k 


Swali la 64: Ni ipi hukumu ya mwenye kukasirika na 
kuchukia pindi anapofikwa na matatizo? 


Jibu: Watu katika hali ya kupatwa na matatizo wapo katika 
daraja nne: 


Daraja la kwanza: Wenye kukasirika nao wamegawanyika: 


1-Iwe anachukia kwa moyo kama vile kumchukia Mola wake 
na kupatwa na hasira kwa kile alicho kikadiria Mwenyezi Mungu 
kwake jambo hilo ni haramu, na linaweza kumpeleka mtu katika 
ukafiri amesema Mwenyezi Mungu: [Na katika watu wapo wa- 
nao muabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni. Ikimfika kheri 
hutulia kwayo, na ikimfika misukosuko hugeuza uso wake 
amepata khasara duniani na akhera], [Suratul Al-Hajj: 11]. 





2-Iwe anachukia kwa ulimi kama kuomba maangamivu na 
mengine yanayo fanana na hayo, na hilo ni haramu. 


3-Iwe ni kwa vitendo kama kujipiga katika mashavu, na kucha- 
na nguo, na kujivuta nywele na kuzinyofoa na yanayo fanana na 
hayo. Yote hayo ni haramu inapingana na subra ambayo ni wajibu 
kwa mtu kuifanya. 


Daraja la pili: Subra, nayo ni kama alivyo sema mshairi: 


Subra ni kama mfano wa lilivyo jina lake ni chungu ladha yake 
lakini mwisho wake ni mtamu kuliko asali. Anaona kuwa hiki kitu 
ni kizito kwake lakini anavumilia, yeye anachukia kutokea kwake 
lakini Imani yake inamkinga na kukasirika, hakukuwa kutokea 
kwake na kuto tokea nia sawa kwake na hili ndio lililo la waibu, 
kwa sababu Mwenyezi Mungu ameamrisha kusubiri akasema: [Na 
msubiri, hakika Mwenyezi Mungu yupo na wenye kusubiri], 
[Suratul Al-Anfal: 46]. 


Daraja la tatu: Kuridhika, nayo ni Mwanadamu kuridhika ku- 
tokana na matatizo yalompata kiasi kwamba kuwepo kwa matati- 
zo hayo na kuto kuwepo ni sawa, kule kupatikana kwake kusimtile 
uzito na wala asilichukulie hilo kwa uzito ulio pitiliza na hilo ni 
jambo lenye kupendeza si la waaJibu katika kauli iliyo na nguvu, 
na tofauti kati ya daraja hili na lilopita ipo wazi, kwasababu ku- 





wepo kwa matatizo na kuto kuwepo kwake ni sawa katika daraja 
hili, ama lilopita matatizo kwake ni mazito yenye kumuelemeya 
lakini subra inatakikana kwa wakati huo. 


Daraja la nne: Kushukuru, nalo ndio daraja la juu zaidi, nayo 
ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa lile lilompata katika mata- 
tizo, na ajue kuwa matatizo haya ni sababu ya kufutiwa madhambi 
na huenda ikawa ni sababu ya kuongezewa katika mema yake, 
amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Hakuna msiba 
wowote unao mpata Muislamu isipokuwa Mwenyezi Mungu 
humfutia madhambi yake kwa msiba huo hata mwiba unao 
mchoma)), | Ameipokea Bukhari/5640/, na Muslimu /2572]. 


Xok k k 





Swali la 65: Sheikh: Tunaomba kwa fadhila zako utu- 
weke wazi maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Hakuna Ghaduwa (maambukizi), wala Twiyara 
(kutiana mkosi) wala Al-Hammatu (ndege mwenye mko- 
si), wala Swafar (mwezi wa swafar kuwa una mkosi)), 
[Ameipokea Bukhar /5757/ na Muslimu /2220/ ]. Ni aina 
gani ya kukataza ilokuja katika Hadithi hii? Na tutaichu- 
kuaje Hadithi hii pamoja na ile inayo sema: ((Mkimbie 
mtu mwenye mbalanga kama unavyo mkimbia simba))? 
[Ameipokea Bukhar /5707]. 


Jibu: (Maambukizi) ni kuhama maradhi kutoka kwa mgon- 
jwa kwenda kwa mtu mzima, inaweza kuwa ni maradhi yenye 
kuonekana kwa macho au yasiyo onekana kama ya kitabia, kwa 
sababu hiyo ametuambia Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
kuwa rafiki mbaya ni kama mfua vyuma, ima akuchomee nguo 
zako au upate kutoka kwake harufu mbaya kwa hiyo maneno ya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake alipo sema: ((Kuambuki- 
za)) inakusanya maradhi yenye kuonekana na yasiyo onekana. 


Na ((Kutiana mkosi)) ni mtu kukiona kitu flani au kusikia sau- 
ti flani kisha akasema: muda wa kuwa nimeona kitu hiki au nime- 
kutana na kitu hiki au nimesikia sauti ya ndege huyu au mnyama 
huyu sitofanikiwa katika jambo langu hili. 


Na Al-Hammu ((Ndege mwenye mkosi)) imetafsiriwa kwa 





tafsiri mbili:- 


1-Ni aina ya maradhi yanayo mpata mtu kisha huhamia kwa 
mwingine. 


2-Ni aina ya ndege anaye julikana sana kwa warabu, wanadai 
waarabu kuwa akiuliwa mtu, ndege huyo huja kwa jamaa zake yule 
aliye uwawa na huanza kulia katika vichwa vyao mpaka watakapo 
lipiza kisasi kwa ndugu yao aliye uwawa, na kuna wengine huita- 
kidi kuwa yule ndege ni roho ya yule aliye uwawa inakuja kwa 
sura ya ndege, nayo ni aina ya ndege inafanana na bundi au ndiye 
huyo huyo bundi, huwaudhi watu wa mtu aliye uliwa kwa kupiga 
kelele mpaka watakapo lipiza, naye ni ndege ambaye wanaitakidi 
kuwa anamkosi atakapo kuja katika nyumba fulani na akaanza ku- 
lia husema: hakika analia huyu kuashiria kuwa kuna mtu atakufa 
hapa, na hilo ni jambo ambalo sio sahihi na ni la batili kabisa. 


Na (Swafar) imetafsiriwa kwa tafsiri zifuatazo: 


1-Kuwa ni mwezi wa Swafar unaojulikana, walikuwa Waarabu 
wakiitakidi kuwa ni mwezi wenye mkosi. 


2-Ni maradhi katika tumbo yanayo mpata ngamia, kisha yana 
hama kwenda kwa mwingine. 





3-Ni mwezi wa Swafar (Mwezi wa pili katika miezi ya Kiisl- 
amu). 


Na kauli yenye nguvu ni mwezi wa Swafar, ambao walikuwa 
wakitakidi kuwa ni mwezi wenye mkosi wakati wa ujahilia, na 
ukweli wa mambo ulivyo zama hazina athari yoyote, na katika 
makadirio ya Mwenyezi Mungu mwezi huo ni kama miezi min- 
gine hukadiriwa ndani yake mambo ya kheri na mambo ya shari. 


Kuna baadhi ya watu wakimaliza kazi zao siku ya tarehe ishiri- 
ni na tano kwa mfano ya mwezi wa Swafar huhifadhi tarehe hiyo 
na husema: Imeisha katika tarehe ishirini na tano mwezi wa Swa- 
far kwa kheri, Hii ni katika kutibu bidaa kwa bidaa, na ujinga kwa 
ujinga. Huo sio mwezi wa kheri wala wa shari. 


Kwa sababu hiyo wamekataa baadhi ya wema walio tangulia 
Mwenyezi Mungu awarehemu kwa mwenye kusikia bundi analia 
kusema: (( Iwe kheri akitaka Mwenyezi Mungu)) hukusemwi 
„kheri wala shari bali yeye analia kama wanavyo lia ndege wen- 
gine. 


Mambo haya manne aloyakataza Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake yanaonesha ulazima wa kutegemea kwa Mwenyezi 
Mungu, na makusudio ya kweli, na Muislam asinyongeke yanapo 
mtokea mambo haya. 


Na atakapo kuwa Muislam ameweka akili yake kwenye mam- 





bo haya hatoacha kuwa katika mambo haya mawili: 


1-Ima alipokee jambo hilo kwa kulifanya au kuliacha na ita- 
kuwa wakati huo ameyaweka mambo yake katika kitu ambacho 
hakina uhakika. 


2-Asilipokee jambo hilo na wala asilijali, lakini itabaki katika 
nafsi yake aina flani ya simanzi au huzuni, na hili japo ni dogo 
kuliko la mwanzo lakini inampasa asiyakubali mambo hayo katika 
nafsi yake kabisaa, na awe ni mwenye kutengemea kwa Mwenyezi 
Mungu. 


Kuna baadha ya watu hufungua msahafu kwa lengo la kuan- 
galizia mambo yake kama afanye hicho kitu au asifanye, atakapo 
fungua Msahafu akakuta kumetajwa moto husema kufanya jambo 
hili kwa wakati huu sio vizuri, na atakapo fungua akakuta kumeta- 
jwa pepo husema kufanya jambo hili kwa wakati huu ni sahihi, 
mambo haya kwa hakika ni mfano wa mambo walokuwa waki- 
fanya watu enzi za ujahili ambo walikuwa hawafanyi kitu mpaka 
waangalie ramli. 


Naaina ya kukataa katika mambo haya mnne sio kukataa kuwa 
hayapo, kwa sababu yapo lakini ni kukataa kuwa yana athari kwa 
Mwanadamu, kwani mwenye kuathiri ni Mwenyezi Mungu peke 
yake, basi itakayo kuwa katika hizo ni sababu yenye kujulikana 
kisheria basi ni sababu sahihi, na itakayo kuwa katika hizo ni sa- 





babu ya kudhani na ni sababu ya batili, inakuwa ni kukataa kuathi- 
ri kwake yenyewe na sababu yake pia, kuambukizana maradhi 
kupo, na inafahamisha kuwepo kwake maneno ya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake: ((Hawachanganywi mwenye wagonjwa 
na asio na wagonjwa)) | Ameipokea Bukhari/5771/ na Muslimu 
/2221], yani maana yake: Hawachanganywi mwenye ngamia we- 
nye maradhi na mwenye ngamia wasio na maradhi ili yasije yaka- 
hama maradhi. 


Na maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Mkimbie mtu mwenye mbalanga kama unavyo mkimbia 
simba)) [Umetangulia upokezi wake]. (Mbalanga): Ni maradhi 
mabaya yanayo enea kwa haraka sana na humharibu mwenye ku- 
patwa na maradhi hayo,mpaka imesemwa: Hakika maradhi haya 
ni kama ugonjwa wa Tauni (kipindupindu)kuja amri kwa kumkim- 
bia mwenye ugonjwa huu ili yasipatikane maambukizi, na ndani 
yake kuna uthibitisho kuwa ni wenye kuambukizwa na ni we- 
nye kuathiri, lakini kuathiri kwake sio kuwa kila mwenye kuwa 
naye lazima apate bali ni jambo ambalo mpaka Mwenyezi Mungu 
akadirie, kuamrisha Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa 
mbali na mwenye mbalanga ni kwa sababu mwenye nao asimuam- 
bukize asokuwa nao, ni katika mlango wa kuepukana na sababu, 
na si katika mlango kuwa sababu inaathiri yenyewe kama yenyewe 
amesema Mwenyezi Mungu: [Wala msitie mikono yenu katika 
maangamizo], [Suratul Al-Baqar: 195] 


Na wala haisemwi kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
anapinga kuambukizana ugonjwa; kwa sababu ni jambo ambalo 
hali halisi imelishuhudia na pia Hadithi zimeelezea. 





“Iwapo kutasemwa: Hakika Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake wakati alipo sema: ((Hakuna maambukizi)) akasema mtu: 
Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu unaonaje ngamia anakuwa na 
afya nzuri na mzima kabisa, anapo ingia ngamia mwenye maradhi 
na wale wengine pia wanapata maradhi? Akasema Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake: ((Ni nani amemuambukiza Yule wa 
mwanzo?)) |Umetangulia upokezi wake]. 


Jibu: Mtume rehma na amani ziwe juu yake ameashiria kwa 
maneno yake alipo sema: ((Ni nani amemuambukuza Yule wa 
kwanza)) ya kuwa maradhi yamehama kutoka kwa yule mgonjwa 
kwenda kwa yule mzima kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu, na 
yamekuja kwa yule wa kwanza bila kuambukizwa, bali kutoka kwa 
Mwenyezi Mungu Na kitu kinaweza kuwa na sababu maalumu 
au kiwe hakina sababu maalumu, maradhi ya ngamia wa mwanzo 
haijulikani sababu yake isipokuwa ni makadirio tu ya Mwenyezi 
Mungu, na yule wa pili ana sababu maalumu na lau kama angalita- 
ka Mwenyezi Mungu asinge ambukizwa, na kwa ajili hiyo wakati 
mwingine ngamia anaweza kupatwa na maradhi hayo na yakaisha 
bila kufa, hivyo hivyo ugonjwa wa Tauni, Kipindupindu na marad- 
hi mengine. Yenye kuambukiza yanaweza kuingia ndani ya nyum- 
ba yakawapata baadhi ya watu wakafa na wengine wakasalimika 
wale wasipatwe na hayo maradhi kabisaa, Mwanadamu anamtege- 
mea Mwenyezi Mungu katika kila kitu, hakika imepokewa kutoka 
kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: alikuja kwake mtu 
mwenye mbaranga akaushika mkono wake na akasema: ((Kula)) 
[Ameipokea Abu Daud /3925), na Tirmidhi /1817] Maana yake 
alimuambia kula katika chakula alicho kuwa akila Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake, hilo linaonesha ni jinsi gani alivyo kuwa 





na kutegemea kukubwa kwa Mwenyezi Mungu, kutegemea huku 
ni kwenye kushinda sababu ya maambukizi. 


Na huu mkusanyiko ambao tumeutaja ni mkusanyiko mzuri 
katika kuzikusanya Hadithi zilizo elezea mas-ala haya, kwa sa- 
babu kuna 


wengine wamedai kuwa baadhi ya Hadithi hizo ni mansokh 
madai hayo sio sahihi, kwa sababu katika sharti za naskhu (kufuta) 
ni kushindwa kuzikusanya pamoja, itakapo wezekana kuzikusan- 
ya ni lazima kuzikusanya kwa sababu kuna kuzifanyia kazi Ha- 
dithi zote mbili, na katika naskh ni kubatilisha moja katika hizo, 
na kuzifanyia kazi zote ni bora kuliko kuiacha moja, kwa sababu 
tutakuwa tumezizingatia zote mbili na tumezifanya kuwa ni Usha- 
hidi. 


X k k k 


Swali la 66: Je kijicho kinaweza kumpata mtu? Na kikim- 
pata kinatibiwa kwa namna gani? Na je kujikinga nacho ku- 
napingana na kumtegemea Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Rai yangu katika kijicho hakika hicho ni cha kweli na ki- 
methibiti kisheria na kwa kuonekana amesema Mwenyezi Mungu: 
[Na wale walio kufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho 
yao] [Suratul Al-Qalam 51], amesema Ibn Abas Mwenyezi Mungu 
awe radhi naye na wengine katika kutafsiri Aya hii:wanakudhuru 
kwa macho yao (Ameitoa Ibnu Jariri katika Tafsiri yake, [23/202], 
na anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Kijicho ni 





cha kweli na lau kama kuna kitu chenye kutangulia Oadar 
pindi mtakapo patwa nalo naweni )), [Ameipokea Muslimu/ 
2188). 


Na katika hilo ni kama alivyo pokea Nasaai na Ibn Maaja Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu, kuwa Ghamir Ibnu Rabii alipita kwa 
Sahli Ibnu hunaifa radha za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao naye 
akiwa anaoga akasema: (sikuwahi kuona kama leo..) hakukaa muda 
mrefu akapatwa na mafua au kuhara akaletwa kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake akaambiwa nenda kwa Sahal akasema: 
((Nani mnaye mtuhumu)) wakasema Ghamir Ibn Rabiy, akase- 
ma Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Anaweza kumuuwa 
mmoja wenu ndugu yake? pindi atakapoona mmoja wenu kwa 
ndugu yake kitu kinacho mpendeza basi na amuombee ndugu 
yake Baraka)), | Ameipokea Ibnu Maaja /3509], kisha akaitisha 
maji akamuamrisha Ghamir atawadhe aoshe uso wake na mikono 
yake mpaka katika vifundo viwili, na magoti yake na ndani ya 
kikoi hichi na akamuamrisha ammwagie. 


Na hali halisi inashuhudia hivyo wala haiwezekani kuipinga. 


Na katika hali ya kutokea hilo hutumika matibabu ya Kisheria 
nayo ni:- 


l-Kusomewa: Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Hakuna Rugya isipokuwa katika kijicho au homa)), 


... 188 ... 





[ameipokea Bukhari/5705/, na Muslimu /220], na hakika alikuwa 
Jibrili Amani iwe juu yake akimfanyia Rugya Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake akisema: (Kwa jina la Mwenyezi Mungu 
nakufanyia Rugya, kutokana na kila kitu chenye kukuudhi, 
na shari ya kila nafsi, au kijicho cha kila hasidi Mwenyezi 
Mungu akuponyeshe, kwa jina la Mwenyezi Mungu naku- 
fanyia Rugya)) [Umetangulia upokezi wake]. 


2-Kuoga au kunawa: Kama Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake alivyo muamrisha Ghamiri bin Rabii katika Hadithi ilotangu- 
lia kisha ammwagie maji yule alopatwa. 


Ama kuchukua mabaki yake yaliyo tokana na mkojo au choo 
kikubwa jambo hilo halina Ushahidi, na vile vile kuchukua athari 
yake ya unyayo au kitu chochote pia haifai, hakuna kitu amba- 
cho kimepokelewa ni katika yale tulosema huko nyuma kuosha 
viungo vyake na ndani ya kikoi chake na inaweza kuwa mfano 
wa hivyo kama kofia yake au nguo zake, Mwenyezi Mungu ndiye 
mjuzi zaidi. 


Na kujikinga na kijicho hakuna ubaya na wala halipingani na 
kumtegemea Mwenyezi Mungu, bali huko ndio kutegemea kwa 
Mwenyezi Mungu, kwa sababu Tawakul ni kumtengemea Mwe- 
nyezi Mungu pamoja na kufanya sababu ambazo Mwenyezi Mun- 
gu amezihalalisha na kuziamrisha. Hakika alikuwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake akiwakinga Hasani na Husein na akise- 
ma: ((Nakukingeni kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo 





makamilifu kutokana na kila sheitwani na mkubwa wao, na 
kutokana kila kijicho)) Na anasema: ((Hivi ndivyo Ibrahimu 
alivyokuwa akiwakinga Is-hag na Ismail amani ya Mwenyezi 
Mungu iwe pamoja nao)), [Ameipokea Bukhar /3371]. 


Xok k k 


Swali la 67: Je anahesabika kuwa ana udhuru mtu 
ambaye hajui mambo ya Aqida? 


Jibu: Ikhitilafu katika mas'ala kuwa na udhuru kwa mtu asi- 
ye jua katika Aqida ni kama walivyo khitilafiana katika mas'ala 
ya Fiqhi mas'ala ya kujitahidi, na huenda ikawa ikhitilafu ni ya 
kimaneno baadhi ya wakati kwa ajili ya kuitekeleza hukumu kwa 
mtu maalumu; maana yake ni kwamba: Wote wamekubaliana 
kuwa maneno haya ni ukafiri, au vitendo hivi ni ukafiri, au kua- 
cha kitu hiki ni ukafiri, lakini je hukumu inakuwa mpaka kwa mtu 
huyu maalumu, kwa sababu imesimama kwake vitu ambavyo vi- 
naweza kusababisha hukumu isisimamishwe kwake, au isisimam- 
ishwe kwa kuwa kuna vitu vimepungua au kumepatikana kizuizi 
kinacho zuiya hukumu isitekelezwe. 





Kuwa mtu hajui kitu hiki ni ukafiri kumegawanyika katika 
sehemu mbili: 


1-Awe mtu huyu ana dini isiyo kuwa ya Kiislamu, au hana 
dini yoyote na haikuwa ikipita katika akili yake kuwa dini ipo 
kinyume na analokuwa nayo, mtu huyu hupita kweke hukumu za 
kidunia zilizo wazi katika duni (huhukumiwa kuwa ni kafiri) na 
ama akhera jambo lake litakuwa kwa Mwenyezi Mungu akitaka 
atamuadhibu akitaka atamsamehe, na kauli yenye nguvu ni kuwa 
atapewa mtihani akhera kwa atakavyo taka Mwenyezi Mungu, 
Mwenyezi Mungu anajua kwa yale ambayo wengeyafanya, lakini 
sisi tunajua kuwa hatoingia motoni isipokuwa kwa dhambi kwa 
maneno ya Mwenyezi Mungu: [Wala hamdhulumu Mola wako 
yoyote], (Suratul Kahaf /491. 


Hakika tumesema: (hupita kweke hukumu za kidunia zilizo 
wazi katika duni) nayo ni hukumu kuwa ni kafiri,Kwa sababu 
hayupo katika dini ya Kislamu kwa hiyo haiwezekani kupewa 
hukumu ya Kiislamu, na tumesema kauli yenye nguvu atapewa 
mtihani akhera, kwa sababu zimekuja Ushahidi nyingi amezitaja 
Ibnu Oayyim Mwenyezi Mungu amrehemu katika kitabu chake 
(Tarig Al-Hijirataini) katika maneno yake juu ya madhahabu ya 
nane kwa watoto wa washirikina chini ya maneno katika twabaka 
ya kumi na nne ((Tarig Al-Hijirataini uk: 842)). 


2-Awe ni katika watu walio katika Uislamu lakini ameishi ka- 
tika hali ya kukufuru na haikuwa ikipita katika akili yake kuwa 





anakwenda kinyume na Uislamu, na wala hakumzindua yoyote 
kuhusu hilo huyu hupita kwake hukumu za Kiislamu zilizo wazi, 
ama akhera jambo lake litakuwa kwa Mwenyezi Mungu akitaka 
atamuadhibu akitaka atamsamehe, na hilo limeelezwa katika Kita- 
bu na Sunna na maneno ya wanavyuona Mwenyezi Mungu aware- 
hemu. 


Katika Ushahidi za Qur`an: Maneno yake Mwenyezi Mungu 
aliposema: [Wala sisi hatuadhibu mpaka tumpeleke Mtume], 
[Suratul Al-Israa: 15], na maneno yake Mwenyezi Mungu: [Na 
Mola wako Mlezi haangamizi miji mpaka ampeleke Mtume 
katika miji yake mikuu awasomee Ishara zetu.Wala hatui- 
angamizi miji mpaka watu wake wawe madhalimu], [Suratul 
Qaswaswi: 59], na maneno yake: [Mitume hao ni wabashiri na 
waonyaji, ili watu wasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu 
baada ya kuletewa Mitume], [Suratul Nisaa: 165/], na maneno 
yake: [Na hatukumtuma Mtume ila kwa ulimi wa watu wake 
ilia pate kuwabainishia. Basi Mwenyezi Mungu humuacha 
apotee amtakaye, na akamuongoza amtakaye], [Suratu Ibra- 
him: 4]. Na maneno yake: [Na haiwi kwa Mwenyezi Mungu ku- 
wahesabu watu kuwa wamepotea baada ya kwisha waongoza 
mpaka awabainishie ya kujiepusha nayo], [Suratul Tauba: 115], 
na maneno yake: [Na hiki ni kitabu tulicho kiteremsha, kilicho 
barikiwa. Basi kifuateni,na mcheni Mwenyezi Mungu, ili mre- 
hemewe. Msije mkasema: Hakika mataifa mawili kabla yetu 
yameteremshiwa Kitabu; na sisi tulikuwa hatuna khabari ya 
walio kuwa wakiyasoma. Au mkasema: Lau kuwa tumeterem- 
shiwa sisi Kitabu tungelikuwa waongofu zaidi kuliko wao. Basi 
imekufikieni bayana kutoka kwa Mola wenu Mlezi na uongofu 





na rehema| [Suratul An'aam: 155-156], na nyingine zisizokuwa 
hizo katika Aya zenye kuonesha kuwa haisimami hoja isipokuwa 
baada ya kujua na kubainishiwa. 


Ama katika Sunnah: Katika Sahihi Muslimu [1/134/] kutoka 
kwa Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, kuwa 
Mtume wa Mwenyezi Mungu amesema: ((Naapa kwa Yule am- 
baye nafsi ya Mohammadi ipo mikononi mwake hato nisikia 
yoyote katika Umma huu awe Myahudi au Mnaswara kisha 
akafa na hukuamini kile nilicho tumilizwa kwacho isipoku- 
wa atakuwa ni katika watu wa motoni)), [Ameipokea Mus- 
limu/1531. 


Ama maneno ya Wanavyuoni Mwenyezi Mungu awarehemu: 
Amesema Mwenyezi Mungu amrehemu katika [Al-Mughuniy 
8/131]: (Akiwa ni katika watu wasio jua uwaJibu katika hilo kwa 
mfano wale wageni katika Uislamu, na alokulia katika mji usio- 


mbali na Wanavyuoni hahukumiwi kuwa ni kafiri)). 


Na amesema Sheikh Al-Islam Ibn Taymiya Mwenyezi Mungu 
amrehemu katika Al-Fatawa [3/229/ Al Majumuu libn Qasim]: 
((Hakika mimi milele ni katika watu wakatazaji wakubwa kunasi- 
biswa mtu maalumu katika ukafiri au uovu au maaswiya, isipoku- 
wa itakapo julikana kuwa imesimama kwake Ushahidi za wazi 
ambazo mwenye kuzikhalifu huwa kafiri wakati flani au muovu 
wakati mwingine, au muasi wakati mwingine, na mimi narudia 
tena kusema hakika Mwenyezi Mungu ameusamehe Ummah huu 





makosa yake, na hilo linaingia katika makosa ya mas'ala khabaria 
ya maneno, na mas'ala ya matendo, na hawakuacha kuwa wema 
walotangulia ni wenye kutofautiana katika mambo mengi kwe- 
nye mas-ala haya, na hakuna hata mmoja alomuambia mwenzake 
kuwa ni kafiri, au muovu au muasi)) mpaka alipo sema: ((na ni- 
likuwa nikibainisha kuwa yale yalio nukuliwa kutoka kwa wema 
walotangulia na viongozi, kwa kuzungumza kwao kiujumla kwa 
kufurisha mwenye kusema hivi na hivi, hivyo pia ni haki lakini ni 
wajibu kutofautisha katika ya kuzungumza bila kumtaja yoyote 
na kuzungumza kwa kumtaja mtu maalumu)), mpaka akasema: 
((Na kukufuru ni katika makemeo makubwa sana hasi ikiwa ni ka- 
tika kukadhibisha yale alosema Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake lakina mtu alosema anaweza kuwa mgeni katika Uislamu, au 
mfano wa huyu kakufuru kwa kupinga kile anacho kipinga mpaka 
isimamishwe hoja kwake kwa kubainishiwa haki, kwa sababu in- 
aweza kuwa mtu huyu hakuwahi kusikia hizo Ushahidi au amez- 
isikia lakini hazikuthibiti kwake, au mpingaji huyo ana mpingaji 
mwingine amempatia tafsiri nyingine ya kimakosa)), yameisha 
maneno yake. 


Amesema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahaab [1/56/ katika 
Al-Dar Sania]: ((Ama kuwakufurisha watu hakika mimi humku- 
furisha yule anaye jua dini ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake kisha baada ya kuijua akaituna, na akawakataza watu na dini 
hii, na akamfanyia uadui mwenye kushikamana nayo huyu ndio 
ambaye mimi humkufurisha)). 


Na katika (Uk. 66): ((Na ama uongo na uzushi katika maneno 
yao kuwa mimi nawakufurisha watu kwa ujumla na tunalazimi- 
sha kuwahama yote hayo ni katika uongo na uzushi,ambao wa- 





nawaaminisha watu uongo huo katika dini ya Mwenyezi Mungu 
na Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ikiwa hatumkufurishi 
yule anaye abudu sanamu lililopo kwa Abdul gadir,na sanamu lili- 
lopo kwa Ahamed Al-Badawi na mfano wa wawili hao kwa sa- 
babu ya ujinga wao, na kukosekana wa kuwazindua, ni vipi tutam- 
kufurisha yule ambaye hakumshirikisha Mwenyezi Mungu pindi 
atakapo kuwa hakutuhama wala hakutukufurisha wala hakutupiga 
vita)), mwisho wa maneno yake. 


Ikiwa hivi ndivyo unavyo elekeza ushahidi wa Kitabu na Sunna 
na maneno ya wanavyuoni Mwenyezi Mungu awarehemu, na hiyo 
ndio hekima ya Mwenyezi Mungu na upole wake, hato muadhi- 
bu yoyote mpaka amuonye kwanza, na akili sio kwamba hazitaki 
kuelewa mambo ambayo ni wajibu kumfanyia Mwenyezi Mungu 
katika haki zake, lau kama ingekuwa hazitaki basi kusingekuwa na 
haja ya kutumwa mitume. 


Ilivyo asili kwa yule mwenye kujinasibisha na Uislamu abaki 
katika jina lake kuwa ni Muislamu mpaka upatikane uhakika wa 
kuondoka katika Uislamu kwa muJibu wa Ushahidi za kisheria, na 
wala haifai kufanya wepesi katika kukufurisha kwa sababu kuna 
makatazo mawili makubwa nayo ni: 


La kwanza; Kuzua uongo kwa Mwenyezi Mungu katika huku- 
mu na mwenye kuhukumiwa katika sifa ambazo amemsifia nazo. 





Ama sifa ya kwanza ipo wazi, amemuhukumu mtu kuwa ni 
kafiri mtu ambaye Mwenyezi Mungu hakumkufurisha, basi huyo 
ni kama aloharamisha yale alohalalisha Mwenyezi Mungu, kwa 
sababu kuhukumu kuwa ni kafiri au sio kafiri kwa Mwenyezi 
Mungu ni kitu kimoja ni kama kuhukumu kitu kuwa haramu au 
sio haramu. 


Na la pili; Kwa sababu amemsifia Muislamu kwa sifa ambazo 
zinapingana Amesema: kuwa yeye ni kafiri, pamoja ya kuwa yupo 
mbali na hilo, na huenda sifa hiyo ya ukafiri ikamrudia yeye mwe- 
nyewe, kwa sababu imethibiti katika (sahihi mbili) kutoka kwa 
Abdulallah Ibnu Omar Mwenyezi Mungu awe radhi nao wote 
wawili, kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: 
((Pindi atakapo mkufurisha mtu ndugu yake hakika itathibiti 
kwa mmoja katika wao)), [Ameipokea Bukhari /6104/ na Mus- 
lim /60] na katika mapokezi mengine: ((Ikiwa ni kama alivyo 
sema basi itamthibitikia Yule aloambiwa, na isipokuwa kweli 
itamrudia mwenyewe)), | Ameipokea Muslimu /60]. 


Na katika hilo kutoka katika Hadithi ya Abiy Dhari kuwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: ((Mwenye ku- 
muita mtu kafiri, au akasema: wewe ni adui wa Mwenyezi 
Mungu, na sio kama alivyo sema basi jambo hilo litamrudia 
mwenyewe)), [Ameipokea Muslimu /61]. 


Na maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika 
Hadithi ya Ibnu Omar: ((Ikiwa itakuwa ni kama alivyo sema)), 
anakusudia katika hukumu ya Mwenyezi Mungu kuwa ni kafiri, 
na pia katika maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu yake 





katika Hadithi ya Abiy Dhari: ((Na hayupo hivyo)), anakusudia 
katika hukumu Mwenyezi Mungu kuwa sio kafiri. 


Na hili ndilo katazo la pili nakusudia: Kurudi sifa ya ukafiri 
kwake ikiwa ndugu yake yupo mbali na sifa hiyo, nalo ni katazo 
kubwa sana inahofiwa kuangukia humo, kwa sababu wengi we- 
nye kufanya haraka kuwasifia Waislamu na sifa ya ukafiri akiwa 
anapendezeshwa na matendo yake akiwa anayadharau ya wenzake 
anakuwa ni mwenye kukusanya katika ya kupendezeshwa na ma- 
tendo yake ambayo yanaweza kupelekea katika 


kupomoka matendo hayo, na kibri ambacho hupelekea katika 
adhabu ya Mwenyezi Mungu katika moto kama ilivyo kuja katika 
Hadithi ambayo ameipokea Ahmad na Abu Daud Mwenyezi Mun- 
gu awarehemu kutoka kwa Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mun- 
gu ziwe pamoja naye kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
amesema: ((Amesema Mwenyezi Mungu:Kibri ni nguo yangu, 
na utukufu ni nguo yangu ya chini (kikio) mwenye kunivua 
moja katika hizo nitamtupa katika moto)), [Ameipokea Ah- 
mad, Abu Daud na Ibnu Maaja]. 


Kitu cha lazima kabla ya kumhukumu mtu kwa ukafiri angalie 
mambo mawili: 


1-Ushahidi katika Kitabu na Sunna kuwa je huyu mtu ameku- 
furu ili asije akamzulia Mwenyezi Mungu uongo. 





2-Kuafikiana huku hiyo kwa mtu maalumu kwa kiasi kwamba 
ziwe zimekamilika sharti za kukufurishwa na view vimeondoka 
vizuizi vya kukufurishwa. 


Na katika sharti muhimu awe ni mwenye kujua jambo ambalo 
amelifanya ambalo linamlazimu kukufurishwa kwake kwa mane- 
no ya Mwenyezi Mungu alipo sema: [Na anaye mpinga Mtume 
baada ya kumdhihirikia uongofu,na akafuata njia isiyo kuwa 
ya Waumini, tutamuelekeza aliko elekea, na tutamuingiza ka- 
tika Jahanamu.Na hayo ni marejeo mabaya], [Suratul Al-Nisa: 
115], imewekwa sharti ya kuadhibiwa kwa moto ni mtu kuwa na 
mashaka na Mtume rehma na amani ziwe juu yake baada ya kum- 
bainikia uongofu. 


“Lakini je: Ni sharti awe anajua hukumu ya lile jambo alok- 
wenda nalo kinyume kuwa linamkufurisha au nyingineyo, au in- 
atosha awe ni mwenye kujua jambo hilo aloenda nalo hata kama 
atakuwa hajui hukumu yake katika jambo hilo? 


“Jibu: Inavyo onekana: la pili; kwa sababu kule kujua tu jam- 
bo alokwenda nalo kinyume inatosha kuhuhumiwa kwa mujibu 
wa jambo hilo, kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
amewajibisha kafara kwa mwenye kumuingilia mke wake mchana 
wa Ramadhani kwa kule kujua kwake kuwa amefanya kosa pamo- 
ja na kutokujua kwake kuwa ni ukafiri; kwa sababu zinaa kwa mtu 
alo oa mwenye kujua uharamu wa zinaa hupingwa mawe hata 
kama atakuwa hajui hukumu ya jambo hilo alolifanya. 





Na katika vizuizi vya mtu kuwa kafiri ni kulazimishwa kuku- 
furu amesema Mwenyezi Mungu: [Anaye mkufuru Mwenyezi 
Mungu baada ya kuamini kwake, isipokuwa aliye lazimish- 
wa na hali ya kuwa moyo wake umetulia juu ya Imani, lakini 
anaye kifungulia kifua chake kukataa-basi hao ghadhabu ya 
Mwenyezi Mungu ipo juu yao, na wao watapata adhabu kub- 
wa], [Suratul Nahli: 106]. 


Na katika vizuizi vya kukufuru ni fikra na makusudio yake 
yawe yamefungwa kwa kiasi kwamba hajui anasema nini kuto- 
kana na furaha au huzuni au hasira au hofu na mfano wa hayo, 
amesema Mwenyezi Mungu: [Wala hapana juu yenu ubaya kwa 
mlio kosea, lakini upo ubaya katika yele ziliyo fanya nyoyo ze- 
nukwa kukusudia, na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe 
Mwenye kurehemu], [Suratul Ahzabu: 5], na katika [Sahihi Mus- 
lim /4/2104], kutoka kwa Anas bin Maalik Mwenyezi Mungu awe 
radhi naye kuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani 
ziwe juu yake amesema: ((Mwenyezi Mungu huwa anakuwa na 
furaha zaidi kwa toba ya Mja wake wakati anapo tubia kwake 
kuliko mmoja wenu alikuwa katika kipando chake katika ar- 
dhi ambayo ni tupu, mara akamponyoka kutoka mikononi 
mwake na juu yake kulikuwa na chakula chake na kinywaji 
chake, akakata tama kumpata, akaenda katika kivuli cha mti 
akajilaza katika kivuli hali ya kuwa amekata tama kumpata 
mnyama wake, wakati yupo katika hali hiyo ghafla anamuona 
amesimama mbele yake, akaishika ile kamba yake, kisha akas- 
ema kutokana na kuzidiwa na furaha: Ewe Mola wangu Wewe 
ni Mja wangu, na mimi ni Mola wako, amekosea kutokana na 
furaha ilozidi)), [Ameipokea Bukhari /6309/ na Muslimu /2747]. 





Na katika vizuizi pia iwe kwake kuna Shubha katika kutafsiri 
jambo lenye kukufurisha kwa kiasi kwamba anadhani kuwa yupo 
katika haki; kwa sababu atakapo kuwa hakufanya makusudi katika 
kosa na katika jambo alokosea anakuwa ameinga katika maneno 
ya Mwenyezi Mungu alipo sema: | Wala hapana juu yenu uba- 
ya kwa mlio kosea, lakini upo ubaya katika yele ziliyo fanya 
nyoyo zenu kwa kukusudia], [Suratul Ahzabu: 5]. Kwa sababu 
hapo ndio mwisho wa juhudi zake anakuwa ni mwenye kuingia 
katika maneno yake Mwenyezi Mungu alipo sema: [Mwenyezi 
Mungu haikalifisha nafsi yoyote ila kwa kadri iwezavyo], [Su- 
ratul Baqar: 286]. 


Amesema Mwenyezi Mungu amrehemu katika [Al-Mughuniy 
/8/131]: (Akiwa itakuwa halali kuwauwa na kuchukua mali zao 
watu ambao ni haramu kuwauwa pasina Shubha na Taawili basi 
hivyo hivyo hata ikiwa ni kwa Taawili kama vile kundi la Kha- 
wariji, hakika tumetaja kuwa wengi katika wana vyuoni hawaku- 
wahukumu kuwa ni makafiri pamoja na kuwa wao wamehalali- 
sha damu za Waislamu na mali zao, na kufanya kwao hivyo ni 
katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu)), mpaka aliposema: 
((Hakika imejulikana kwa Madh-habu ya Khawariji kuwakufuri- 
sha wengi katika Maswahaba na walokuja baada yao na kuhalali- 
sha damu zao na mali zao, na kuitakidi kwao kuwa kuwauwa hao 
ni kujikurubisha kwa Mola wao, pamoja na hayo yote hawakuwa- 
hukumu wana vyuoni kuwakufurisha kwa sababu ya 





Taawili zao, na vile vile hutoka kila mwezi wa Muharamu kwa 
ajili ya kuadhimisha na kuhalalisha Taawili yao hii)). Na katika fa- 
tawa ya Sheikh Islamu Ibnu Taymiya Mwenyezi Mungu amrehe- 
mu [13/30 Majumuu Libnu Qasimu]: ((Na bidaa za Makhawariji 
ni miongoni mwa ufahamuji wao mbaya wa Qur`an, hawakukusu- 
dia kuipinga Qur`an, lakini wameifahamu kwa kile kitu ambacho 
haikuelekeza,wakadhani kuwa inawajibisha kuwakufurisha we- 
nye madhambi makubwa)). Na katika (Uk. 210): ((Hakika Kha- 
wariji wameikhalifu Sunna ambayo Qur`an imeamrisha kuifuata, 
na wakawakufurisha Waumini ambao Our'an imeamrisha kuwa- 
fanya marafiki. Wakawa wanafuata mambo yenye kufanana katika 
Qur`an wanayafanyia Taawili kwa isiyokuwa Taawili yake pasina 
wao kujua maana yake wale wale walio zama katika elimu, wala 
hawakufuata Sunnahh, na wala hawakurudi kwa Jamaa katika 
Waislamu ambao wameifahamu Our'an)). 


Na akasema vile vile Mwenyezi Mungu amrehemu |28/518/, 
katika Majumuu]: ((Hakika Maimamu wote wameafikiana juu ya 
kuwasema vibaya Khawariji na wakasema kuwa wamepotea,na 
hakika si vinginevyo walipo tofautiana ni kwenye kuwakufuri- 
sha katika kauli mbili zenye kujulikana)). Lakini yeye Mwenyezi 
Mungu amrehemu ametaja katika [/7/217/]: ((Hakika hukukuwa 
katika Maswahaba mwenye kuwakufurisha sio Ally Ibnu Abiy 
Twalibi wala wengine asio kuwa yeye, bali waliwahukumu kama 
wanavyo wahukumu Waislamu wengine walopotea kama zilivyo 
taja Athari kuwataja wao katika hilo na sio sehemu mmoja)). 


Na katika [3/282], amesema: ((Na Khawariji waliotoka ambao 
aliamrisha Mtume rehma na amani ziwe juu yake: kuwauwa na 
akawapiga Amirul-Muuminina Ally bin Abi Twalibi mmoja katika 





Makhalifa waongofu, na wakaafikiana kuwapiga viongozo wote 
wa dini miongoni mwa Maswahaba, Matabiina, na wale walokuja 
baada yao, hakuwakufurisha Ally bin Abi Twalibi, na Saad bin Abi 
Wagaswa, wala wengine wasiokuwa wawili hao miongoni mwa 
Maswahaba, bali waliwafanya ni miongoni mwa Waislamu pamo- 
ja na kuwapiga kwao, na Ally hakuwapiga mpaka walipo mwaga 
damu pale Haramu, na wakazivamia mali za Waislamu, akawapiga 
kwajili ya kuondoa dhulma yao na uasi wao, sio kwa sababu wao 
ni makafiri; kwa ajili hiyo hakuwateka wanawake wao na wala 
hakuchukua mali zao kama ghanima, pindi itakapo kuwa hawa 
jamaa umethibiti upotevu wao kwa ushahidi na kwa kukubaliana 
wana vyuoni hawakukufuru pamoja na kwamba Mwenyezi Mun- 
gu na Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake wameamrisha 
kupigwa vita, je itakuwa kwa makundi yenye kutofautiana ambao 
haki imewachanganya katika Mas'ala mazito na hakuna mjuzi wa 
mas-ala hayo zaidi ya wao? Si halali kwa yoyote katika makundi 
haya kumkufurisha mwenzake, na wala haiwi halali damu zao na 
mali zao, hata kama itakuwa ndani yake wana bidaa iliyo hakikiwa 
kuwa hii ni bidaa, je itakuwaje ikiwa anaye mkufurisha ni mtu 
wa bidaa pia,inaweza kuwa bidaa ya hawa ni kubwa, lakini mara 
nyingi watu hawa huwa ni wajinga kwa uhakika wa kitu wanacho 
tofautiana ndani yake)). 


Mpaka alipo sema: ((Pindi itakapo kuwa Muislamu mwenye 
kufanya Taawili katika vita, au katika kukufurisha hakukufuru 
kwa hilo)). Mpaka aliposema katika (Uk. 288): ((Na hakika wa- 
metofautina wana vyuoni katika maneno ya Mwenyezi Mungu na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake je inathibiti hukumu hiyo 
kwa waja kabla ya kubalekhe katika sehemu tatu: 





Katika Madh-habu ya Ahmad na wengine, nayo ndio sahihi 
iliyo fahamisha Qur`an katika maneno ya Mwenyezi Mungu ali- 
posema: [Wala Sisi hatutadhibu mpaka tumpeleke Mtume], 
[Suratul Israa: 15], na maneno ya Mwenyezi Mungu: [Mitume 
hao ni wabasiri na waonyaji, ili watu wasiwe na hoja juu ya 
Mwenyezi Mungu baada ya kuwaletea Mitume], [Suratul Al- 
Nisaa: 165], na katika (Sahihi mbili) kutoka kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Hakuna yoyote ambaye udhuru unapen- 
deza zaidi kwake kuliko Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hio 
aliwatuma Mitume ili wawabashirie watu pepo na wawaonye 
na moto)), [Ameipokea Bukhari /7416/, na Muslimu /1399]. 


Na jambo tulolipata ni: Mtu kuto kujua kitu ni udhuru kwa 
kile atakacho kisema,au kukufanya katika vitu ambavyo kuvisema 
au kuvifanya ni ukafiri, kama ambavyo huwa ni mwenye kusame- 
hewa kwa kile atakacho kisema au kukufanya ambavyo huwa 
kusemwa kwake au kufanywa ni uovu, na hilo ni kwa Ushahidi 
kutoka katika Kitabu na Sunnah, na maneno ya wanavyuoni Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu. 


Xk k 





Swali la 68: Ni ipi hukumu ya mwenye kuhukumu kwa 
kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakukiteremsha? 


Jibu: Ninasema kuwa Mwenyezi Mungu ndie mwenye kutu- 
afikisha na ninasema na ninamuomba uongofu na niwe ni mwenye 
kupatia: Hakika kuhukumu kwa kile alicho kiteremsha Mwenyezi 
Mungu ni katika Tauhid Rububiya; kwa sababu ni kupitisha hu- 
kumu ya Mwenyezi Mungu ambayo ndio usahihi wa ulezi wake, 
na ukamilifu wa Ufalme wake, na upangiliaje wake, kwa ajili hii 
amewaita Mwenyezi Mungu wale wenye kuhukumu kwa vile am- 
bavyo hakuviteremsha ni Miungu wao kwa kule kuwafuata kwao 
amesema Mwenyezi Mungu: |Wamewafanya makuhani wao 
na wamonaki wao kuwa ni miungu wao badala ya Mwenyezi 
Mungu, na pia Masihi bin Maryamu. Na wala hawakuamrish- 
wa isipokuwa wamuabudu Mola mmoja, hapana Mola ila 
Yeye. Ametakasika na hayo wanayo mshirikisha nayo], [Sura- 
tul Al-Tauba: 31], Mwenyezi Mungu amewaita wale wenye kuhu- 
kumu ni Miungu ,kwa sababu wamewafanya ni wenye kuweka 
sharia pamoja na Mwenyezi Mungu na akawaita wenye kufuata 
hizo hukumu waabuduji, kwa sababu wao wanawanyenyekea na 
wamewatii katika kuikhalifu hukumu ya Mwenyezi Mungu. 


Hakika alisema Adiy Ibnu hatim Mwenyezi Mungu awe radhi 
naye kumuambia Mtume rehma na amani ziwe juu yake Haki- 
ka wao hawakuwaabudu wao; akasema Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Hapana bali wao wamewaharamishia halali, 
na wakawahalalishia haramu na wakawafuata basi hiyo ndio 





ibada yao kwao)), [Ameipokea Tirmidhi /3095/]. 


Utakapo kuwa umelifahamu hilo jua ya kwamba yule ambaye 
atahukumu kwa kitu ambacho hakukiteremsha Mwenyezi Mungu 
na akataka iwe kuhukumu kwake kwa asokuwa Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake hakika imekuja Aya ya kukataa Imani yake ya 
kuwa hana Imani, na kuna Aya za kumhukumu kwa ukafiri wake, 
udhwalimu wake na uovu wake. 


Ama kigawanyo cha kwanza: 


Mfano ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema: [Huwa- 
oni wale wanao dai kwamba wameamini yale yalio terem- 
shwa kwako na yale yalio teremshwa kabla yako, wanataka 
wakahukumiwe kwa njia ya upotofu, na hali wameamrishwa 
wakatae hayo! Na Sheitani anataka kuwapotezelea mbali. Na 
wanapo ambiwa: Njooni kwenye yale aliyo yateremsha Mwe- 
nyezi Mungu Na njooni kwa Mtume utawaona wanafiki wa- 
nakukwepa kwa upinzani. Basi inakuwaje unapo wasibu msi- 
ba kwa sababu ya yale iliyo tanguliza mikono yao? Hapo tena 
hukujia wakiapa kwa Mwenyezi Mungu wakisema: Hatuku- 
taka ila wema na mapatano. Hao ndio wale ambao Mwenyezi 
Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Basi waachilie 
mbali, uwape mawaidha na uwaambie maneno ya kuathiri na 
kuingia katika nafsi zao. Na hatukumtuma Mtume yoyote ila 
atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na lau pale walipo 
jidhulumu nafsi zao wangali kujia, wakamuomba Mwenyezi 
Mungu msamaha, na Mtume akawaombea msamaha, hapana 
shaka wangali mkuta Mwenyezi Mungu ni Mwenye kupokea 





toba na Mwenye kurehemu. La!Hapana kwa Mola wako 
Mlezi! Hawataamini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi 
katika yake wanayo khitalifiana, kisha wasione uzito katika 
nyoyo zao juu ya hukumu utakayo itoa,na wanyenyekee ku- 
nyenyekea], [Suratul Al-Nisaa: 60, 61, 62, 63, 64-65). 


Amewasifu Mwenyezi Mungu hawa wenye kudai kuwa wana 
Imani na hali ya kuwa ni Wanafiki kwa sifa nazo ni: 


l-Kuwa wao wanataka iwe kuhukumiwa kwao ni kwa Twaa- 
ghuti, na kila anaye kwenda kinyume na hukumu ya Mwenyezi 
Mungu na Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake Kwa sa- 
babu mwenye kwenda kinyume na hukumu za Mwenyezi Mun- 
gu basi huyo amepetuka na amefanya uadui na hukumu hizo 
na mwenye hukumu, na Kwake hurudishwa mambo yote; naye 
ni Mwenyezi Mungu mtukufu, amesema Mwenyezi Mungu: 
[Fahamuni!Kuumba na amri ni zake.Ametukuka Mwenyezi 
Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote], [Suratul Araaf: 54]. 


2-Hakika wao wanapo itwa kwenye kile alicho teremsha Mwe- 
nyezi Mungu na kile alicho teremshiwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake hukataa na huzuiya watu pamoja na kuipa nyongo 
amri hiyo. 


3-Hakika wao wanapo patwa na matatizo kwa yale walio 
yatanguliza kwa mikono yao, huja huku wakiapa kwamba wao 





hawakukusudia isipokuwa wema, na hali hiyo ni kama hali ya we- 
nye kukataa hukumu za Kislamu na huhukumiwa kwa sharia za 
kikafiri zenye kwenda kinyume na sharia za Mwenyezi Mungu, 
wao hudai kuwa huo ndio wema na uzuri wenye kuafikiana na hali 
ya zama hizi. 


Kisha Mwenyezi Mungu akawatahadharisha hawa wenye ku- 
dai kuwa wana Imani wenye kusifika kwa sifa hizo, kuwa Mwe- 
nyezi Mungu anajua yaliyo katika nyoyo zao na yale wanayo 
yaficha katika mambo ambayo yanakwenda kinyume na wanayo 
yasema, akamuamrisha Mtume wake awape mawaidha na aseme 
kuwaambia katika nafsi zao kuna maneno makubwa, kisha aka- 
bainisha hekima ya kuwatuma Mitume awe yeye ndiye mwenye 
kutiiwa na mwenye kufuatwa na sio mwingine katika watu hata 
kama atakuwa na fikra nzuri kiasi gani, kisha akaapa Mwenyezi 
Mungu kwa ulezi wake kwa Mtume wake ambao ni ulezi maalu- 
mu katika aina za ulezi ambao unakusanya ishara katika kuonesha 
usahihi wa utume wake rehma na amani ziwe juu yake na akaapia 
kwa kiapo chenye kutiliwa mkazo kuwa haiwi Imani ni nzuri isi- 
pokuwa kwa mambo matatu: 


1-Iwe kuhukumiana kwa kila ikhtilafu ni kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: 


2-Nyoyo ziwe na furaha kwa hukumu yake,na wala zisiwe ni 
zenye uzito na kudhikika kwa hukumu ya Mtumerehma na amani 
ziwe juu yake: 





3-Ipatikane kujisalimisha kwa kikamilifu kwa kukubali kile 
alicho kihukumu, na kulipitisha lile alilo lihukumu pasina kubadili 
chochote. 


Ama kigawanyo cha pili: 


Ni mfano wa maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema: [Na 
wasio hukumu kwa aliyo teremsha Mwenyezi Mungu, basi 
hao ni makafiri], [Suratul Maida: 44], na maneno yake Mwe- 
nyezi Mungu: [Na wasio hukumu kwa aliyo teremsha Mwe- 
nyezi Mungu, basi hao ndio madhalimu], [Suratul Maida /45/], 
na maneno yake Mwenyezi Mungu: [Na wasio hukumu kwa 
aliyo teremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio waovu], [Su- 
ratul Maida: 47] na je hizi sifa tatu zinamuendea msifiwa mmoja? 
Kwa maana kuwa kila mwenye kuhukumu kwa asicho kiteremsha 
Mwenyezi Mungu basi huyo ni kafiri, dhalimu na muovu kwa 
sababu Mwenyezi Mungu amewasifu makafiri kwa sifa ya dhul- 
ma na uovu amesema Mwenyezi Mungu: [Na makafiri wao ndio 
madhalimu], [Suratul Baqar: 254], na amesema Mwenyezi Mun- 
gu: [Hakika wao wamemkufuru Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake na wakafa hali ya kuwa ni waovu], [Suratul Tauba: 84], 
kila kafiri ni dhalimu na ni muovu, au sifa hizi zinakwenda kwa 
wenye kusifiwa kutokana na mwenye kuwa na sifa hizo na kuto 
hukumu kwa alicho kiteremsha Mwenyezi Mungu? Hii ndio ipo 
karibu kwangu, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. 





“Tunasema: Yule ambaye atahukumu kwa kile ambacho 
hakukiteremsha Mwenyezi Mungu kwa kuona hakina thamani au 
kuzarau au kwa kuitakidi kuwa hukumu isio ya Mwenyezi Mungu 
ni bora kuliko ya Mwenyezi Mungu, na inawafaa viumbe zaidi, 
basi huyo amekufuru kukufuru kunako mtoa mtu katika mila, na 
miongoni mwa hawa ni wale wanao wawekea watu sharia am- 
bazo zinakwenda kinyume na sharia za Kiislamu ili hizo sharia 
ziwe ni njia ambayo watu wataifuata, na wao hawakuweka sharia 
hizo zenye kwenda kinyume na sharia za Kiislamu Isipokuwa wao 
wanaitakidi kuwa sharia hizo ni nzuri na zinawafaa zaidi viumbe, 
kwa sababu ni kitu kinajulikana kwa akili ya kimaumbile kuwa 
Mwanadamu hawezi kuacha njia akaenda kwenye njia nyingine 
inayo kwenda kinyume na hiyo isipokuwa atakuwa anaitakidi 
kuwa ile aloifuata ni bora kuliko ile aloiacha. 


Na yule ambaye hata hukumu kwa kile alicho kiteresha Mwe- 
nyezi Mungu na hali yakuwa hakuichukia ile aloiteremsha Mwe- 
nyezi Mungu, wala hakuidharau, na wala hakuitakidi kuwa ny- 
ingine isiyo kuwa hiyo ni bora na inawafaa zaidi viumbe kuliko ya 
Mwenyezi Mungu, na si vinginevyo amehukumu kwa isiyo kuwa 
ya 


Mwenyezi Mungu kwa kulazimishwa na yule mwenye kuhu- 
kumiwa, au amefanya hivyo kwa kulipiza kisasi na mfano wa 
hayo, basi huyu ni dhalimu sio kafiri, na zitatofautiana daraja za 
dhulma yake kutokana na kile atakacho tumia kuhukumia na zile 
vyenzo za kuhukumia. 





Na Yule ambaye hata hukumu kwa kile alicho kiteresha Mwe- 
nyezi Mungu si kwa kuichukia ile aloiteremsha Mwenyezi Mun- 
gu, wala kuidharau, na wala kuitakidi kuwa nyingine isiyo kuwa 
hiyo ni bora na inawafaa zaidi viumbe kuliko ya Mwenyezi Mun- 
gu, hakika si vinginevyo amehukumu kwa kitu kingine ili am- 
furahishe yule mwenye kuhukumiwa, au kwa ajili ya kuchunga 
rushwa alopewa au kitu kingine kwa ajili ya malengo ya kidunia, 
basi huyu ni muovu na sio kafiri, na zitatofautiana daraja za uovu 
wake kutokana na kile atakacho kitumia katika hukumu hiyo au 
nyenzo atakazo zitumia. 


Amesema Sheikh Islamu Ibnu Taymiya Mwenyezi Mungu 
amrehemu kwa wale walio wafanya makuhani wao na wamonaki 
wao kuwa ni miungu badala ya Mwenyezi Mungu wapo katika 
namna mbili: 


1-Wawe wanajuwa kuwa wamebadili dini ya Mwenyezi Mun- 
gu kisha wawafuate pamoja na kubadili huko na wanaitakidi kuwa 
ni halali vile walivyo vihalalisha, na kuviharamisha vile alivyo 
vihalalisha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kufuata viongozi wao 
pamoja na kujua kwao kuwa wameenda kinyume na dini ya Mi- 
tume hii ni kufuru, na hakika ameifanya Mwenyezi Mungu na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa ni shirki. 


2-Iwe itikadi yao na imani yao kwa kuhalalisha haramu,na ku- 
haramisha halali ni yenye kuthibiti lakini wao wamewatwii katika 
kumuasi Mwenyezi Mungu kama anavyo fanya Muislamu katika 





maaswi ambayo anaitakidi kuwa ni maaswi hawa wana hukumu 
kama ilivyo hukumu kwa watu wenye madhambi [Majuumuul Fa- 
taawa]. 


X k k k 


Swali la 69: Ni ipi hukumu ya kuchinja kwa kujiku- 
rubisha kwa asiokuwa Mwenyezi Mungu? Na je inafaa 
kula kichinjwa hiki? 


Jibu: Kuchinja kwa asio kuwa Mwenyezi Mungu ni shirki 
kubwa; kwa sababu kuchinja ni ibada kama alivyo amrisha Mwe- 
nyezi Mungu katika maneno yake: [Basi swali na uchinje kwa 
ajili ya Mola wako Mlezi], [Suratul Kauthar: 2], na maneno yake 
Mwenyezi Mungu: [Sema: Hakika Swala yangu, na ibada zan- 
gu, na uhai wangu, na kufa kwangu, ni kwa ajili ya Mwenyezi 
Mungu Mola wa viumbe vyote 162 Hana msirika wake. Na 
hayo ndiyo niliyo amrishwa, na mimi ni wa kwanza wa Wais- 
lamu 163], [Suratul An’aam], mwenye kuchinja kwa asiye kuwa 
Mwenyezi Mungu basi huyo ni mwenye kushirikisha shirki ye- 
nye kumtoa mtu katika mila ya Uislamu,ni sawasawa amechinja 
kwa ajili ya Malaika katika Malaika, au Mtume katika Mitume, au 
Nabii katika Manabii, au Khalifa katika Makhalifa, au Walii ka- 
tika Mawalii, au kwa Mwanachuoni katika wana chuoni, yote hiyo 





ni shirki kwa Mwenyezi Mungu na ni yenye kumtoa mtu katika 
Mila, kilicho waJibu kwa mtu ni kumuogopa Mwenyezi Mungu 
katika nafsi yake, na asiweke nafsi yake katika shirki hiyo am- 
bayo Mwenyezi Mungu amesema kuielezea: [Kwa hakika anaye 
mshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu at- 
amharamishia pepo, na mahala pake ni motoni.Na walio dhu- 
lumu hawatakuwa na wa kuwanusuru], | Suratul Maida: 72]. 


Ama kula nyama ya vichinjwa hivi hakika hiyo nyama ni ha- 
ramu, kwa sababu imechinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi 
Mungu, na kila kilicho chinjwa kwa ajili ya asiye kuwa Mwenyezi 
Mungu au kimechinjwa kwa ajili ya masanamu, hakika hivyo vyote 
ni haramu kama alivyo taja Mwenyezi Mungu hilo katika Suratul 
Al-Maida katika maneno yake: [Mmeharamishiwa nyamafu, na 
damu, na nyama ya nguruwe, na nyama ya aliye chinjwa si 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu,na aliye kufa kwa kunyongeka 
koo, na aliye kufa kwa kupigwa, na aliye kufa kwa kuanguka, 
na aliye kufa kwa kupigwa pembe, na aliye liwa na mnyama 
ila mkimdiriki kumchinja. Na pia ni haramu kula nyama ya 
aliye chinjiwa masanamu], [Suratul Maida: 3]. 


Vichinjwa hivi ambavyo vimechinjwa kwa ajili ya asiye kuwa 
Mwenyezi Mungu ni katika vigawanyo vilivyo haramu ambavyo 
si halali kuvila. 


Xk k k 





Swali la 70: Nini hukumu ya mwenye kufanya mza- 
ha kwa maneno ambayo ndani yake kuna istihizai kwa 
Mwenyezi Mungu au Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake au Dini? 


Jibu: Jambo hili la kufanya Istihizai kwa Mwenyezi Mungu, 
au Mtume rehma na amani ziwe juu yake au Kitabu cha Mwenyezi 
Mungu, au Dini yake, hata kama itakuwa ni kwa mzaha, au ikawa 
ni katika kuwachekesha watu; ni ukafiri na unafiki, na hali hiyo 
ndio kama ile ilitokea wakati wa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake kwa wale ambao walisema: ((Hatujaona mfano wa jamaa 
zetu hawa wanakula sana, na ni waongo sana, na niwaoga katika 
kukutana na maadui)), wakiwa wanakusudia Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake na Maswahaba zake ikatereka kwao: [Na uki- 
wauliza wanasema: Sisi tulikuwa tukipiga porojo na kucheza 
tu], [Suratul Tauba: 65]; kwa sababu walikuja kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake, wakisema: Hakika sisi tulikuwa tukizun- 
gumza mazungumzo ambayo yalikuwa yakitusaidia kukata ma- 
safa ya safari, wakati huo alikuwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake akiwaambia kile alicho amrishwa na Mwenyezi Mungu 
awaambie: (Sema: Mlikuwa mkimfanyia maskhara Mwenyezi 
Mungu na Ishara zake na Mtume wake. Msitoe udhuru; mme- 
kwisha kufuru baada ya kuamini], [Suratul Tauba: 65-66]. 


Basi upande wa Uungu, Utume, Wah'yi, na Dini ni upande wa 
kuheshimiwa sana, haifai kwa yoyote auchezee si kwa mzaha au 
kuchekesha, wala kwa kudharau, kwani kufanya hivyo ni ukafiri; 





kwa sababu ina kumfanyia hiana Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake, na Vitabu vyake, na sheria yake, na ni juu ya mwenye ku- 
fanya hivyo atubie kwa Mwenyezi Mungukwa kile alicho kifanya; 
kwa sababu hiyo ni katika unafiki, basi ni juu yake kutubia kwa 
Mwenyezi Mungu, amtake masamaha, na ayafanye vizuri maten- 
do yake, na aufanye moyo wake ni wenye kumuogopa Mwenyezi 
Mungu na kumtukuza, kwa kumuogopa na kumpenda. 


Kuu 


Swali la 71: Ni ipi hukumu ya kuwaomba walioko 
ndani ya makaburi? 


Jibu: Dua imegawanyika katika sehemu mbili: 


Sehemu ya kwanza: Dua kwa maana ya Ibada, kama vile 
Swala, Swaumu na mengineyo katika ibada, atakapo kuwa mtu 
ameswali, au amefunga basi hakika atakuwa ameumba Mola wake 
kwa vitendo amsamehe, na amuepushea na adhabu zake, na ampe 
mambo mazuri, na hilo limeelezwa kwenye maneno yake Mwe- 
nyezi Mungu aliposema: (Na Mola wenu Mlezi anasema: Ni- 
ombeni nitakuitikieni.Kwa hakika wale ambao wanajivuna na 
kuniabudu Mimi wataingia Jahannam wadhalilike], [Suratul 
Ghaafir: 60], Mwenyezi Mungu katika Aya hii amejalia dua kuwa 
ni ibada, na mwenye kufanya ibada yoyote katika aina za ibada 





kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu hakika amekufuru kukufuru 
kwenye kumtoa katika Mila ya Uislamu, lau kama mtu atarukuu 
au akasujudi kwa kitu chochote anacho kitukuza kama anavyo 
mtukuza Mwenyezi Mungu katika rukuu au sujudu atakuwa ni 
Mshirikina mwenye kutoka katika Uislamu, kwa ajili hii ame- 
kataza Mtume rehma na amani ziwe juu yake kumuinamia Mtu 
wakati wa kukutana ni kwa ajili ya kuzuiya Madhara ambayo 
yanaweka kujitokeza katika shiriki, aliulizwa kuhusu Mtu ameku- 
tana na ndugu yake anaweza kumuinamia? Akasema: ((Hapana)), 
[Ameipokea Tirmidhii /2728, na Ibnu Maaja / 3702]. 


Na wanayo fanya baadha ya watu akikusalimia hukuinamia 
hilo ni kosa, ni lazima kwako kumbainishia hilo. 


Sehemu ya pili: Dua kwa maana ya maombi, hii sio kwamba 
yote ni shiriki, bali kuna ufafanuzi: 


l-Ikiwa mwenye kuombwa yupo hai na analiweza lile analo 
ombwa basi hiyo sio shiriki, kama vile unavyo weza kumuomba 
mtu kwa kusema (Naomba maji ya kunywa) kwa yule mwenye 
kuliweza hilo, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Mwenye kuwaomba basi mpeni)), [Ameipokea Abu Daud 
/3702, nayo ipo katika Sahihi Bukhari /5173/ kwa maana hiyo, na 
pia katika Sahihi Muslimu /1429/], na amesema Mwenyezi Mun- 
gu: [Na wakati wa kugawanya wakihudhuria jamaa na may- 
atima na masikini, wapeni katika hiyo mali yaurithi], [Suratul 
Nisaa: 8], ikiwa atanyoosha fakiri mkono wake akasema nipe,basi 





inafaa kumpa, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [wapeni 
katika hiyo mali ya urithi]. 


2-Ikiwa mwenye kuombwa ni maiti, hakika kumuomba yeye 
ni shiriki yenye kumtoa mtu katika mila ya Uisslamu. 


Ni machukio yalioje katika baadhi ya miji ya Kiislamu kuna 
wenye kuitakidi kwa fulani alio zikwa ambaye amezikwa kisha 
mwili wake haukuliwa na ardhi au umeliwa ananufaisha au anadh- 
uru au anaweza kuleta kizazi kwa yule ambaye hana watoto, na 
hii ni shiriki kubwa yenye kumtoa mtu katika Uislamu, na mtu 
kulifanya hili mara kwa mara ni baya zaidi kuliko kunywa pombe 
au zinaa au liwatwi, kwa sababu ni kurudia rudia katika ukafiri, na 
sio sawa na kurudia rudia katika uovu, tunamuomba Mwenyezi 
Mungu azitengeneze hali za Waislamu. 


Xok k k 


Swali la 72: Mtu anataka msaada kwa asiye kuwa 
Mwenyezi Mungu, Anadai kuwa (ni walii wa Mwenyezi 
Mungu) ni zipi alama za mawalii wa Mwenyezi Mungu? 





Jibu: Alama za mawalii wa Mwenyezi Mungu amezibainisha 
Mwenyezi Mungu katika maneno yake aliposema: [Jueni kuwa 
vipenzi wa Mwenyezi Mungu hawatakuwa na khofu wala ha- 
wata huzunika. Hao ni ambao wameamini na wakawa wanam- 
cha Mwenyezi Mungu], [Suratu Yunus: 62-63], hizi ndizo alama 
za Mawalii wa Mwenyezi Mungu: Kumuamini Mwenyezi Mungu, 
na kumcha Mwenyezi Mungu ((Yule atakaye kuwa ni Muumini 
mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, basi huyo ni walii wa Mwe- 
nyezi Mungu)). 


Ama mwenye kushirikisha huyo sio Walii, bali ni adui wa 
Mwenyezi Mungu kama alivyo sema: [Aliye kuwa adui na Mwe- 
nyezi Mungu na Malaika wake na Mitume wake na Jibrli na 
Mikail, basi hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri], 
[Suratul Baqara: 98], mwanadamu yoyote mwenye kutaka msaada 
kwa asiokuwa Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo haliwezi isi- 
pokuwa Mwenyezi Mungu hakika huyo ni mshirikina na ni kafiri, 
si Walii wa Mwenyezi Mungu hata kama yeye atadai hivyo, bali 
madai yake hayo bila kumpekesha Mwenyezi Mungu imani yake 
na uchaMungu wake ni vya uongo vinapingana na Uwalii. 


Nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislamu katika mambo haya 
wasidanganyike kwa hawa watu, na iwe marejeo yao katika hilo ni 
Kitabu cha Mwenyezi Mungu, na Hadithi sahihi za Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake, mpaka yawe matarajio yao na matege- 
mezi yao ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake, waamini hilo ka- 
tika nafsi zao na zipate utulivu. 





Na hawa ambao wanajiita watukufu na wakati mwingine 
mawalii, lau kama utafikiria vizuri yale wanayo yafanya utakuta 
kuwa wapo mbali sana na huo Uwalii na Utukufu, lakini utamkuta 
walii wa kweli ni katika watu ambao hujiweka mbali na kujiita 
nafsi zao Mawalii na kujitukuza na kujikweza na mambo yanayo 
fanana na hayo, utamkuta ni muumini mwenye kumcha Mwenyezi 
Mungu, mwenye kijificha si mwenye kudhihirisha nafsi yake na 
wala hapendi kujitangaza, wala hapendi watu waje kwake kwa 
kuhofu na kutaraji, kule tu kuwa mwanadamu anataka watu wam- 
tukuze na wamheshimu na awe ndio marejeo yao wanapo patwa na 
shida, hili kwa hakika linapingana na uchaMungu na linapingana 
na uwalii; na kwa sababu hii imekuja katika Hadithi kutoka kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake, kwa yule mwenye kutafuta 
elimu ili alumbane na wajinga, au ili watu wawe wakimgeukia 
kwa kumuangali basi, sehemu tunayo ikusudia katika Hadithi ni 
maneno yake alipo sema: ((Ili watu wawe wakimgeukia kwa ku- 
muangali)), | Ameipokea Tirimidhii /2655, na Ibnu Maaja /253/], 
hawa ambao wanaitwa Mawalii na wanajaribu kugeuza nyuso za 
watu kwao kwa kuwaaminisha kwamba wao ni Mawalii, wao ni 
katika watu walio mbali na huo Uwalii. 


Nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislamu wasidanganyike 
na hawa watu na mfano wa hawa, na warudi kwenye Kitabu cha 
Mwenyezi Mungu na Sunnah za Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, na wafungamanishe matumaini yao na matarajio yao kwa 
Mwenyezi Mungu peke yake. 


aa k k 





Swali la 73: Ni nini uchawi na ni ipi hukumu ya kujif- 
undisha? 


Jibu: Uchawi wamesema wanavyuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu, katika Lugha ya Kiarabu (Ni kila kitu kipo kwa upole 
na kujificha sababu zake) kiasi kwamba unakuwa na athari zilizo 
jificha hawazioni watu. 


Ama katika istwilaha wameeleza baadhi yao kuwa ni ((Ni 
Maazima Rugiya na Vifundo vinaathiri katika nyoyo, akili na 
mwili, na wakati mwingine huiondoa akili, na huleta kupendana 
na kuchukiana, na humfarakanisha mtu na mkewe, na huufanya 
mwili kuwa mgonjwa, na huondoa kufikiria kwake)). 


Na kujifundisha uchawi ni haramu, bali inakuwa ni kufuru ikiwa 
itampelekea katika kushirikisha kwa kupitia sheitwani; amesema 
Mwenyezi Mungu: [Na wakafuata yale waliyo zua masheitwani 
kuuzulia ufalme wa Suleiman. Na wala Suleimani hakukufu- 
ru, bali masheitwani ndio walio kufuru wakiwafundisha watu 
uchawi, na yalioteremshwa kwa Malaika wawili Haaruta na 
Maaruta katika Baabil. Wala hao hawakuwafundisha yeyote 
mpaka wamwambie: Hakika sisi ni mtihani; basi usikufuru. 
Wakajifunza kwa hao wawili yale ya kumfarikisha mtu na 
mkewe. Wala hawawezi kumdhuru ila kwa kutaka Mwenyezi 





Mungu.Na wanajifunza yatakayo wadhuru wala hayawanu- 
faishi. Na hakika wanajua kwamba aliye chagua haya hataku- 
wa na fungu lolote katika Akhera], [Suratul Baqar: 102], kwa 
hivyo kujifundisha aina hii ya uchawi ni ukafiri, na kuutumia pia 
ni ukafiri nani dhulumu na ni uadui kwa viumbe, kwa sababu hiyo 
huuliwa Mchawi ima kwa kuritadi au kwa hadi, na ikiwa uchawi 
wake upo katika upande ambao unamkufurisha basi atauliwa kwa 
kuritadi na kwa kukufuru, na ikiwa uchawi wake haufiki katika 
daraja ya kukufuru basi atauliwa kwa hadi kwa ajili ya kuondoa 
shari yake na maudhi yake kwa Waislamu. 


X ok k k 


Swali la 74: Ni ipi hukumu ya kuwapatanisha mume 
na mke kwa uchawi? 


Jibu: Jambo hilo ni haramu halifai, na yale yanayo tokea pia 
kuwafarakanisha vilevile ni haramu, na inaweza kuwa ni kufuru 
na ni shiriki amesema Mwenyezi Mungu: [Wala hao hawakuwa- 
fundisha yeyote mpaka wamwambie: Hakika sisi ni mtihani; 
basi usikufuru. Nakajifunza kwa hao wawili yale ya kum- 
farikisha mtu na mkewe. Wala hawawezi kumdhuru ila kwa 
kutaka Mwenyezi Mungu. Na wanajifunza yatakayo wadhuru 





wala hayawanufaishi. Na hakika wanajua kwamba aliye cha- 
gua haya hatakuwa na fungu lolote katika Akhera], [Suratul 
Baqar: 102] 


d k k k 


Swali la 75: Ukuhani ni nini? Na ni ipi hukumu ya 
mwenye kumwendea kuhani? 


Jibu: Ukuhani ni kutafuta uhakika kwa mambo ambayo hay- 
ana msingi, na ilikuwa wakati wa ujahili wakifanya hivyo baa- 
dhi ya watu wakisaidiwa na masheitwani wakiende mbinguni kwa 
wizi kusikiliza maneno kisha wakirudi huwahadithia kile walicho 
kisikia, kisha makuhani hawa huchukua neno moja ambalo wame- 
ambiwa na hawa masheitwani wanaliongeza kwa yale watakayo 
taka kuyaongeza katika maneno, kisha wanawaeleza watu, pindi 
itakapo tokea kitu kimekwenda sawa na yale waloyasema;watu 
huwakubali na kuwafanya ndio marejeleo yao katika kuwahuku- 
mia katika yao yanapo tokea matatizo na katika kuwaelezea yale 
yatakayo kuwa katika siku zijazo, na kwa sababu hiyo tunasema: 
Kuhani ni yule ambaye anatoa habari ya mambo ya ghaibu am- 
bayo yatatokea siku za mbeleni. 





Na wale wenye kuwaendea makuhani wameganyika katika 
sehemu tatu: 


1-Amuendee kuhani kisha amuulize lakini asimkubali kwa kile 
atakacho ambiwa, hii ni haramu, na adhabu ya mwenye kufanya 
hivyo ni kuto kukubaliwa swala zake kwa muda wa siku arobaini, 
kama ilivyo thibiti katika (Sahihi mbili) kuwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake amesema: ((Mwenye kumwendea mpiga 
ramli akamuuliza haito kubaliwa swala yake kwa siku aro- 
baini au nyusiku arobaini)) [Ameipokea Muslimu /2230/]. 


2-Amuendee kuhani kisha amuulize na amkubali kwa kile 
atakacho muambia, hii ni kufuru kwa Mwenyezi Mungu; kwa sa- 
babu amemswadikisha katika madai yake kuwa anajua mambi ya 
ghaibu, na kumswadikisha mwanadamu katika madai yake kuwa 
anajua mambo ya ghaibu ni kukadhibisha maneno ya Mwenyezi 
Mungu alipo sema: (Sema: Hapana katika mbingu na ard- 
hi ajuaye ya ghaibu isipo kuwa Mwenyezi Mungu), [Suratul 
Namli: 65), kwa ajili hiyo imekuja katika Hadithi sahihi: ((Mwe- 
nye kumwendea kuhani akamsadikisha kwa yale atakayo 
muambia hakika atakuwa amekufuru kile kilicho teremswa 
kwa Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake)): 
[Ameipokuea Abu Daudi /3904/ na Tirimidhii /135 /na Ibnu Maaja 
/639/ na akaisahihisha Albani katika Al-Ir-waau /6817]. 


3- Amuendee kuhani kisha amtake ambainishie hali yake kwa 
watu, hili halina ubaya, na Ushahidi ya hilo hakika Mtumerehma 





na amani ziwe juu yake alimjia Ibnu Swayad akamfichia yeye kitu 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika nafsi yake Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake akamuuliza ameficha nini kwake? 
Akasema: Moshi akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Kuwa mbali hutoweza kuvunja vitimbi vyako)), [Ameipokea 
Bukhar /1354/, na Muslimu /2930]. 


Hizi ni hali tatu za mwenye kumwendea kuhani: 


1-Amuendee kisha amuulize bila kumswadikisha kwa yele 
atakayo muambia, na bila kukusudia kubainishiwa hali yake hii 
ni haramu, na adhabu ya mwenye kufanya hivyo haito kubaliwa 
swala zake kwa muda wa siku arobaini. 


2-Amuendee kisha amuulize na amswadikishe kwa kile ataka- 
cho muambia hii ni kufuru kwa Mwenyezi Mungu ni juu ya mwa- 
nadamu mwenye kufanya hilo atubie kwa Mwenyezi Mungu na 
arudi kwake na asipo fanya hivyo mpaka akafa katika hali hiyo 
atakuwa emekufa katika ukafiri. 


3-Amuendee kisha anamuuliza kwa lengo la kumpa mtihani ili 
awabainishie watu uongo wa huyu kuhani hili halina ubaya. 


X ok k 





Swali la 76: Ni ipi hukumu ya Ibada itakapo kuwa 
imechanganyika na Ria (kujionesha)? 


Jibu: Hukumu ya Ibada itakapo kuwa imechanganyika na Ria 
(kujionesha) Inasemwa: Ibada ikichanganyika na Ria inagawa- 
nyika katika sehemu tatu: 


1-Iwe mwenye kuifanya ibada hiyo anachunga zaidi watu,kama 
aliosimama kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini anas- 
wali hali ya kuwa anachunga watu wamsifie katika swala yale 
jambo hili ni lenye kubatilisha ibada. 


2-Iwe hiyo Ria ni yenye kuwa pamoja na ibada wakati wa 
kutendwa; kwa maana kwamba: Awe wakati anaanza ibada yake 
mwanzo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha ikatokea Ria 
wakati ikifanya ibada hiyo, ibada hii itakuwa katika moja ya mam- 
bo mawili: 


1-Isifungamane mwanzo wa ibada yake na mwisho wake, 
mwanzo wake ni sahihi lakini mwisho wake ni batili. 


Mfano wa hilo: Mtu ana riyali mia moja anataka kuzitoa sa- 
daka akatoa sadaka hamsini kwa ikhlaswi, kisha ikampitia katika 
nafsi yake Ria katika hamsini iliobaki, hamsini ya kwanza ni sahi- 





hi na imekubaliwa, na hamsini iliobaki ni sadaka batili kwa sababu 
ya kuchanganyika Ria na Ikhlasi. 


2-Ifungamane mwanzo wa ibada yake na mwisho wake, mwa- 
nadamu wakati huo hawezi kuacha kuwa na moja katika mambo 
mawili: 


Jambo la kwanza: Aondoshe Ria wala asikae nayo bali aiepuke 
na kuichukia,hakika hilo haliathiri kitu; amesema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Hakika Mwenyezi Mungu ameusamehe 
ummah wangu yale ambayo yamepita katika nafsi zao na ha- 
wakuyafanya wala hawakuyazungumza)), | Ameipokea Bukhari 
/5269/ na Muslimu /127]. 


Jambo la pili: Atulie na Ria hii wala asiiondoshe, wakati huo 
itazibatilisha ibada zake zote; kwa sababu mwanzo wake umefun- 
gamana na mwisho wake. 


Mfano wa hilo: Aanze swala yake kwa ikhlaswa kisha impitie 
Ria katika rakaa ya pili hapo itabatilika swala yote kwa sababu ya 
mafungamano ya mwanzo wake na mwisho wake. 


3-Itokee Ria baada ya kumaliza ibada hakika hapo haito iathiri 
na wala haito ibatilisha kwa sababu imekamilika hali ya kuwa ni 





sahihi haito haribika kwa kutokea Ria baada ya kumalizika kwake. 
Si katika Ria mtu akifurahi kuwa watu wanajua ibada zake, kwa 
sababu hilo limetokea baada ya kumaliza ibada, na pia sio katika 
Ria mtu akifurahi kwa yeye kufanya ibada kwa Mwenyezi Mun- 
gu kwa sababu hilo ni katika Ushahidi za imani yake amesema 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kufurahishwa 
na mazuri yake na akakasirishwa na mabaya yake basi huyo 
ni Muumini)), [Ameipokea Tirmidhi /2165], na hakika aliuliz- 
wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: juu ya hilo akasema: 
((Hiyo ni bishara njema kwa Muumini)), [Ameipokea Muslimu 
/ 2742/). 


ok k k 


Swali la 77: Ni ipi hukumu ya kuapa kwa msahafu? 


Jibu: Swali hili inatakiwa tujibu kwa urefu, na hilo ni kwa sa- 
babu kuapa kwa kitu kunaonesha kukiheshimu hicho ulicho kiapia 
utukuzo maalumu kwa yule mwenye kuapiwa, kwa sababu hii hai- 
fai kwa yoyote kuapa isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu na kwa 
moja katika majina yake, au kwa sifa katika sifa zake, mfano ase- 
me: Naapa kwa Mwenyezi Mungu nitafanya, au naapa kwa Mola 
wa Al-Kaaba nitafanya, au kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu 





nitafanya, na zinazo fanana na hizo katika sifa zake Mwenyezi 
Mungu aliye tukuka. 


Msahafu umekusanya maneno ya Mwenyezi Mungu, na mane- 
no ya Mwenyezi Mungu ni katika sifa zake, nayo ni sifa ya dhati ya 
vitendo, kwa sababu kwa kuangalia katika asili yake na kwamba 
Mwenyezi Mungu hakuacha kuwa na hatoacha kuwa ni mwenye 
kusifiwa kwa sifa hiyo; kwa sababu maneno ni ukamilifu, hivyo 
yenyewe kwa upande huo ni katika sifa za dhati yake Mwenyezi 
Mungu, kwa sababu haachi na hatoacha kuwa ni mwenye kuzun- 
gumza na ni mfanyaji kwa lile analo litaka, na kwa kuangalia ule 
umoja wake inakuwa ni miongoni mwa sifa zake za kivitendo, 
kwa sababu yeye anaongea wakati wowote akitaka. 


Amesema Mwenyezi Mungu: [Hakika amri yake anapota- 
ka kitu ni kukiambia tu: Kuwa na kinakuwa], [Suratul Yasin: 
82), katika Aya hii ameambatanisha maneno na kutaka, nayo ni 
Ushahidi ya kuwa maneno ya Mwenyezi Mungu yanaambatana 
na matakwa yake na kupenda kwake, na Ushahidi za hilo ni ny- 
ingi sana, na kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu hutokea kwa 
lile linalo amuliwa na hekima zake, kwa hivyo tunajua ubatili wa 
maneno ya mwenye kusema: hakika maneno ya Mwenyezi Mungu 
ni ya (Azalii) ya muda mrefu, na wala haiwezekani kuwa ni ye- 





nye kufuata matakwa yake, na kwamba hayo maneno ni maana 
ilosimama kwa nafsi yake, na sio kitu chenye kusikiwa ambacho 
anaweza kukisikia yule anaye ongeleshwa na Mwenyezi Mungu, 
hakika maneno haya ni batili, uhakika wake Kuwa mwenye kuse- 
ma ameyafanya maneno ya Mwenyezi Mungu ni yenye kusikiwa 
na yameumbwa. 


Hakika ametunga Sheikh Islam bin Taymiya Mwenyezi Mun- 
gu awe radhi naye kitabu kijulikanacho kwa jina (Tas-iniyatu) 
amebainisha ndani yake ubatili wa maneno haya katika njia tisini. 


Pindi itakapo kuwa msahafu umekusanya maneno ya Mwe- 
nyezi Mungu, na maneno ya Mwenyezi Mungu ni katika sifa zake 
basi kwa hakika inafaa kuapa kwa kutumia msahafu, kwa kusema 
Mwanadamu: (Naapa kwa Msahafu) akiwa anakusudia kilichomo 
ndani yake katika maneno ya Mwenyezi Mungu, na hakika wameli- 
tolea Ushahidi hilo wanavyuoni wa Hanabila Mwenyezi Mungu 
awarehemu (Al-Mughuni ibni Oudaama), pamoja na hivyo lakini 
kilicho bora ni mtu kuapa kwa kitu ambacho hakita leta ufum- 
bufu kwa wenye kusikiliza wakidhani amekosea aape kwa jina 
la Mwenyezi Mungu, kwa kusema: (Mwenyezi Mungu,au naapa 
kwa Mola wa Al-Kaaba), au kwa kusema: (Naapa kwa Yule am- 
baye nafsi yangu ipo mikononi mwake), na viapo vinavyo fanana 
na hivyo ambavyo watu wengi wanavijua, na wala haviwaletei 
tabu, kwani hakika kuongea na watu kwa vitu ambavyo wanavijua 
na vinazituliza nyoyo zao ni kheri na ni bora zaidi, pindi itakapo 
kuwa kuapa kunakuwa ni kwa Mwenyezi Mungu na majina yake 
na sifa zake, kwa hakika haifai kwa yeyote kuapa kwa asio kuwa 





Mwenyezi Mungu, awe Mtume au Malaika au Al-Kaaba, na kwa 
visivyo kuwa hivyo katika viumbe,amesema Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: ((Mwenye kutaka kuapa na aape kwa jina la 
Mwenyezi Mungu au anyamaze)), | Ameipokea Bukhari /2679, 
na Muslimu /1646]. 


Na amesema tena Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Mwenye kuapa kwa asiokuwa Mwenyezi Mungu hakika 
amekufuru au ameshirikisha)), [Ameipokea Abu Daud /3251), 
na Tirmidhi /1535/]. 


Pindi atakapo msikia mtu mwanadamu yoyote anaapa kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake au kwa uhai wa Mtume 
(rehma na amani ziwe juu yake, au kwa uhai wa mtu yoyote mwing- 
ine; basi naamkataze hilo, na ambainishiye kuwa jambo hilo ni ha- 
ramu halifai, lakini iwe kumkataza kwake na kumbainishia kwake 
ni kwa hekima kiasi kwamba iwe ni kwa upole na kwa ulaini, na 
pia amuelekee mtu ambaye anataka kunasihiwa kwa jambo hilo la 
kharamu kwa sababu baadhi ya watu unawapata wivu wakati wa 
kuamrishwa na kukatazwa basi atakasirika na kuwa mwekundu 
uso wake na yatavimba mashavu yake, na huenda akahisi katika 
hali hiyo kwa anamkataza kwa ajili ya visasi sheitwani anaweza 
kuweka katika nafsi yake kasoro hiyo, na lau kama Mwanadamu 
atamuweka kila mtu katika sehemu yake na akalingania 


kwa Mwenyezi Mungu kwa Hekima, ulaini na upole linge- 
wapelekea hilo kwenye kukubali kwa haraka zaidi, na hakika ime- 
thibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Haki- 
ka Mwenyezi Mungu hutoa katika upole kile ambacho hatoi 
katika ukali)), [Ameipokea Bukhari /6024/, na Muslimu /2593]. 





Na wala halijifichi kwa wengi lile lilotokea kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake katika kisa chake na yule Aarabiyu ambaye 
alikuja msikitini, akakojoa sehemu katika ule msikiti, wakamke- 
mea watu na wakampigia kelele, Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake akawakataza hilo, alipo maliza kukojoa alimuita Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, na akasema kumuambia: ((Hakika 
huu msikiti haifai ndani yake chochote katika maudhi au 
uchafu,na hakika si vinginevyo Msikiti ni kwa ajili ya kum- 
tukuza Mwenyezi Mungu na kumsabihi na kusoma Our'an)), 
au kama alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ki- 
sha akawaamrisha Maswahaba zake wamwage katika mkojo wake 
ndoo ya maji [Ameipkea Bukhari /219/, na Muslimu /285]. 


Kwa jambo hilo umeondoka uharibifu na imetwahirika seh- 
emu ya msikiti, na yamepatikana makusudio kwa kumnasihi yule 
Aarabiyu aliokuwa hajui, na hivi ndivyo inatakiwa tuwe katika 
kuwalingania waja wa Mwenyezi Mungu katika dini ya Mwenyezi 
Mungu tuwe ni wenye kulingania kwa Mwenyezi Mungu kwa ku- 
tumia njia ambazo zipo ni nzuri katika kufikisha haki katika nyoyo 
za viumbe na kuwafanya wawe wema, Mwenyezi Mungu ndiye 
mwenye kuwafikisha. 


Xk k 





Swali la 78: Ni ipi hukumu ya kuapa kwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake na kwa Al-Kaaba? Na kwa utu- 
kufu na dhima? Na maneno ya mtu kuapa kwa kusema: 
(Kwa dhima yangu)? 


Jibu: Kuapa kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake haifai, 
bali hiyo ni katika aina za shiriki, na vilevile kuapa kwa Al-Kaaba 
haifai, bali nayo pia ni katika aina za shirki; kwa sababu Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake na Al-Kaaba vyote viwili ni vi- 
umbwa, na kuapa kwa kiumbe wa aina yoyote ni shiriki. 


Na vile vile kuapa kwa utukufu wa kitu Fulani haifai, pia kua- 
pa kwa dhima, kwa maneno yake Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake alipo sema: ((Mwenye kuapa kwa asio kuwa Mwenyezi 
Mungu hakika amekufuru au ameshirikisha)), [Umetangullia 
upokezi wake]. 


Na amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Wala 
msiape kwa baba zenu, mwenye kutaka kuapa na aape kwa 
Mwenyezi Mungu au anyamaze)) | Ameipokea Bukhar /6108/ na 
Muslimu /1646/]. 


Lakini ni wajibu wetu tujue kuwa maneno ya mtu anapasema 
(Kwa dhima yangu) hakusudii kuapa kwa dhima, hakika inaku- 
sudiwa dhima ahadi, inamana hii ipo katika ahadi yangu na masu- 





uliya yangu haya ndio makusudio kwa hilo, ama atakapo kusudia 
kiapo basi atakuwa ameapa kwa asio kuwa Mwenyezi Mungu na 
hilo halifai, lakini kinacho dhihiri kwangu ni kuwa watu hawaku- 
sudii kiapo lakini wanakusudia ahadi, kwani dhima Ni kwa maana 
ya ahadi. 


Xk k 


Swali la 79: Ni ipi hukumu ya mwenye kuabudu maka- 
buri kwa kuyazunguka pembezoni mwake na kuwaomba 
walio katika makaburi hayo na kuwawekea nadhiri, na 
mambo mengine yasio kuwa hayo katika aina za ibada? 


Jibu: Swali hili ni swali muhimu sana, na jibu lake linahitaji 
kujibiwa kwa urefu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunasema: 
hakika watu wa makaburi wamegawanyika katika sehemu mbili: 


1-Watu ambao wamekufa katika Uislamu na watu wanawasifia 
kwa kheri walizo zifanya wakati wakiwa duniani, hawa hutarajiwa 
kwao kheri, 


lakini wanahitaji kwa ndugu zao Waislamu wawaombe kwa 





Mwenyezi Mungu msamaha na huingia katika maneno ya Mwe- 
nyezi Mungu alipo sema: [Na wale walio kuja baada yao wa- 
nasema: Mola wetu Mlezi Tusamehe sisi na ndugu zetu walio 
tutangulia kwa Imani, wala usijalie ndini ya nyoyo zetu vifun- 
do kwa walio amini.Mola wetu Mlezi! Hakika Wewe ni Mpole 
na Mwenye kurehemu], [Suratul Hashir: 109], na yeye kwa nafsi 
yake hawezi kumnufaisha yoyote kwa sababu yeye ni maiti na 
mfu hawezi kuondoa madhara katika nafsi yake wala kwa mwing- 
ine, na wala hawezi kuleta katika nafsi yake maufaa wala kwa 
mwingine, yeye anahitaji kunufaisha wengine walioko hai kwa 
kumuombea dua wala yeye si mwenye kuwanufaisha walio hai. 


2-Kuna watu wa makaburi ambao matendo yao humpelekea 
mtu katika uovu, uovu ambao humtoa mtu katika Mila ya Kiis- 
lamu, kama wale ambao huitwa mawalii, na wanajua mambo ya 
ghaibu na huponyesha magonjwa, na wanaleta kheri na manu- 
faa kwa sababu zisizo julikana kiakili wala kisheria,hawa ambao 
wamekufa katika ukafiri haifai kuwaombea wala kuwaonea huru- 
ma na hiyo ni kwa sababu ya maneno yake Mwenyezi Mungu ali- 
posema: | Haimpasi Nabii na wale walio amini kuwatakia msa- 
mahawashirikina, japo kuwa ni jamaa zao, baada ya kwisha 
bainika kuwa hao ni watu wa Motoni. Wala haikuwa Ibrahim 
kumtakia msamaha baba yake ila kwa sababu ya ahadi aliyo 
fanya naye. Lakini ilipo mbainikia kwamba yeye ni adui wa 
Mwenyezi Mungu alijiepusha naye. Hakika Ibrahim alikuwa 
mwingi wa kuomba, mnyenyekevu, mvumilivu}. [Suratul Al- 
Tauba: 113-114]. 





Na wao hawamnufaishi yoyote wala hawamdhuru, wala haifai 
kwa yoyote kufungamana nao, na ikiwa itakadiriwa kuwa kuna 
mmoja ameona makarama yao, kwa mfano aoneshwe kuwa katika 
kaburi lake kuna nuru, au katika kaburi lake inatoka harufu nzuri, 
au yanayo fanana na hayo, hali ya kuwa wao wanajulikana kuwa 
wamekufa katika ukafiri hakika huo ni udanganyifu kutoka kwa 


Hakika mimi ninawatahadharisha ndugu zangu Waislamu ku- 
fungamana na yoyote asiokuwa Mwenyezi Mungu hakika Mwe- 
nyezi Mungu ndiye ambaye katika mikono yake kuna ufalme wa 
mbingu na ardhi, na kwake hurudi mambo yote, wala hakuna 
mwenye kuJibu dua ya mwenye matatizo isipokuwa Mwenyezi 
Mungu, na wala hakuna mwenye kuondosha baya lolote isipoku- 
wa Mwenyezi Mungu; amesema Mwenyezi Mungu: [Na neema 
yoyote mlio nayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha ya- 
kikuguseni madhara manamuomba yeye], [Suratul Nahli: 53]. 


Nasaha zangu nyingine pia Wasi muige katika dini yao na 
wala wasimfuate yoyote isipokuwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake, amesema Mwenyezi Mungu: [Hakika nyinyi mna 
kiigizo kizuri kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu kwa anaye 
mtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na akamkum- 
buka Mwenyezi Mungu sanaj], [Suratul Ahzaab: 21], na ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Sema:Ikiwa mnampenda Mwenyezi 
Mungu basi nifuateni mimi Mwenyezi Mungu atakupendeni], 
[Suratul Al-Imran: 31]. 





Inampasa kila Muislamu apime matendo ya huyu anaye dai 
kuwa ni Walii kwa kutumia yale yaliokuja katika Kitabu na Sun- 
nahh, ikiwa yataafikiana na Kitabu na Sunnahh hakika huyo huta- 
rajiwa kuwa ni Walii katika mawalii wa Mwenyezi Mungu, na iki- 
wa itakwenda kinyume na Kitabu na Sunnah, basi huyo si katika 
Mawalii wa Mwenyezi Mungu, na hakika Mwenyezi Mungu am- 
etaja katika Kitabu chake mizani ya usawa na uadilifu katika kum- 
jua Walii wa Mwenyezi Mungu; pale alipo sema: (Jueni kuwa 
vipenzivya Mwenyezi Mungu hawata kuwa na khofu wala 
hawatahuzunika. Hao ni ambao wameamini na wakawa wa- 
namcha Mwenyezi Mungu), [Suratu Yunus: 62-63], yule atakaye 
kuwa ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu basi huyo ni Walii 
wake, na yule ambaye hata kuwa na sifa hiyo basi huyo sio Walii 
katika Mawalii wa Mwenyezi Mungu, na yule ambaye atakuwa na 
baadhi ya Imani na uchaMungu atakuwa na kitu katika uwalii wa 
Mwenyezi Mungu, pamoja na hivyo hakika sisi hatuwezi kumhu- 
kumia mtu maalumu kwa kitu chochote, lakini sisi tunasema: kwa 
ujumla Kila aliye Muumini mwenye kumcha Mwenyezi Mungu 
anakuwa ni Walii katika Mawalii wa Mwenyezi Mungu. 


Na ajue kuwa hakika Mwenyezi Mungu anaweza kumpa mtu 
mtihani kwa kitu kama hiki anaweza kufungamana mtu na maka- 
buri akawa anamuomba yule mwenye lile kaburi, au akachukua 
mchanga wa kaburi lake akawa anataka baraka kwa mchanga huo, 
akawa anafanikiwa katika yale anayo yataka ikawa hiyo ni fitina 
ya Mwenyezi Mungu kwa mtu huyu; lakini sisi tunajua kuwa hili 
kaburi haliwezi kujibu dua ya mwenye kuomba na kuwa mchanga 
huu hauwezi kuwa ni sababu ya kuondosha madhara wala kule- 
ta manufaa; tumelijua hilo kwenye maneno ya Mwenyezi Mun- 





gu alipo sema: [Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanao 
waomba badala ya Mwenyezi Mungu, ambao hawata waitikia 
mpaka siku ya Kiama, na wala hawatambui maombi yao. Na 
watu watakapo kusanywa watakuwa maadui zao, na watai- 
kataa Ibada yao] [Suratul Ahgaf: 5-6], na amesema tena Mwe- 
nyezi Mungu: [Na wale wanao waomba wasiokuwa Mwenyezi 
Mungu hawaumbi kitu, bali wao wameumbwa. ni wafu si hai, 
na wala hawajui watafufuliwa lini], [Suratul Nahl: 20-21]. 


Na Aya kwa maana hii zipo nyingi zinaonesha kuwa kila mwe- 
nye kuombwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu hawezi kuJibu dua 
wala hanufaiki mwenye kuomba, lakini kinaweza kupatikana kile 
kiombwacho wakati wa kuomba asiye kuwa Mwenyezi Mungu ili 
iwe ni mtihani kwake. 


“Tunasema: Hakika kimepatikana hiki kitu wakati wa kuomba 
lakini sio kwa kuomba, na tofauti kati ya kupata kitu kwa kitu na 
kupata kitu wakati wa kitu, hakika sisi tunajua kujua kwa yakini 
kuwa kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu sio sababu ya kuleta 
manufaa au kuondoa madhara, kwa Aya nyingi ambazo Mwenyezi 
Mungu amezitaja katika Kitabu chake, lakini kinaweza kutokea 
kitu wakati wa kuomba dua hiyo ili iwe ni fitna na mtihani, Mwe- 
nyezi Mungu anaweza kumjaribu mwanadamu kwa sababu ya 
maasi ili amjue yule ambaye ni mwenye kumuabudu Yeye, na yule 
ambaye huabudu matamanio yake, hivi hukuona kwa wale watu 
wa juma mosi miongoni mwa Mayahud wakati ambao Mwenyezi 
Mungu aliwaharamishia kuvua samaki siku ya juma mosi, akawa- 
jaribu Mwenyezi Mungu wakawa samaki wanakuja siku ya Juma 





mosi kwa wingi wa ajabu, na siku isio ya juma mosi wakawa wana 
jificha, ikachukua muda mrefu hali hiyo, wakasema: ina kuwa vipi 
tunajiharamishia nafsi zetu hawa samaki, kisha wakafikiria waka- 
kadiria wakaangalia wakasema: tuiweke mitego yetu siku ya Iju- 
maa, samaki wakinasa tunakuja kuwachukua siku ya juma pili, 
wakakifanya kitendo hiki ambacho ni mbinu za kuhalalisha alicho 
kiharamisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawageuza ni 
manyani wenye kupata hasara, amesema Mwenyezi Mungu mtu- 
kufu: (Na waulize khabari za mji uliokuwa kando ya bahari, 
wakivunja sabato(Juma mosi ya mapumzika). Samaki waliku- 
wa wakiwajia juu juu siku ya mapumziko yao, na siku zisizo 
kuwa za mapumziko hawakuwa wakiwajia. Kwa namna hiyo 
tuliwajaribu kwa sababu walikuwa wakifanya upotovu], [Su- 
ratul Aarafu: 163], na amesema Mwenyezi Mungu: [Na hakika 
mlikwisha yajua ya wale miongoni mwenu walio ivunja saba- 
to, (Siku ya mapumziko, juma mosi) na tukawaambia: Kuweni 
manyani wadhalilifu. Kwa hivyo tukayafanya hayo kuwa onyo 
kwa wale walio kuwa katika zama zao na walio kuja baada 
yao, na mawaidha kwa wanao mcha Mwenyezi Mungu], [Su- 
ratul Baqra: 65-66]. 


Anagalia ni namna gani alivyo wafanyia wepesi hao samaki 
katika siku zile ambazo walikatazwa kuwavua, lakini wao ha- 
wakusubiri wakafanya hila hii katika vitu alioviharamisha Mwe- 
nyezi Mungu. 


Kisha angali yale yalio watokea Maswahaba wa Mtumerehma 
na amani ziwe juu yake wakati ambao Mwenyezi Mungu aliwapa 





mtihani hali ya kuwa wao wamehirimia Hijja kwa kuwinda vitu 
ambavyo vimeharamishwa kwa mwenye kuhirimia wakawa wan- 
yama wanakuja karibu yao kiasi kwamba wanaweza kuwashika 
kwa mikono yao, lakini wao hawakuthubutu kushika chochote 
katika hivyo, anasema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio muamini 
Mwenyezi Mungu! Atakujaribuni kidogo kwa wanyama wa 
kuwinda inayo wafikia mikono yenu, ili Mwenyezi Mungu am- 
jue nani anaye mkhofu kwa ghaibu. Basi atakaye ruka mipaka 
baada ya hayo atapata adhabu kali], [Suratul Maida: 94], vili- 
kuwa viwindwa vipo sehemu ambazo wanaweza kuwashika kwa 
mikono yao na walikuwa wanaweza kuwapata ndege kwa kutumia 
mikuki kwa urahisi kabisa, lakini wao walimuogopa Mwenyezi 
Mungu, hakuna aliye tanguliza mkono wake kumshika mnyama 
yoyote. 


Hivi ndivyo inavyo takiwa kwa mtu pindi atakapo rahisishiwa 
njia za kufanya mambo ya haramu amuogope Mwenyezi Mungu, 
na asije akafanya mambo hayo ya haramu aliokatazwa nayo, na 
ajue kuwa kufanyiwa wepesi sababu katika kuyafanya hayo ya ha- 
ramu ni katika mlango wa mitihani basi naasubiri hakika mwisho 
mwema ni kwa wale wenye kusubiri. 


Xk kk 





Swali la 80: TutawaJibu vipi wenye kuabudu maka- 
buri ambao hutolea Ushahidi kuwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake amezikwa msikitini na watu wanas- 
wali pale katika ule msikiti huko sio kuabudu kaburi? 


Jibu: Majibu ya swali hili yapo katika vigawanyo vifuatanyo: 


1-Hakika Msikiti haukujengwa katika kaburi, bali ulijengwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake akiwa hai. 


2-Hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake hakuzikwa ka- 
tika Msikiti mpaka isemwe huku ni kuwazika watu wema Msiki- 
tini, bali alizikwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika 
nyumba yake. 


3-Hakika kuiingiza nyumba za Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ikiwemo ya Aisha Mwenyezi Mungu awe radhi naye 
kuwa ni katika Msikiti sio kwa kukubaliana Maswahaba Mwe- 
nyezi Mungu awe radhi nao, bali ni baada ya kuwa wengi katika 
wao wamekufa, na hilo lilikuwa tisini na nne Hijiria kwa kukadiria, 
hilo sio katika mas'ala ambayo waliyajuzisha Maswahaba; bali 
baadhi yao walilikataa hilo, na katika walio kataa ni Said bin Mu- 
sayyibu Mwenyezi Mungu amrehemu. 





4-Hakika kaburi lenyewe halipo Msikitini hata baada ya kuin- 
gizwa, kwa sababu lipo katika chumba chenye kujitegemea pem- 
beni ya Msikiti, sio kwamba Msikiti umejengwa katika kaburi; 
kwa sababu hio ilifanywa sehemu hii ni yenye kuhifadhiwa na im- 
ezungushwa kuta tatu, na ukawekwa ukuta katika pembe yake ku- 
zuiya muelekeo wa kibla, kwa maana kwamba ukuta umejengwa 
kwa pembe tatu ili mtu asiweze kulielekea wakati wa kuswali kwa 
sababu lipo mbali na muelekeo wa kibla, kwa hivyo hoja ya wenye 
kuabudu makaburi imebatilika. 


uu 


Swali la 81: Ni ipi hukumu ya kujengea makaburi? 


Jibu: Kujengea makaburi ni haramu, hakika amekataza Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kwa sababu katika hilo kuna ku- 
watukuza wenye makaburi hayo [Ameipokea Muslimu /970/], 
kwamba kuyajengea ni njia ya kumpelekea mtu katika kuyaabudu 
na kuto kuya jengea ni kuzuiya kuyaabudu na kuya fanya ni mi- 
ungu pamoja na Mwenyezi Mungu, kama ilivyo katika majengo 
mengi yaliyo jengwe kwenye makaburi, wamekuwa watu wakim- 
shirikisha Mwenyezi Mungu na watu walioko kwenye makaburi 
hayo, wanawaomba walioko kwenye hayo makaburi pamoja na 
Mwenyezi Mungu, na kuwaomba walioko makaburini kutaka 





wakuondoshee matatizo ulio kuwa nayo ni shirki kubwa na ni ku- 
ritadi kutoka katika Uislamu. 


X k k k 


Swali la 82: Ni ipi hukumu ya kuzika maiti msikitini? 


Jibu: Kuzika Msikitini amekataza Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuifanya Misikiti kuwa makaburi, na amelaani 
mwenye kufanya hivyo naye wakati huo akiwa katika dakika 
zake za mwisho, na ameutahadharisha Ummah wake na akasema 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa hilo ni katika vi- 
tendo vya Kiyahudi na Kinaswara [Ameipokea Bukhari / 1330/], 
kwa sababu hiyo ni njia ya kumpeleka mtu katika kumshirikisha 
Mwenyezi Mungu, kwa sababu kujenga Msikiti katika kaburi na 
kuwazika watu katika hiyo Misikiti ni njia ya kumpeleka mtu kati- 
ka kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu wanaamini 
kuwa watu hawa waliozikwa katika Misikiti wananufaisha na wa- 
nadhuru, au wana kitu maalumu tofauti na watu wengine ambacho 
anaweza kukitumia kitu hicho kwenye kujikurubisha kwa asiye 
kuwa Mwenyezi Mungu, msingi wa Tauhid na Akida iliyo sahihi 
ni kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Na hakika Misikiti ni 
ya Mwenyezi Mungu, basi msiabudu yeyote pamoja Mwenyezi 
Mungu), [Suratul Jinn: 18], inapasa kuwa Misikiti ni kwa ajili 





ya Mwenyezi Mungu tu imeepukika na shiriki, huabudiwa ndani 
yake Mwenyezi Mungu peke yake asiye na msirika, hiki ndicho 
kilicho cha lazima kwa Muislamu. 


X k k k 


Swali la 83: Ni ipi hukumu ya kusafiri kwa ajili ya ku- 
zuru kaburi la Mtume rehma na amani ziwe juu yake? 


Jibu: Kufunga safari kwa sababu ya kuzuru kaburi la yeyote 
haifai kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake anas- 
ema: ((Haifungwi safari isipokuwa katika misikiti mitatu, 
msikiti mtukufu wa Makka, na msikiti wangu huu, na msikiti 
wa Agswa)), [Ameipokea Bukhar /1189/, na Muslimu /1397/]. 


Na makusudio ya hili ni kuwa haifungwi safari ya kwenda seh- 
emu yeyote katika ardhi kwa sababu ya kufanya ibada isipokuwa 
katika sehemu hizo tatu; kwa sababu ndio sehemu maalumu amba- 
zo hufungiwa safari ya kiibada, na zisiokuwa hizo katika sehemu 
hazifungiwi safari. 





Ikwa ni hivyo basi kaburi la Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ,halifungiwi safari bali safari inafungwa kwenda katika 
msikiti wake, atakapo fipa hapo ni Sunnahh kwa wanaume kuli- 
zuru kaburi la Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ama wan- 
awake sio Sunna kwao kulizuru kaburi la Mtumerehma na amani 
ziwe juu yake . 


Kuu 


Swali la 84: Ni ipi hukumu ya kutaka Baraka kwenye 
makaburi na kuyazunguuka kwa makusudio ya kukid- 
hiwa haja au kujikurubisha na ni ipi hukumu ya kuapa 
kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Kutaka baraka katika makaburi ni haramu na ni aina ka- 
tika aina za shiriki, kwa sababu ni kuthibitisha kuwa kuna athari 
inapatikana na Mwenyezi Mungu hakushusha katika hilo ushahidi, 
na haikuwa ni katika ada ya wema walio tangulia Mwenyezi Mun- 
gu awarehemu kutaka Baraka kwenye mfano wa vitu kama hivyo, 
inakuwa kwa upande huo ni bidaa pia, na atakapo itakidi mwenye 
kutaka Baraka kuwa mwenye kaburi lile ana athari au anaweza 





kuondoa madhara au kuleta manufaa itakuwa hiyo ni shirki kubwa 
atakapo muomba amletee manufaa au amuondoshee madhara. 


Na vile vile inakuwa ni katika shiriki kubwa atakapo muabudu 
mwenye kaburi kwa kurukuu na kusujudu au kwa kuchinja; ku- 
jikurubisha kwake na kumtukuza, amesema Mwenyezi Mungu: 
[Na anaye muomba pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine 
na hana ushahidi wa hili; Bila shaka hisabu yake iko kwa 
Mola wake Mlezi.Kwa hakika makafiri hawafanikiwi], [Sura- 
tul Muuminun: 117), na amesema tena Allha: (Mwenye kutaraji 
kukutana na Mola wake Mlezi basi naatende vitendo vyema, 
wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake Mlezi], 
[Suratul Kahfi: 110], mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu 
siriki kubwa ni kafiri na atakaa motoni milele, na pepo kwake ni 
haramu; kwa maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema: [Kwani 
anaye mshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mun- 
gu atamharamisia pepo na mahala pake ni Motoni. Na walio 
dhulumu hawatakuwa na wa kuwanusuru], [Suratul Maida: 
YA. 


Ama kuapa kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu, ikiwa mwe- 
nye kuapa anaitakidi kuwa chenye kuapiwa kina daraja kama alilo 
nalo Mwenyezi Mungu basi atakuwa ni mshirikina mwenye kush- 
irikisha kwa shirki kubwa, na ikiwa haitakidi hivyo lakini iliingia 
katika moyo wake kukitukuza kile alicho kiapia, na haikumpele- 
kea kukiapia pasina kuitakidi kuwa kina daraja kama alilo nalo 
Mwenyezi Mungu basi huyo ni mwenye kushirikisha shiriki ndo- 
g0, kwa maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, alipo 





sema: ((Mwenye kuapa kwa asiyo kuwa Mwenyezi Mungu 
hakika amekufuru au ameshirikisha)) |Umetangulia upokezi 
wakej. 


Ni lazima kuwakemea kwa nguvu wale wenye kuomba Bara- 
ka katika makaburi au kuyaomba makaburi, au wenye kuapa kwa 
asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na kumbainishia kuwa hawezi ku- 
muokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu huyo anaye muomba,na 
maneno yao wanasema: ((hiki kitu tumechukua kwao)) hakika 
Ushahidi hii ni Ushahidi ya washirikina ambao waliwakadhibisha 
Mitume, na wakasema: [Hakika sisi tuliwakuta baba zetu wa- 
nashika dini makhususi na sisi tunafuuta nyayo zao] [Suratul 
Zuhurf: 23], akasema kuwaambia Mtume wa Mwenyezi Mungu: 
[Hata nikikuleteeni yenye uwongofu bora kuliko mlio wakuta 
nayo baba zenu? Wakasema: Sisi tunayakataa tu hayo mliyo 
tumwa], [Suratul Zuhurf: 24], akasema Mwenyezi Mungu: [Basi 
tukawalipiza Angalia ulikuwaje mwisho wa walio kadhibisha], 
[Suratul Zuhurf: 25]. Wala si halali kwa yeyote kutoa Ushahidi 
kwenye baatili yake kuwa aliwakuta baba zake wakifanya, au kwa 
kuwa ni ada ya kwao na mfano wa hayo, na kama atatolea ushahidi 
kwa hilo basi ushahidi wake ni batili mbele ya Mwenyezi Mungu 
haita mnufaisha wala kumsaidia na kitu chochote, ikiwa ni hivyo 
basi ni juu ya wale walio jaribiwa na vitu kama hivyo watubiye 
kwa Mwenyezi Mungu, na wafuate haki popote watakapo kuwa, 
na kwa hali yoyote, na sehemu yoyote, na wala isiwazuiye kuku- 
bali haki ada za watu wake, au lawama za watu wake wasio na 





elimu, kwa hakika Muummini wa kweli ni yule ambaye haogopi 
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lawama ya mwenye kulaumu, na 
wala hazuiwi na dini ya Mwenyezi Mungu kwa kizuizi cha aina 
yoyote. 


Mwenyezi Mungu atupe Taufig katika yale yote ambayo 
anayaridhia, na atukinge na yale yote ambayo yana makasiriko na 
adhabu zake. 


Kuu 


Swali la 85: Ni ipi hukumu ya kuvaa nguo ambayo 
ina picha ya Mnyama au Mwanadamu? 


Jibu: Haifai kwa Mwanadamu kuvaa nguo ambayo ina picha 
ya Mnyama au Mwanadamu, na pia haifai kuvaa kilemba au kitu 
chochote kinacho fanana na hivyo chenye picha ya Myama au 
Mwanadamu; na hilo ni kwa sababu imethibiti kutoka kwa Mtume 





rehma na amani ziwe juu yake amesema: ((Hakika Malaika 
hawaingii katika nyumba ambayo ina picha)) [Ameipokea 
Bukhari /2105/na Muslimu /2104/]. 


Kwa ajili hiyo sioni haja kwa yoyote kuhifadhi mapicha kwa 
ajili ya ukumbusho kama wanavyo sema, na kwa yule ambaye 
anazo picha za ukumbusho kitu kilicho wajibu kwake ni aziharibu, 
ni sawa sawa ameziweka katika ukuta au ameziweka katika Albam 
au sehemu nyingine zisizo kuwa hizo; kwa sababu kubaki nazo 
kutapelekea kuzuiliwa Malaika kuingika katika nyumba zao, na 
hadithi hii ambayo nimeitaja hakika imethibiti kutoka kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi 
zaidi. 


X k k k 


Swali la 86: Ni ipi hukumu ya kutundika picha katika 
ukuta? 


Jibu: Kutundika picha katika ukuta ni haramu, hata kama ita- 
kuwa kinacho onekana ni baadhi ya mwili au kichwa tu, na kusu- 
dio la kuitukuza lipo wazi na asili ya shirki ni ghuluu hii, kama 





ilivyo kuja kutoka kwa Ibnu Abass Mwenyezi Mungu awe radhi 
naye amesema katika masanamu ya watu wa Nuhu ambayo wali- 
kuwa wakiyaabudu, hakika masanamu hayo yalikuwa ni majina ya 
watu wema walizipiga picha sura zao ili watu wawakumbuke, ki- 
sha zama zilivyo zidi kwenda wakawaabudu. [Ameipokea Bukhar 
/4920/1. 


Xok k k 


Swali la 87: Ni ipi kuhumu ya kupiga picha kwa kutu- 
mia kamera za haraka? 


Jibu: Kuchukua picha kwa kamera za haraka ambazo hazihi- 
taji kazi nyingi hilo halina ubaya; kwa sababu hilo haliingii katika 
picha, lakini kunabaki na swali la kujiuliza: Ni nini lengo la ku- 
piga picha hizi? Ikwa lengo la kupigaa ni kuihifadhi tu kwa ajili 
ya ukumbusho itakuwa kupiga kwake ni haramu, na hilo ni kwa 
sababu vitu vinavyo pelekea katika jambo flani vina hukumu zake 
na makusudio yake, na kuhifadhi picha kwa ajili ya ukumbusho 
ni haramu; kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
ametupa khabari kuwa Malaika hawaingii katika nyumba ambayo 





ina picha |Umetangulia upokezi wake] na hili linaonesha uharamu 
wa kuhifadhi picha katika majumba, ama kutundika picha katika 
ukuta hakika hilo ni haramu na halifai, na Malaika haingii katika 
nyumba yenye picha. 


UU 


Swali la 88: Ni vipi tutawajibu watu wa bidaa wanao 
toa Ushahidi katika bidaa zao kwa Hadithi: ((Mwenye 
kuanzisha katika Uislamu Sunna nzuri...)) (Ameipokea 
Muslimu /1017/]. 


Jibu: Tunawajibu hao kwa kusema, Hakika ambaye amesema: 
((Mwenye kuanzisha katika Uislamu Sunna nzuri atakuwa na 
malipo yake na malipo ya mwenye kufanya Sunna hiyo)). Na 
ndiye aliyesema: ((Shikamaneni na Sunna zangu na Sunna za 
Makhalifa wangu waongofu baada yangu, na jiepusheni na 
mambo yenye kuzuka, kwani hakika kila chenye kuzuka ni 
bidaa na kila bidaa ni upotevu, na kila upotevu ni motoni)) 
[Umetangulia upokezi wake]. 





Sababu ya Hadithi hii ni kuwa, Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake: alikuwa akiwahimiza watu kutoa sadaka kwa watu am- 
bao walikuja kwake wakiwa na shida ya chakula Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake akawaita Maswahaba wake katika kuwachan- 
gia watu hawa, akaja mtu mmoja na kibubu kilicho jaa dhahabu 
akakiweka mbele ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake akas- 
ema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kuanzisha 
katika Uislamu Sunna nzuri atakuwa na malipo yake na mali- 
po ya mwenye kufanya Sunnahh hiyo mpaka siku ya Kiama)). 


Tutakapo kuwa tumejua sababu ya Hadithi hii na tukaiweka 
katika maana ambayo imeelekezwa, itatubainikia kuwa makusu- 
dio ya Sunna ni Sunna katika kulifanyia kazi jambo flani, na sio 
Sunna ya kuweka jambo katika sharia ambalo halikuwekwa na 
sharia; kwa sababu kuweka jambo kuwa ni sharia haiwi isipokuwa 
kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake rehma na amani ziwe juu 
yake, na maana ya Hadithi mwenye kuanzisha Sunna ina maana: 
Ameanza kuifanyia kazi hiyo ya Sunna na watu wakamfuata ka- 
tika kuitekeleza atakuwa na malipo yake ya kufanya na malipo ya 
mwenye kuifanyia kazi Sunna hiyo, hii ndio maana ya Hadithi, au 
huchukuliwa makusudio yake kwa ((Mwenye kuanzisha Sunnahh 
nzuri)) Mwenye kufanya njia ambayo itamfikisha katika ibada 
na watu wakamuiga katika njia hiyo, kama vile kutunga vitabu, 
kujenga Madrasa na yanayo fanana na hayo katika mambo am- 
bayo yanakuwa ni njia katika kumfikisha mtu katika jambo lenye 
kutakiwa kisheria, atakapo lianzisha mtu jambo hili linalo pelekea 
katika jambo linalo takiwa Kisheria atakuwa ni mwenye kuingia 
katika Hadithi hii. 





Na lau kama ingekuwa maana ya Hadithi kuwa anaweza mtu 
kuweka jambo katika sharia lile analo litaka, ingekuwa dini ya Ki- 
islamu haikukamilika wakati wa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake na ingekuwa kila zama kuna sharia zake na njia zake, pindi 
atakapo dhani hivyo mwenye kufanya hiyo bidaa kwamba ni nzuri 
basi dhana yake itakuwa na makosa; kwa sababu dhana yake hiyo 
inapingana na maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
alipo sema: ((Kila bidaa ni upotevu)). 


X ok k k 


Swali la 89: Ni ipi hukumu ya kusherehekea Maulidi 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake? 


Jibu: Kwanza: Usiku wa kuzaliwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake, sio kwamba unajulikana kwa ushahidi wa kukata 
ambazo hauna mashaka,vbali baadhi ya wanawa vyuoni wa zama 
hizi wamehakikisha siku hiyo ilikuwa ni usiku wa tarehe tisa kati- 
ka mwezi wa Rabii L-Awali, na sio usiku wa tarehe kumi na mbili 
Ikiwa ni hivyo basi kuifanya siku ya kusherekea ni tarehe kumi na 
mbili Hakuna asili kwa upande wa Kitarekhe (historiya). 





La pili: Kwa upande wa Kisheria kusherekea maulidi ya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake hakuna ushahidi pia, kwa 
sababu ingekuwa ni katika sharia ya Mwenyezi Mungu angeili- 
fanya Mtume rehma na amani ziwe juu yake , au engeliufikishia 
Ummah wake,na kama engelifanya au kuufikisha kwa Ummah 
wake basi ingelazimika jambo hilo kuhifadhiwa ,kwa sababu 
Mwenyezi Mungu anasema: [Hakika Sisi ndio tulio teremsha 
ukumbusho huu, na hakika Sisi ndio tutakao ulindaļ, [Su- 
ratul Hijir: 9], kwa sababu, pindi itakapo kuwa si katika dini ya 
Mwenyezi Mungu,basi haifai kwetu kumuabudu nayo Mwenyezi 
Mungu na kujikurubisha kwake kwa jambo hilo, ikiwa Mwenyezi 
Mungu ameweka katika kumfikia Yeye kuna njia maalumu nayo 
ni ile aliokuja nayo Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ikiwa 
ni hivyo ni vipi sisi tutaweza kuleta njia kutoka kwetu itakayo 
tufikisha kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa sisi ni waja tu? Hii 
ni kwa upande wa haki za Mwenyezi Mungu tuweke sharia katika 
dini yake kitu ambacho hakikutoka kwake, kama ilivyo kufanya 
hivyo pia kunakusanya kukadhibisha maneno ya Mwenyezi Mun- 
gu alipo sema: [Leo nimekukamilishieni dini yenu na nimeku- 
timizieni neema zangu), [Suratul Maida: 3]. 


“Tunasema: Kusherekea huku ikiwa ni katika ukamilifu wa 
dini, basi hapana budi kuwa ulikuwepo kabla ya kufa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, na iwapo kutakuwa si katika uka- 
milifu wa dini basi haiwezekani uwe katika dini kwa sababu Mwe- 
nyezi Mungu anasema: | Leo nimekukamilishieni dini yenu]. Na 
mwenye kudai kuwa ni katika ukamilifu wa dini basi huyo ataku- 
wa amezua kitu baada ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
kwa sababu maneno yake yanakadhibisha Aya hii tukufu, na haku- 





na shaka kuwa wale wanao sherekea Maulid ya Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, hakika wakakusudia kwa hilo kumtukuza 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na kudhihirisha mapenzi 
yao kwake, na zote hizo ni katika Ibada, kwa sababu kumpenda 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ni Ibada, bali haiwi Imani 
ya Mtu ni kamili mpaka awe Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake anapendeza zaidi kuliko nafsi yake na watoto wake na wa- 
zazi wake na watu wote kwa ujumla, na kumtukuza Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake pia ni katika Ibada, pia kuonesha upole 
kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni katika Ibada kwa 
sababu katika hilo kuna kuipenda ndani yake sheria yake. 


Kwa ajili hiyo: Kusherekea Maulid ya Mtumerehma na amani 
ziwe juu yake kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu 
na kumtukuza Mtume wake ni Ibada, na pindi itakapo kuwa ni 
Ibada basi haifai milele kuzuliwa katika dini ya Mwenyezi Mungu 
kitu ambacho hakipo katika dini yake, kusherekea Maulidi ni bi- 
daa na ni haramu, kisha hakika sisi tunasikia katika sherehe hizo 
kunapatikana maaovu makubwa sana ambayo sheria wala akili 
haiyakubali, na wao wanaghani kwa Kaswida ambazo kuna ku- 
petuka mipaka ndani yake kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, mpaka wamemfanya Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
ni mkubwa kuliko Mwenyezi Mungu katika kaswida hizo. 


Na jingine hakika sisi tunasikia kwa baadhi ya wenye kusher- 
ekea Maulidi Anapo soma msomaji kisa cha Maulid mpaka anapo 
fikia katika maneno yake: ((Amezaliwa Mtume)) husimama wote 





kwa pamoja wakisema: Roho ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, imehudhuria tunasimama kuitukuza huu ni ujinga, kisha 
hakika si katika adabu wasimame kwa sababu Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake alikuwa akichukia kusimamiwa, na Maswa- 
haba zake ambao ndio watu wenye kumpenda zaid Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake kuliko sisi na ndio wenye kumtukuza 
zaidi walikuwa hawamsimamii; kwa kile kilicho pokelewa kuwa 
alikuwa akichukia hilo [Ameipokea Tirmidh /2754) wakati huo 
Mtume alikuwa hai je kwa sasa vipi na hali ya kuwa Alisha fari- 
ki? Bidaa hii ilipatikana baada ya kupita Karne tatu zilizo bora, 
na yakapatikana mambo mengine ya uovu yanayo ambatana na 
hiyo Maulid ambayo yanaharibu asili ya dini, achilia mbali yale 
yanayo tokea katika kuchanganyikana Wanaume na Wanawake, 
na mambo mengine katika mambo maovu. 


UU 


Swali la 90: Ni ipi hukumu ya kusherehekea ile wa- 
nayo ita Sikukuu ya Mama? 


Jibu: Hakika kila Sikukuu ambayo inakwenda kinyume na Si- 
kukuu za Kisheria zote hizo ni Sikukuu za uzushi zilizo zuliwa, 
na wala hazikuwa zikijulikana wakati wa Wema walio tangulia 





Mwenyezi Mungu awarehemu, na huenda zikawa zimeanzishwa 
na wasio kuwa Waislamu, zinakuwa ni bidaa lakini pia ni kujifa- 
nanisha na maadui wa Mwenyezi Mungu, na Sikukuu za Kisheria 
zinajulikana kwa Waislamu wote; nazo ni Idd Al-Fitir, Idd Al- 
Adhuha, na Idd ya kila wiki nayo ni siku ya Ijumaa, hakuna katika 
Uislamu Sikukuu zisizo kuwa hizo tatu, na kila Sikukuu zilizo zu- 
liwa zisizo kuwa hizo hakika hizo ni zenye kurudishwa kwa aliye 
zizua na zinakuwa ni batili katika sharia ya Kiislamu, amesema 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kuzua katika 
jambo letu hili kitu ambacho hakipo basi kitu hicho ni chenye 
kurudishwa)) [Ameipokea Bukhar /2697/ na Muslimu /1718/] 
maana yake kinarudishwa kwake si chenye kukubaliwa mbele ya 
Mwenyezi Mungu, na katika mapokezi mengine: ((Mwenye ku- 
fanya jambo halipo katika dini yetu basi jambo hilo ni lenye 
kurudishwa)), [Ameipokea Muslimu /1718/]. 


Na litakapo kuwa lipo wazi hilo hakika haifai katika Siku- 
kuu ambayo imetajwa na mwenye kuuliza inayoitwa (Sikukuu ya 
Mama) haifai kudhihirisha kitu katika vitu vinavyo dhihirishwa 
katika Sikukuu za Kisheria; kama vile kudhihirisha furaha,na ku- 
peana zawadi na vitu vingine vinavyo fanana na hivyo, kilicho 
cha lazima kwa Muislam ni kujifaharisha kwa dini yake na kisha 
atosheke kwa kile alicho pewa na Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake rehma na amani ziwe juu yake katika dini hii Tukufu am- 
bayo ameiridha Mwenyezi Mungu kwa waja wake asizidishwa 
kitu humo wala asipunguze. 





Na kitu kingine ambacho anatakiwa Muislamu kuwa nacho 
pia asiwe mfuataji tu anafuata kila mlio, bali inatakiwa atengene- 
ze utu wake kwa mujibu wa sheria za Mwenyezi Mungu mpaka 
awe ni mwenye kufuatwa si mwenye kufuata, na mpaka awe ni 
kiigizo chema na sio mwenye kuharibu jamii; kwa sababu sheria 
ya Mwenyezi Mungu imekamilika katika Nyanja zote kama alivyo 
sema Mwenyezi Mungu: [Leo nimekukamilishieni dini yenu na 
nimekutimizieni neema zangu na nimekupendeleeni Uislamu 
uwe ndiyo dini yenu], [Suratul Maida: 3]. 


Mama ana haki zaidi kuliko kufanyiwa sherehe siku moja kwa 
mwaka, bali Mama ana haki kwa watoto wake wamchunge na 
wamsaidie kwa kila usaidizi unao takiwa, na wamtii katika yale 
ambayo sio ya kumuasi Mwenyezi Mungu katika kila wakati na 
kila sehemu. 


Xok k k 


Swali la 91: Ni ipi hukumu ya kusherehekea Sikukuu 
ya kuzaliwa watoto au Sikukuu ya kuowana? 





Jibu: Hakuna katika Uislamu Sikukuu isipokuwa siku ya Iju- 
maa Idd ya kila wiki, na Sikukuu ya siku ya kwanza katika mwezi 
wa Shawali Idd Al-Fitr, na siku ya kumi katika mwezi wa Dhul- 
Hijja Idd Al-Adh'ha, na inaweza kuitwa siku ya Arafa ni Idd kwa 
watu walio katika viwanja hivyo na siku tatu baada ya Idd Al- 
Adh'ha nazo ni Sikukuu zikiifuata Idd Al- Adh'ha. 


Ama Sikukuu za kuzaliwa mtu au watoto, au siku walio oana 
na mfano wa hayo zote hizo hazipo katika Sheria nazo ni katika 
uzushi, zipo karibu sana na uzushi kuliko uhalali wake. 


Kuu 


Swali la 92: Mtu ameishi katika nyumba akapatwa na 
maradhi na yakamzidia matatizo mpaka ikapelekea yeye 
na familia yake kusema kuwa nyumba hii ina mkosi kwa 
sababu ya matatizo yaliyo wapata je inafaa kuihama 
hiyo nyumba kwa sababu hiyo? 





Jibu: Huenda ikawa katika baadhi ya majumba, au baadhi ya 
vipandwa, au baadhi ya wanawake wakawa na mikosi anayo ijalia 
Mwenyezi Mungu kwa hekma zake, na kinaambatana hicho kitu 
na; ima madhara, au kukosa manufaa fulani au mfano wa hayo, 
kwa hiyo inapo tokea hivyo hakuna ubaya kuiuza nyumba hiyo 
na kuhama kwenda katika nyumba nyingine huenda Mwenyezi 
Mungu akajaalia kheri katika hiyo nyingine atakayo hamia, hakika 
imepokewa kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
amesema: ((Mikosi ipo katika sehemu tatu:Nyumba, Mwa- 
namke, na Farasi)), [Ameipokea Bukhar /2857/ na Muslimu 
/2225], baadhi ya vipandwa vinakuwa na mikosi, na baadhi ya 
Wanawake wanakuwa na mikosi, na baadhi ya Majumba yanaku- 
wa na mikosi, atakapo ona Mwanadamu hilo ajue kwamba hiyo 
ni katika makadirio ya Mwenyezi Mungu na kwamba Mwenyezi 
Mungu kwa hekima zake amekadiria hivyo; Basi ahame aende 
sehemu nyingine, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. 


aa k k 


Swali la 93: Ni ipi hukumu ya Tawasuli? 


Jibu: Hili ni swali muhimu sana, ninapenda kurefusha kidogo 
majibu yake na ninasema: 





Tawasuli: Ni mtu kufanya njia itakayo mfikisha katika maku- 
sudio yake, asili yake ni kutafuta kufikia katika lengo linalo ku- 
sudiwa. 


Tawasuli imegawanyika katika vigawanyo viwili: 


Cha kwanza: Tawasuli iliyo sahihi nayo ni: kufanya Tawasuli 
kwa njia zilizo sahihi zenye kufikisha katika kinacho tafutwa nayo 
ipo katika aina tofauti tofauti tutaje baadhi yake: 


Aina ya kwanza: Kufanya Tawasuli kwa majina ya Mwenyezi 
Mungu na hiyo ipo katika namna mbili: 


1-Iwe hiyo Tawasuli ni katika njia ya kiujumla sio kwa jina 
maalumu na mfano wake kama ilivyo kuja katika Hadithi ya 
Abdullah Ibnu Masuod Mwenyezi Mungu awe radhi naye kati- 
ka dua yake amesema: ((Ewe Mola hakika mimi ni mja wako, 
mtoto wa mja wako mtoto wa kijakazi wako, uso wangu upo 
katika mikono Yako, pitisha kwangu hukumu yako, nifanyie 
uadilifu Wako, ninakuomba Ewe Mwenyezi Mungu kwa jina 
ambalo ni lako umeita kwa jina hilo nafsi Yako, au umeliter- 
emsha katika Kitabu chako, au umemfundisha yeyote katika 
viumbe wako, au umelifanya ni maalumu kwako katika elimu 
ya shaibu ulokuwa nayo...)). [Umetangulia upokezi wake], hapa 
amefanya Tawasuli kwa majina ya Mwenyezi Mungu kwa ujum- 
la pale alipo sema: ((ninakuomba Ewe Mwenyezi Mungu kwa 





jina ambalo ni lako umeita kwa jina hilo nafsi Yako)). 


2-Iwe hiyo Tawasuli katika njia maalumu, nayo ni kufanya 
Mwanadamu Tawasuli kwa jina maalumu kwa haja maalumu in- 
ayo nasibiana na jina hilo, mfano kama ilivyo kuja katika Hadithi 
ya Abubakari Mwenyezi Mungu awe radhi naye wakati alipo taka 
kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake: dua atakayo 
iomba katika swala yake akasema Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake: ((Sema Ewe Mola wangu hakika mimi nimeidhulu- 
mu nafsi yangu dhulma ambayo ni kubwa mno, na hakuna wa 
kunisamehe makosa yangu isipokuwa Wewe, nisamehe mimi 
msamaha utokao kwako, na unihurumie mimi hakika Wewe ni 
mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma)) [Ameipokea 
Bukhar /834/, na Muslimu /2705/]. 


Ametaka kusamehewa na kuhurumiwa, na amefanya Tawasuli 
kwa Mwenyezi Mungu kwa kutumia majina mawili katika majina 
ya Mwenyezi Mungu yenye kunasibiana na Maombi yake nayo ni 
((Al-Ghafuur na Al-Rahiim)). 


Aina hii ya Tawasuli inaingia katika maneno ya Mwenyezi 
Mungu alipo sema: [Na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri 
basi muombeni kwa majina hayo] [Suratul A’raaf: 180]; hakika 
maana ya dua hapa inakusanya dua ya kuomba na dua ya Ibada. 





Aina ya pili: Kufanya Tawasuli kwa Mwenyezi Mungu kwa 
sifa zake, nayo pia ni kama kufanya Tawasuli kwa majina yake 
imegawanyika katika sehemu mbili: 


1-Iwe hiyo Tawasuli ni yenye kuenea kama vile ukisema: 
((Ewe Mwenyezi Mungu nakuomba kwa majina yako mazuri na 
kwa sifa zako zilizo juu)) kisha unataja kile unacho taka. 


2-Iwe hiyo Tawasuli ni maalumu, kama vile kutawasali kwa 
Mwenyezi Mungu kwa sifa maalumu ambayo inaendana na matak- 
wa yako, mfano wa hilo ni kama ilivyo kuja katika Hadithi: ((Ewe 
Mola kwa kujua kwako mambo ya ghaibu, na kwa uwezo 
wako kwa viumbe, nibakishe kuwa hai muda wa kwamba un- 
ajua kuwa kwangu uhai ni bora kwangu, na unifishe muda wa 
kwamba unajua kufa kwangu ni bora kwangu)), [Ameipokea 
Nasaai /1305/), hapa amefanya Tawasuli kwa Mwenyezi Mungu 
kwa sifa (Al-Elimu na Al-Oudra) nazo ni sifa zinazo nasibiana na 
kinacho takiwa. 


Na katika hilo anaweza kutawasali kwa sifa ya kivitendo mfa- 
no: Ewe Mola Mteremshie Rehema Mohammad na watu wa Mo- 
hammad, kama ulivyo teremsha kwa Ibrahiim na watu wa Ibrahi. 


Aina ya tatu: Atawasal Mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu 
kwa kule kumuamini kwake Mwenyezi Mungu na Mtume wake 
rehma na amani ziwe juu yake aseme: ((Ewe Mwenyezi Mungu 





Mola wangu nimekuamini wewe, na nimemuamini mtume wako 
rehma na amani ziwe juu yake basi nisamehe mimi)) au asema: 
((Ewe Mola wangu kwa kule kukuamini kwangu wewe na Mtume 
wako rehma na amani ziwe juu yake ninakuomba kitu flani na 
flani, na miongoni mwake ni maneno yake Mwenyezi Mungu al- 
ipo sema: [Hakika katika kuumba mbingu na ardhi na kukhi- 
talifiana usiku na mchana ziko Ishara kwa wenye akili 190. 
Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu wakiwa wima na 
wakikaa kitako na wakilala] mpaka katika maneno yake: [Mola 
wetu Mlezi! Hakika unaye mtia Motoni umemhizi; na walio 
dhulumu hawana wasaidizi 192. Mola wetu Mlezi! Hakika 
sisi tumemsikia mwenye kuita akiitia katika Imani kwamba: 
Muaminini Mola wenu Mlezi, nasi tukaamini. Basi tusamehe 
madhambi yetu, na utufutie makosa yetu, na utufishe pamoja 
na watu wema 194] [Suratul Al-Imran]. 


Katika Aya hii hawa watu walitawasali kwa Mwenyezi Mungu 
kwa kule kumuamini kwao Mwenyezi Mungu awasamehe mad- 
hambi yao, na awafutie makosa yao na awafufue pamoja na watu 
wema. 


Aina ya nne: Atawasali Mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu 
kwa matendo yake mazuri, na katika hilo ni kisa cha watu watatu 
ambao waliingia katika pango ili walale humo pangoni likajifu- 
nika kwa jiwe pale mlangoni sehemu ya kutokea na hawakuweza 
kulitoa, akatawasali kila mmoja katika wao kwa Mwenyezi Mun- 
gu kwa matendo mazuri aliyo yafanya, mmoja wao alitawasali 
kwa Mwenyezi Mungu kwa wema wake alio ufanya kwa wazazi 





wake, na wapili kwa kujizuiya kwake na zinaa, na watatu kwa 
kutekeleza ahadi yake kwa wafanya kazi wake, akasema kila moja 
katika wao: ((Ewe Mola wangu ikiwa nilifanya vile kwa ajili yako 
basi tufanyie wepesi katika hili lililo tupata)) likaondoka jiwe 
[Ameipokea Bukhar 2215/, na Muslimu /2743/], hii ni Tawasuli 
kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo mema. 


Aina ya tano: Atawasli kwa Mwenyezi Mungu kwa kutaja 
hali yake, ina maana muombaji atawasali kwa Mwenyezi Mun- 
gu kwa kutaja hali yake na lile alilo kuwa nalo katika haja, na 
miongoni mwa hilo ni maneno ya Musa rehema na amani ziwe juu 
yake: [Mola wangu Mlezi! Hakika mimi ni mhitaji wa kheri 
utakayo niteremshia], [Suratul Qaswas: 24], ametawasali kwa 
Mwenyezi Mungu kwa kutaja hali yake amteremshie kheri, na hilo 
linakaribiana na maneno ya zakaria rehema za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake: [Akasema: Mola wangu mlezi! Mifupa yangu 
imedhoofika, na kichwa kinameremeta kwa mvi, wala Mola 
wangu Mlezi sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba 
Wewe] [Surat Maram: 4]. 


Aina hizi zote za Tawasuli zinafaa, kwa sababu ni sababu nzuri 
zinazo mpelekea mtu kwenye kupata anacho kikusudia. 


Aina ya sita: Kutawasuli kwa Mwenyezi Mungu kwa dua ya 
Mtu mwema ambaye hutarajiwa dua yake itajibiwa, hakika Mas- 
wahaba walikuwa wanamuomba Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake awaombee kwa Mwenyezi Mungu kwa dua ya pamoja, na 





kwa dua maalumu, na katika ((Sahihi mbili)) kutoka katika Had- 
ithi ya Anas Ibnu Maaliki Mwenyezi Mungu awe radhi naye kuwa 
Mtu mmoja aliingia Msikitini siku ya Ijumaa na Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake akiwa anakhutubu akasema: Ewe Mtume wa 
Mwenyezi Mungu zimeangamia mali na njia zimekatika muombo 
Mwenyezi Mungu atuletee mvua, akanyanyua Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake mikono yake akasema: ((Ewe Mola wetu tu- 
teremshie mvua)), mara tatu hakushuka Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake katika Minmbari yake isipokuwa matone ya Mvua 
alikuwa yakichirizika katika ndevu zake, ikaendelea mvua wiki 
nzima; na katika Ijumaa nyingine akaja yule Mtu au mwingine na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake akiwa anakhutubu akasema: 
Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu malizetu zimezama katika maji 
na majengo yamebomoka muombe Mwenyezi Mungu atuzuilie 
mvua; akainua Mtume rehma na amani ziwe juu yake mikono na 
akasema: ((Ewe Mola tufanyie iwe ni yenye manufaa kwetu na 
sio yenye madhara kwetu)), akiwa anaashiria upande wa mbin- 
guni ikaondoka ile hali, mpaka watu wakatoka wakawa wanatem- 
bea katika jua | Ameipokea Bukhar, /933/ na Muslimu /897]. Kuna 
matukio mengi ambayo Maswahaba walimuomba Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake Awaombee kwa Mwenyezi Mungu katika 
mambo maalumu, na katika hilo hakika Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alitaja kuwa katika Ummah wake kuna watu elfu 
sabini wataingia peponi bila kuhesabiwa wala adhabu, nao ni wale 
ambao hawafanyi Rugiya isio kuwa ya Kisheria, wala hawaitibu 
mili yao kwa kuchoma sehemu yenye maradhi, na wala hawakada- 
rii mikosi kwa kuona kitu Flani, na kwa Mola wao wanategemea, 
akasimama Ukasha Ibnu Muhasi akasema: Ewe Mtume wa Mwe- 
nyezi Mungu muombe Mwenyezi Mungu anijalie niwe katika hao 
akasema: ((Wewe ni katika hao)). 





Hii pia ni katika Tawasuli inayo faa, nayo ni kutaka Mwan- 
adamu kwa Mtu mwingine ambaye anatarajiwa kujibiwa dua zake 
amuombee kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa kitu ambacho ki- 
nahitajika, Awe mwenye kuomba anataka kwa dua hiyo manufaa 
katika nafsi yake na manufaa kwa ndugu yake ambaye ametaka 
amuombee dua, iliisije kuwa aliiombea nafsi yake tu; kwa sababu 
unapo taka kumunufaisha ndugu yako na kuinufaisha nafsi yako 
inakuwa hapo umemfanyia wema, kwani Mwanadamu anapo 
muombea ndugu yake katika moyo wake husema Mfalme wa Wa- 
falme: ((Nimeikubali na wewe una mfano wa ulicho muombea 
ndugu yako)), na yeye wakati kwa dua hiyo anakuwa ni katika 
walofanya wema, na Mwenyezi Mungu anawapenda wenye ku- 
fanya wema. 


Kigawanyo cha pili: Tawasuli isio kuwa sahihi, nayo ni: 


Ni Mwanadamu kufanya Tawasuli kwa Mwenyezi Mungu kwa 
njia ambayo sio sahihi, ina maana Kwa njia ambayo haikuthibiti 
katika sheria kuwa ni njia ya Tawasuli, kwa sababu kufanya Ta- 
wasuli kwa njia hiyo ni katika upuzi na ni batili inayo kwenda 
kinyume na akili pamoja na Ushahidi; na miongoni mwa hizo ata- 
wasali Mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu kwa dua ya maiti am- 
take huyu maiti, amuombee kwa Mwenyezi Mungu; kwa sababu 
hii sio njia sahihi iliyo thibiti Kisheria, bali ni katika ujinga wa 
Mwanadamu kumtaka maiti amuombee kwa Mwenyezi Mungu; 
kwa sababu maiti itakapo kufa mambo yake yote yamekatika, na 
wala haiwezekani kwa yeyote kumuomba baada ya kufa kwake, 
Hata Mtume rehma na amani ziwe juu yake haiwezekani kumuom- 





bea yeyote baada ya kufa kwake, kwa sababu hiyo Maswahaba 
hawakufanya Tawasuli kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
baada ya kufa kwake, hakika watu wakati walipo patwa na ukame 
katika zama za Omar Mwenyezi Mungu awe radhi naye alisema: 
((Ewe Mola wetu Mlezi hakika sisi tulikuwa tunatawasa- 
li kwako kwa kupitia Mtume wetu kisha unatuletea mvua, 
na hakika kwa sasa tunatawasali kwako kwa Ami ya Mtume 
wetu(rehma na amani ziwe juu yake:) basi tuteremshie mvua)) 
[Amepokea Bukhar /1010]. Akasimama Abas Mwenyezi Mungu 
awe radhi naye akamuomba Mwenyezi Mungu. 


Lau kama kutaka dua kwa maiti inafaa na ni njia sahihi angeli- 
kuwa Omar na waliokuwa pamoja naye katika Maswahaba wakili- 
taka hilo kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa 
sababu kujibiwa dua ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
kupo karibu zaidi kuliko kujibiwa dua ya Abas radhi ya Mwenyezi 
Mungu iwe pamoja naye 


Kitu cha muhimu, kufanya Tawasuli kwa kutaka dua kwa maiti 
hiyo ni Tawasuli batili si halali na haifai kabisa. 


Na miongoni mwa Tawasuli ambayo sio sahihi: Ni mtu kuta- 
wasali kwa Jaha ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na 
hilo ni kwa sababu Jaha ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
si yenye faida kwa muombaji kwa sababu haimfaidishi mtu isi- 
pokuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, ama kwa mwenye 
kuomba si yenye faida kwake, na hakika imetangulia kuwa Tawa- 
suli ni kufanya njia nzuri ambayo inanufaisha, ni ipi faida yako 
wewe kule kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake mbele ya 





Mwenyezi Mungu ana Jaha?! Ukitaka kufanya Tawasuli kwa njia 
ambayo ni sahihi basi sema: Ewe Mola wangu Mlezi kwa kukua- 
mini wewe na Mtume wako, au kwa kumpenda kwangu Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, na yanayo fanana na hayo hakika 
hiyo ndiyo Tawasuli iliyo sahihi yenye kunufaisha. 


X k k 


Swali la 94: Ni nini Al-Walaa Wal-Baraa? 


Jibu: Al-Walaa Wal-Baraa kwa Mwenyezi Mungu ni: kuwa 
mbali Mwanadamu na kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ame- 
kuwa mbali nacho kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Hakika 
nyinyi mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahimu na wale walio 
kuwa pamoja naye, walipo waambia watu wao: Hakika sisi tu- 
mejitenga nanyi na hayo mnayo yaabudu badala ya Mwenyezi 
Mungu. Mwenyezi Mungu. Tunakukataeni na umekwisha 
dhihiri uadui na chuki baina yetu na nyinyi mpaka mtakapo 
muamini Mwenyezi Mungu peke yake] [Suratul Mumtahina: 4], 
na ni hii pamoja na Washirikina kama alivyo sema Mwenyezi 
Mungu: [Na ni tangazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake kwa wote siku ya Hija Kubwa kwamba Mwe- 
nyezi Mungu na Mtume wake wako mbali na Washirikina] 





[Suratu Tauba: 3], ni lazima kwa kila Muumini kujiweka mbali na 
kila Mshirikina na Kafiri. 


Na vile vile ni lazima kwa kila Muislamu kujiweka mbali na 
kila kitendo ambacho hakimridhishi Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake hata kama hakita kuwa ni ukafiri, kama vile maovu na 
maaswi kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Lakini Mwenyezi 
Mungu amekupendezeeni Imani, na akaipamba katika nyoyo 
zenu, na amekufanyieni muuchukie ukafiri,na upotevu, na 
uasi. Hao ndio walio ongoka], [Suratul Hujuraati: 7]. 


Pindi itakapo kuwa Muumini ana Imani na ana 
Maasia,tutampenda kwa Imani yake na tutamchukia kwa maasia 
yake, na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha yetu, hakika unaweza 
ukachukua dawa yenye ladha mbaya lakini pamoja na kuichukia 
ladha yake mbaya hiyo unaipenda kwa sababu ina ponyo kwa 
maradhi yanayo kusumbua. 


Kuna baadhi ya watu humchukia Muumini ambaye ni muasi 
kuliko anavyo mchukia kafiri, na hii ni katika ajabu, nayo ni kui- 
geuza uhalisia, 


Kwa sababu kafiri ni adui wa Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake rehma na amani ziwe juu yake ni lazima kwetu tumchukie 
kwa mwiyo yetu yote amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio 
amini! Msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki 
mkiwapa mapenzi, na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyo 
kujieni wakamfukuza Mtume na nyinyi kwa sababu mnamua- 





mini Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wenu.Mnapo toka kwa aji- 
li ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi zangu, mna- 
fanya urafiki nao kwa siri, na Mimi najua mnayo yaficha na 
mnayo yadhihirisha. Na mwenye kufanya hayo kati yenu basi 
amepotea njia ya sawa| [Suratul Mumtahina: 1]. Na amesema 
tena Mwenyezi Mungu: | Enyi mlio amini! Msiwafanye Maya- 
hudi na Wakristo kuwa ni marafiki. Wao ni marafiki wao kwa 
wao. Na mwenye kufanya nao urafiki miongoni mwenu basi 
huyo ni katika wao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoizi 
watu wenye kudhulumu), [Suratul Maida: 51]. Na hawa makafiri 
hawata ridhika na wewe mpaka ufuate mila yao na uiunge mkono 
dini yao amesema Mwenyezi Mungu: [Mayahudi hawatakuwa 
radhi na wewe,wala Wakristo,mpaka ufuate mila zao], | Suratul 
Baqar: 120], amesema tena Mwenyezi Mungu: [Wengi miongoni 
mwa watu wa Kitabu wanatamani lau wenge kurudisheni ny- 
inyi muwe makafiri baada ya kuamini kwenu], [Suratul Baqar: 
109], na hizi ni katika aina zote za Ukafi: uwe wa Kupinga, au 
Kukadhibisha, au Kushirikisha na nyinginezo. 


Ama katika vitendo tunajiweka mbali na kila kitendo cha ha- 
ramu, wala haifai kwetu sisi kufanya vitendo vya haramu wala 
kuvichukua, na Muumini mwenye kuasi tunakuwa mbali naye ka- 
tika uasi wake, lakini tutakuwa naye na tutampenda kwa kiasi cha 
Imani alio kuwa nayo. 


uu 





Swali la 95: Ni ipi hukumu ya kusafiri kwenda katika 
miji ya kikafiri? Na ni ipi hukumu ya kusafiri kwa ajili ya 
kutalii? 


Jibu: Kusafiri kwenda katika miji ya kikafiri haifai isipokuwa 
kwa sharti tatu: 


1-Awe mwenye kusafiri ana elimua ambayo ataweza kuondoa 
kwayo mambo ya Shubha. 


2-Awe mwenye kusafiri ameshikamana na dini kisawasawa 
itakayo mzuiya na matamania. 


3-Awe ni mwenye haja katika mji huo anao kusudia kwenda. 


Ikiwa hazita timia sharti hizi basi itakuwa haifai kusafiri kwen- 
da katika miji ya kikafiri kwa sababu ya fitna au kuogopea fitna 
inayo weza kutokea, lakini pia kuna kupoteza mali; kwa sababu 
Mwanadamu anatoa sana katika safari hizo. 


Ama atakapo lazimika kwenda kwa sababu ya matibabu au ku- 





soma elimu ambayo haipatikani katika nchi yake na akawa ana 
elimu na dini kama tulivyo sema huko nyuma basi hakuna ubaya 
kwake kwenda. 


Na ama kusafiri kwa ajili ya kutalii katika nchi za kikafiri hii 
haina haja kwa sababu anaweza kwenda katika nchi za Kiislamu 
na akahifadhi familia yake na nembo za Kiislamu, na nchi yetu 
tunamshukuru Mwenyezi Mungu imekuwa ni nchi ya utalii katika 
baadhi ya sehemu anaweza kwenda huko na akamaliza likizo yake 
huko. 


X k k k 


Swali la 96: Sheikh: Mtu anafanya kazi na Makafiri ni 
kitu gani mnamuusia? 


Jibu: Tunamsihi huyu mtu ambaye anafanya kazi na Makafiri, 
atafute kazi nyingine, kwa sababu hakuna yeyote katika maadui wa 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake wenye uadui mkubwa kuliko 
wale wenye dini isiyo kuwa ya Kislamu, ikiwa itakuwa ni wepesi 
kwake kupata kazi nyingine hilo ndio bora, na kama itakuwa ni 
vigumu basi hapana ubaya kwa sababu yeye yupo katika kazi yake 
na wao wapo katika kazi yao, lakini kwa sharti isiwe katika moyo 





wake mapenzi na kuwapenda na kuwa nao pamoja, na alazimiane 
na yale yalio kuja katika sheria kwa mfano mambo yanayo am- 
batana na kutoa salamu na kupokea salamu na mfano wa hayo, na 
vile vile pia wakifa asifuate majeneza yao wala asihudhuriye, wala 
asishirikiane nao katika sikukuu zao na wala asiwapongeze ka- 
tika sikukuu hizo, pamoja na hivyo afanye juhudi kadri ya uwezo 
wake katika kuwalingania katika Uislamu. 


aa k k 


Swali la 97: Ni vipi tutaweza kupata faida katika vitu 
walivyo kuwa navyo Makafiri bila kuingia katika haramu? 
Na je Maslah Al-Mursala inaweza kuingia katika hilo? 


Jibu: Mambo wanayo yafanya maadui wa Mwenyezi Mungu 
na maadui wetu ambao ni makafiri yamegawanyika katika sehemu 
tatu: 


1-Ibada. 


2-Ada au desturi. 


3-Viwanda na ubunifu . 





Ama katika ibada: Ni kitu kinajulikana kuwa haifai kwa 
Muislamu yeyote ajifananishe nao katika Ibada zao, na mwenye 
kujifananisha nao katika Ibada zao hakika huyo atakuwa yupo ka- 
tika hatari kubwa ineweza kuwa hiyo ni sababu ya kumpelekea 
katika ukafiri na kutoka kwake katika Uislamu. 


Ama katika ada au desturi: Kama vile mavazi na vinginevyo 
hakika ni haramu kujifananisha nao amesema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Mwenye kujifananisha na watu flani 
basi yeye ni katika wao)), [Ameipokea Abu Daud /4031/]. 


Ama katika viwanda na ubunifu: Vitu ambavyo vina masla- 
hi kwa wote hapana ubaya tujifundishe katika vile walivyo viten- 
geneza na tupate faida katika vitu hivyo, na hilo si katika kuji- 
fananisha nao, lakini ni katika kushirikiana katika vitu vyenye 
manufaa ambavyo hahesabiwi mwenye kufanya amejifananisha 
na makafiri. 


Ama maneno ya muulizaji: ((Je Maslaha Al-Mursala inawe- 
za kuingia katika hilo?)). 


Tunasema: Hakika Maslaha Al-Mursala haitakikani ifany- 
we kuwa ni Ushahidi yenye kujitegemea, bali tunasema: Haya ni 
Maslaha Al-Mursala, ikiwa tutahakikisha kuwa ni Maslaha, na 
iwapo Sheria itashuhudia kuwa ni sahihi na kukubali, basi itakuwa 
ni katika Sheria, na kama Sheria itashuhudia kuwa ni baatili basi 





itakuwa sio Maslaha Al-Mursala hata kama atadai mwenye ku- 
fanya kuwa ni Maslaha Al-Mursala. 


Na iwapo itakuwa haipo haku wala kule basi itarudishwa ka- 
tika asli yake, ikiwa ni katika Ibada basi asili ya Ibada zote ni ha- 
ramu isipokuwa kwa ushahidi, na iwapo itakuwa si katika Ibada 
basi asili yake ni halali, na kwa hili inabainika kuwa Maslaha Al- 
Mursala sio katika ushahidi wenye kujitegemea. 


Xk k k 


Swali la 98: Ni ipi hukumu ya kuingia wasiokuwa 
Waislamu katika Jazira Al-Arabiya? 


Jibu: Kuingia wasiokuwa Waislamu katika Jazira Al-Arabi- 
ya ninaogopea isije kuwa ni katika kumkhalifu Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, kwa sababu imesihi kutoka Kwake katika 
[Sahihi Bukhar] hakika amesema katika maradhi yake: ((Watoeni 
washirikina katika Jazira Al-Arabiya )), [Ameipokea Bukhar 
/3053/ na Muslimu/1637/, na katika Sahihi Muslimu] amese- 
ma: ((Naapa kwa Mwenyezi Mungu nitawatoa Mayahudi na 
Manaswara katika Jazira Al-Arabiya mpaka nisibakize humo 
isipokuwa Muislamu)), [Ameipokea Muslimu /1767], Lakini 
ikiwa kuja kwao ni kwa sababu tuna haja nao kiasi kwamba hatu- 
kupata Muislamu atakae fanya haja hiyo kwa sharti wasipatiwe 





ruhusa ya kuishi moja kwa moja.Tumesema: Inafaa, lakini ikiwa 
kuja kwao kutasababisha ufisadi wa Kidini au Akida au Kitabia 
itakuwa ni haramu; kwa sababu ruhusa ikiambatana na uharibifu 
inakuwa haramu kama inavyo julikana. 


Na katika uharibifu ambao unapatikana katika hilo ni kuog- 
opewa kuangukia watu katika kuwapenda na kuridhika kwa kile 
walicho kuwa nacho miongoni mwa ukafiri na kuondoka wivu wa 
Kidini kwa kuchanganyika nao, na kwa Waislamu kuna kheri ny- 
ingi tunamshukuru Mwenyezi Mungu na zinatosha. Tunamuomba 
Mwenyezi Mungu atuongoze na atuafukishe katika haki. 


X k k k 





Swali la 99: Sheikh: Baadhi ya watu Wanadai kuwa 
sababu ya kuchelewa Waislamu katika maendeleo ni 
kushikamana kwao na Dini yao. Na shubha yao katika 
hilo. Ni kuwa Wamagharibi walipo amua kuachaana na 
dini zote na wakajiweka mbali na kila dini matokeo yake 
wamefika pale walipo fika katika maendeleo, na huenda 
wakati mwingine wakaitilia nguvu shubha yao hiyo kwa 
vile walivyo kuwa navyo Wamagharibi miongoni mwa 
mvua nyingi na mazoa, ni ipi rai yenu ewe Sheikh? 


Jibu: Maneno hayo hayawezi kutoka isipokuwa kwa mtu am- 
baye ni dhaifu wa Imani, au aliyekosa Imani, mjinga wa Taarekhe, 
asio jua sababu za kunusuriwa, Ummah wa Kiislamu wakati ulipo 
kuwa umeshikamana na dini yao mwanzo mwa Uislamu ulikuwa 
na nguvu na uwezo na utawala katika kila nyaja za kimaisha, bali 
baadhi ya watu husema: hakika Magharibi hawakupata faida walio 
ipata katika elimu isipokuwa ile walio inakili kutoka kwa Waisl- 
amu mwanzo mwa Uislamu, lakini Ummah wa Kiislamu ulirudi 
yuma sana katika dini yao, na wakazua katika dini ya Mwenyezi 
Mungu ambayo hayakuwepo kiagida, kimaneno na kivitendo, hilo 
likasababisha kuchelewa sana, na kurudi nyuma kukubwa sana, 
na sisi tunajua kwa hakika kwamba lau kama tutarudi katika yale 
waliokuwa nayo walio tutangulia, tungekuwa na nguvu na utukufu 
tungekuwa juu ya watu wote. 


Kwa sababu hiyo wakati (Abu Sufiyani) radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake alipo msimulia (Hirakli) vile alivyo Mtume 





(rehma na amani ziwe juu yake): na Maswahaba zake wakasema: 
((Ikiwa unayo yasema ni kweli basi ipo siku huyo Mtume atavi- 
miliki vyote vilivyo chini ya miguu yangu hii)). 


Na alipo toka (Abu Sufiyani) na watu wake aliokuwa nao pale 
kwa Hirakli Akasema: ((Hakika Abi Kabsha ameamrishwa amri 
ambayo anaiogopa amri hiyo Mfalme wa Banii Asfar)). 


Ama haya yanayo tokea katika Nchi za Kiarabu ya kuwa 
Makafiri wanaigia kwa sababu ya viwanda na mambo mengine, 
hakika dini yetu haikatai hilo, na lau kama tutaligeukia hilo kwa 
machukizo makubwa tutakuwa tumepoteza hili na lile, tutakuwa 
tumepoteza dini yetu na tumepoteza akhera yetu, na dini ya Kiis- 
lamu haipingi maendeleo haya, bali amesema Mwenyezi Mungu: 
[Basi waandalieli nguvu kama muwezavyo, kwa Farasi walio 
fungwa tayari tayari, ili kuwatishia maadui wa Mwenyezi 
Mungu na maadui zenu], [Suratul Anfaal: 60], na amesema tena 
Mwenyezi Mungu: [Yeye ndiye aliye idhalilisha ardhi kwa fai- 
da yenu, basi tembeeni katika pande zake, na kuleni katika 
riziki zake], [Suratul Mulk: 15] amesema tena Mwenyezi Mungu: 
[Yeye ndiye aliye kuumbieni vyote vilivyo katika ardhi], [Surat 
Baqara: 29]; na Aya nyingine zisizokuwa hizo ambazo zinatan- 
gaza matangazo ya wazi kuwa ni juu ya Mwanadamu achume na 
afanye kazi na anufaike, lakini sio kwa hesabu ya dini, Ummah 
huu tunao ishi nao ni Ummah wa Kikafiri katika asili, dini yake 





ambayo unaidai ni dini ya baatili, dini hiyo na wale wapingaji 
wote wapo sawa hawana tofauti, Mwenyezi Mungu anasema: [Na 


anaye fuata dini isio kuwa ya Uislamu haita kubaliwa kwake], 
[Surat Al-Imran: 85]. 


Japo kuwa Ahalu Kitabi Mayahudi na Manaswara wao wana 
baadhi ya sifa ambazo wanatofautiana na wengine, lakina kwa 
akhera wao na wengini ni sawa, na kwa sababu hiyo aliapa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, ya kwamba hatomsikia yeyote ka- 
tika Umma huu awe Myahudi au Mnaswara kisha asifuate yale 
aliokuja nayo isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, wao 
ni katika asili ya makafiri, ni sawa sawa wamejinasibisha katika 
Uyahudi au Unaswara, au hawakujinasibisha sehemu yeyote. 


Ama wanayo yapata wao miongoni mwa Mvua na 
mengineyo,wao huyapata hayo kwa kujaribiwa na kutahiniwa na 
Mwenyezi Mungu, na mazuri yao yametangulia katika uhai wa 
kidunia, kama alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
kumwambia Omar bin Khatwabi Mwenyezi Mungu awe radhi 
naye, wakati alipo muona Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
ameathiriwa katika ubavu wake na mkeka aliokuwa ameulalia, 
akalia Omar akasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Faaris 
na Ruum wanaishi katika hali wanayo ishi ya neema, na wewe upo 
katika hali hii.akasema: ((Ewe Omar hao ni watu ambao ma- 
zuri yao yametangulizwa katika uhai wa kidunia, hivi hurid- 
hiki wao wawe na dunia na sisi tuwe na akhera)), [Ameipokea 
Bukhar /2468/, na Muslimu /1479]. 





Kisha wao ni mara nyingi tu hujiwa na ukame, matetemeko 
na vimbunga vyenye kuangamiza na hivyo ni vitu vinajulikana 
na hutangwazwa wakati wote katika Idhaa, na katika Magazeti na 
vituo vinginevyo vya matangazo. 


Lakini mwenye fikira hizo ambazo amezitaja mulizaji ni kip- 
ofo, hakujua hali halisi, na hakujua uhakika wa mambo, na nasaha 
zangu kwake atubiye kwa Mwenyezi Mungu kutokana na fikra 
zake hizo kabla mauti hayajamjia, na kisha arudi kwa Mola wake, 
na kisha ajue kuwa hatuna nguvu sisi, wala utukufu,wala ush- 
indi, isipokuwa tutakapo kuwa tumerudi katika Uislamu kurudi 
kwa kikweli kweli ambako kutaswadikiswa na maneno yetu na 
vitendo vyetu, na kisha ajue kuwa haya waliokuwa nayo Makafiri 
ni baatili sio ya kweli, na kwamba makazi yao ni motoni kama 
alivyo tuhabarisha hilo Mwenyezi Mungu katika Kitabu chake na 
kwa ulimi wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na hivi vitu 
ambavyo Mwenyezi Mungu amewapatia hawa Makafiri miongoni 
mwa neema hazikuwa hizo isipokuwa ni mtihani kwao na ni ku- 
tanguliziwa mazari yao, hii ni katika hekima ya Mwenyezi Mungu 
kuwa neemesha hawa Makafiri, na wao ni kama nilivyo sema ha- 
wakusalimika na majanga ambayo huwapata miongoni mwa Ma- 
tetemeko, ukame, Vimbunga na Mafuriko na mengene yasio kuwa 
hayo, ninamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze na ampe tau- 
fig yule ambaye ana fikra kama za muulizaji, na amrudishe katika 
haki, na Mwenyezi Mungu atuoneshe wote haki katika dini yetu 


X k k k 





Swali la 100: Wanasema baadhi ya watu ya kwam- 
ba Hakika kuwa na maneno yalio sahihi sio jambo la 
muhimu muda wa kwamba moyo uko salama, ni yapi 
maelekezo yenu katika hilo? 


Jibu: Ikiwa atakusudia kusahihisha maneno kupitia lugha 
ya kiarabu hilo ni sahihi, hakika hilo sio muhimu kuwa maneno 
yanakuwa katika lugha ya kiarabu faswaha muda wa kwamba 
yanaeleweka na maana zake zipo salama. 


Ama katika kusahihisha kwake atakapo kusudia kuacha mane- 
no ambayo yanafafanua kuhusu kafiri na ushirikina, basi maneno 
yake sio sahihi bali kuyasahihisha ni muhimu, na wala haiweze- 
kani tukamuambia mtu azunguze chochote anachotaka kwasababu 
niya yako ipo sahihi, bali tunasema: Maneno yamedhibitiwa kuto- 
kana na yale yaliyokuja katika Sheria ya Kiislamu. 


KU 





Swali la 101: Ni ipi hukumu ya maneno haya ((Mwe- 
nyezi Mungu azidumishe siku zako))? 


Jibu: Maneno ((Mwenyezi Mungu azidumishe siku zako)) ni 
katika kufanya dhulma katika dua; kwa sababu siku kudumu ni ka- 
tika vitu ambavyo haviwezekani kutokea na maneno hayo yanap- 
ingana na maneno ya Mwenyezi Mungu alipo sema: [Kila kilicho 
juu yake kitatoweka. Atabaki Mola wako Mlezi mwenye utu- 
kufu na ukarimu], [Suratul Rahaman: 26-27]. Na maneno yake 
Mwenyezi Mungu aliposema: [Nasi hatukumjalia Mwanadamu 
yeyote kabla yako kuwa na maisha ya milele. Basi ukifa wewe, 
wao wataishi milele], [Suratul Ambiyaa: 34]. 


X k k k 


Swali la 102: Baadhi ya watu wanapo omba dua 
huomba kwa Uso wa Mwenyezi Mungu wanasema: Na- 
kuomba kwa Uso wa Mwenyezi Mungu kitu flani na flani 
ipi hukumu ya maneno haya? 





Jibu: Uso wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa kwa kuutumia 
kwake Mwanadamu kuombea kitu katika dunia akafanya kuomba 
kwake ni kwa Uso wa Mwenyezi Mungu kwa kuujalia kama njia 
ya kupata yale anayo yakusudia, asifanye yeyote mfano wa maom- 
bi hayo; kwa maana kwamba asiseme: (Uso wa Mwenyezi Mungu 
uwe kwako) au (Ninakuomba kwa Uso wa Mwenyezi Mungu) au 
yanayo fanana na hayo miongoni mwa maneno haya. 


Sa aa 


Swali la 103: Ni ipi hukumu ya mwenye kusema (Mwe- 
nyezi Mungu akurefushie kubaki kwako katika dunia) au 
(Mwenyezi Mungu akurefushie umri wako)?. 


Jibu: Haitakikani kusema hivyo kwa kuyaacha maneno ni ye- 
nye kuenea bila kuyawekea mipika katika kurefushiwa umri, kwa 
sababu kurefushiwa umri kunaweza kuwa kheri au inaweza kuwa 
ni shari kwake, hakika watu wabaya ni wale ambao umri wake 
umerefuka sana na matendo yake yakawa mabaya, na kwa sababu 
ya hilo lau kama atasema: Mwenyezi Mungu akurefushie katika 
kubaki kwako katika kumtii yeye na mfano wa maneno hayo; hap- 
ana ubaya. 


Xok k k 





Swali la 104: Ni mara nyingi tunaona katika Ukuta 
maandishi yameandikwa jina tukufu la ((Mwenyezi Mun- 
gu)) na pembeni mwake kumeandikwa jina (Muhammad 
rehma na amani ziwe juu yake), au tunayakuta hayo 
kwenye vipande vya Karatasi, au Vitabu au katika Msa- 
hafu, Je kuwekwa sehemu hiyo ni sahihi? 


Jibu: Kuweka jina la (Mohammad) sehemu hiyo sio sahihi; 
kwa sababu kufanya hivyo kunamfanya Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake, ni mshirika wa Mwenyezi Mungu na wamelingana, 
na kama yeyote ataona maandishi hayo na yeye hawajui hao walio 
itiwa majina hayo ataamini kwa yakini kabisa wawili hao wapo 
sawa na wanafanana, ni lazima kuondosha jina la Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, na ibaki inaonekana katika maandishi (Mwe- 
nyezi Mungu) peke yake, hakika neno hilo ni neno wanalo lisema 
Masufi na wanalifanya ni badala ya dhikir, wanasema: ((Mwe- 
nyezi Mungu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu)), na kwa sa- 
babu hiyo huondoshwa pia jina hilo, hakuna kuandika ((Mwenyezi 
Mungu )) wala ((Muhammad)) katika ukuta wala katika makara- 
tasi wala kitu kingine chochote kisicho kuwa vitu hivyo. 


aaa k 





Swali la 105: Ni ipi hukumu ya maneno haya: ((Mwe- 
nyezi Mungu atauliza kuhusu hali yako))? 


Jibu: Maneno haya: ((Mwenyezi Mungu atauliza kuhusu hali 
yako)) hayafai; kwa sababu yana ashiria kuwa Mwenyezi Mungu 
hajui baadhi ya mambo kwa hiyo anahitaji kuuliza, na hili ni katika 
mambo yanayo julikana kuwa na uovu mkubwa, na msemaji kati- 
ka hali ya kawaida hakusudii hivyo lakini maneno hayo yanaweza 
kufahamisha maana hiyo, au inaweza kuashiria katika maana hiyo, 
ikiwa ni hivyo basi kilicho cha lazima ni kuacha neno hilo, na 
kulibadili kwa kusema: ((Ninamuomba Mwenyezi Mungu akuhi- 
fadhi)), au: (( Akufanyie wepesi)) na mfano wa hayo. 


X ok k k 


Swali la 106: Ni ipi hukumu ya kusema: ((Flani ni 
marehemu)) au ((Amehama kwenda kwenye rehema za 
Mwenyezi Mungu))? 





Jibu: Kusema ((Flani ni marehemu)) hapana ubaya kwa saba- 
bu maneno yao ((Marehemu)) ni katika mlango kwa kutaraji kure- 
hemewa sio katika mlango wa kutoa habari kuwa amerehemewa, 
na itakapo kuwa ni katika mlango wa kutaraji basi hakuna ubaya. 


Ama ((Amehama kwenda kwenye rehema za Mwenyezi Mun- 
gu)) na hilo pia inavyo nidhihirikia ni katika mlango wa kutara- 
ji, na sio katika mlango wa kutoa habari; kwa sababu mfano wa 
maneno haya ni katika mambo ya ghaibu hatuwezi kuyahukumu 
moja kwa moja, na vile vile haifai kusema: ((Amehama kwenda 
kwa rafiki wa juu)). 


X k k k 


Swali la 107: Ni ipi hukumu ya maneno haya: ((Kwa 
jina la nchi, kwa jina la Taifa))? 


Jibu: Maneno haya ikiwa mwenye kusema anakusudia kwa 
maneno yake hayo Waarabu au anakusudia watu wa Nchi fulani 
hakuna ubaya, lakini 





ikiwa makusudio yake ni kutaka Baraka na usaidizi basi hiyo 
ni aina katika aina za ushirikina, na hakika inaweza kuwa ni shirki 
kubwa kutokana na lile lililo kwenye moyo wa msemaji kwa kuki- 
tukuza kile alicho taka usaidizi kwake. 


aa k k 


Swali la 108: Ni ipi hukumu ya maneno ya watu wa- 
siokuwa na elimu wanaposema: (Umetuletea Baraka 
kwetu) (Baraka imetutembelea)? 


Jibu: maneno ya watu wasiokuwa na elimu wanaposema: 
(Umetuletea baraka kwetu) haya hawakusudii kuyanasibisha kwa 
Mwenyezi Mungu, bali wana kusudia tumepata baraka kwa kuja 
kwetu (kututembelea), na baraka inafaa kuiegemeza kwa Mwa- 
nadamu, amesema Usaidu bin Hudhwair Mwenyezi Mungu awe 
radhi naye, wakati ilipo shuka Aya ya Tayamamu kwa sababu 
ya mkufu wa Aisha Mwenyezi Mungu awe radhi naye uliokuwa 
umempotea amesema: ((Hii siyo ya kwanza katika baraka zenu 
enyi watu wa Abubakar)), [Ameipokea Bukhari /334, na Mus- 
limu /367]. 





Na kutafuta baraka hakuachi kuwa katika moja ya mambo 
mawili: 


1-Iwe kutafuta baraka kwa kutumia jambo la kisheria linalo 
julikana kwa mfano Qur`an tukufu amesema Mwenyezi Mungu: 
{Na hiki ni kitabu tulicho kiteremsha kilicho barikiwa} (Su- 
ratul Al-An'aam: 92) na katika Baraka zake mwenye kuichukua 
hiyo Qur`an na akaipigania utapatikana kwake Ufunguzi, na kwa 
Qur`an hiyo Mwenyezi Mungu ameuokoa Ummah mwingi kutoka 
kwenye Shirki, na katika baraka zake ni kuwa herufi moja ni kwa 
mwema kumi, na malipo hayo yanamtumzia Mwanadamu wakati 
wake na juhudi zake. 


2- Iwe kutafuta baraka kwa kutumia jambo la hisiya linalo ju- 
likana kwa mfano elimu, mtu huyu ana elimu watu huchukua bara- 
ka katika Elimu yake na kulingania kwake katika kheri, amesema 
Usaidu bin Hudhwair ((Hii siyo ya kwanza katika baraka zenu 
enyi watu wa Abubakar)): hakika Mwenyezi Mungu anaweza aka- 
pitisha katika mikono ya baadhi ya watu mambo ya kheri ambayo 
hayapitishi katika mikono ya watu wengine. 


Na kuna baraka za kudhani zilizo batili, mfano ni wanayo ya- 
dai waongo wenye kuwahadaa watu kwamba mtu flani ambaye ni 
maiti kuwa ni Walii na vitu hushuka kwa baraka yake, na vinavyo 
fanana na hivyo, hizo ni baraka za batili hazia athari yoyote, na 
anaweza kuwa Sheitwani ana athari katika hilo jambo lakini hai- 
hesabiwi kuwa ni athari za hissiya kwa sababu Sheitwani anamtu- 





mikia huyu Sheikh inakuwa katika jambo hilo kuna ftina. 


“Ama namna ya kujua kuwa hii ni katika baraka za batili au ni 
katika baraka sahihi: 


“Hujulikana hilo kwa hali ya Mtu, ikiwa ni katika Mawalii 
wa Mwenyezi Mungu wamchao Mwenyezi Mungu wenye kufua- 
ta Sunna wenye kujiepusha na bidaa, hakika Mwenyezi Mungu 
anaweza kujalia katika mikono yake kheri na baraka zisizo pati- 
kana kwa watu wengine, ama atakapo kuwa ni mwenye kwenda 
kinyume na Kitabu na Sunna, na analingania watu katika batili 
hakika baraka zake ni kudhania na Sheitwani anaweza kuweka 
msaada katika batili yake. 


X k k k 


Swali la 109: Ni ipi hukumu ya maneno yao wanapo- 
sema: ((Qadari imeingilia kati)), au ((msaada wa Mwe- 
nyezi Mungu umeingilia kati))? 


... 288 (EE) 





Jibu: Maneno yao: ((Oadari imeingilia kati)) hayafai kwasa- 
babu yana maana kuwa Oadari imefanya uadui kwa kujiingiza 
na kuwa ni kama mwenye kujiingiza katika jambo lisilo muhusu, 
pamoja na kuwa Oadari ndio asili ni vipi inasemwa kuwa imein- 
gilia katika jambo?! Lakini kilicho sahihi ni kusema: Lakini ime- 
shuka hukumu na Oadari au Oadari imeshinda na mfano wake, na 
mfano wa hilo ni kusema: ((Msaada wa Mwenyezi Mungu ume- 
ingilia kati)) kilicho bora ni kubadili kwa kusema ((Umepatikana 
msaada wa Mwenyezi Mungu)). 


X k k 


Swali la 110: Tunasikia na Tunasoma neno hili: ((Uh- 
uru wa Kifikra)), Nayo ni kulingania katika Uhuru wa Kii- 
tikadi, Mnasemaje juu ya hilo? 


Jibu: Tunasema katika hilo, kuwa yule ambaye anaruhusu 
Mwanadamu awe na uhuru katika Itikadi, ya kwamba aitakidi 
anacho kitaka katika dini hakika huyo ni kafiri, kwa sababu kila 
mwenye kuitakidi kwamba yeyote anaruhusiwa kuwa na dini isiyo 
kuwa dini ya Muhammad rehma na amani ziwe juu yake hakika 
huyo amemkufuru Mwenyezi Mungu na anatakiwa kutubia, iwapo 
atatubia sawa na asipo tubia itawajibika kwake kuuliwa. 





Na hizi dini sio fikra, lakini ni Wah'yi kutoka kwa Mwenyezi 
Mungu aliouteremsha kwa Mitume wake ili waja wake waufuate, 
na neno hili (Fikra) ambalo hukusudiwa dini ni lazima liondoshwe 
kwenye Kamusi za Vitabu vya Kiislamu; kwa sababu inapelekea 
kwenye maana hii mbaya, nayo ni kusemwa Uislamu ni fikra, na 
Unaswara ni fikra, na Uyahudi ni fikra, hilo linapelekea kuwa hizi 
Sheria ni fikra tu za hapa ardhini anazichukua anaye zitaka katika 
watu, na uhakika wa mambo ni kuwa hizi dini za mbinguni ni 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu anazotakidi Mwanadamu kuwa ni 
Wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuuabudu kwa Wahai huo ni 
Ibada, na wala haifai kuuta jina la ((Fikra)). 


Na ufupisho wa jibu hili ni: Mwenye kuitakidi kwamba ina- 
faa kwa yeyote kuwa na dini anayo itaka na kwamba yeye ni huru 
kwa kitu anacho taka kuabudu, hakika huyo amemkufuru Mwe- 
nyezi Mungu; kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema: [Na anaye 
fuata dini isiokuwa Uislamu haitakubaliwa kwake], [Suratu Al- 
Imran: 85], na amesema tena Mwenyezi Mungu: [Bila shaka dini 
mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu], [Suratu Al-Imran: 19], 
haifai kwa yeyote aitakidi kuwa dini nyingine isiyo kuwa ya Uis- 
lamu inaruhusiwa na inafaa kwa Mwanadamu kuabudu kwa dini 
hiyo, bali atakapo itakidi hivyo hakika Wanavyuoni wameweka 
wazi kuwa huyo ni kafiri ametoka katika Mila ya Uislamu. 


KU 





Swali la 111: Je inafaa kwa Mtu kumuambia Mufti ni 
ipi hukumu ya Uislamu katika jambo flani na flani? au ni 
ipi Rai ya Uislamu katika jambo flani? 


Jibu: Haitakiwi kusema: ((Ni ipi hukumu ya Uislamu katika 
jambo flani)) Au: ((Ni ipi Rai ya Uislamu katika jambo flani)): 
kwa sababu anaweza kukosea na haitokuwa hiyo aliyo isema ndi- 
yo hukumu ya Uislamu, lakini kama itakuwa hukumu ni ushahidi 
wa wazi basi hakuna ubaya, mfano aseme: Ni ipi hukumu ya Uis- 
lamu katika kula mzoga? Tunasema: Hukumu ya Uislamu katika 
kula mzoga ni haramu. 


X k k k 


Swali la 112: Ni ipi hukumu ya kusema maneno haya: 
((Zama zimetaka litokee jambo flani na flani)), na ((Qa- 
dari imetaka itokee kitu fulani na fulani))? 


Jibu: Maneno: ((Zama zimetaka litokee jambo fulani na fu- 
lani)) na ((Qadari imetaka itokee kitu fulani na fulani)) ni matam- 
ko mabaya, kwa sababu zama ni wakati, na wakati hauna matakwa 
yeyote, na ni hivyo hivyo Qadari haina matakwa yeyote, na hakika 





si vingenevyo anaye taka kitu kiwe na kikawa ni Mwenyezi Mun- 
gu ndio; lau kama atasema Mwanadamu: ((Imehukumu Oadari ya 
Mwenyezi Mungu kitu fulani na kitu fulani)), hakuna ubaya kwa 
maneno hayo. 


Ama matakwa haifai kuegemezwa katika Oudra; kwa sababu 
kutaka ni kupenda, na hakuna kutaka kwa sifa lakini kutaka ni kwa 
mwenye kusifiwa. 


Xk k k 


Swali la 113: Ni nini hukumu ya Maneno haya: Fulani 
ni Shahidi? 


Jibu: Jibu la swali hilo ni kwamba, kumtolea ushahidi yeyote 
kuwa ni shahidi inakuwa katika namna mbili: 


1-Kuwekewa mipaka kwa sifa maalum mfano kusemwe: Mwe- 
nye kuuliwa katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu huyo ni 





shahidi, na mwenye kuuliwa akitetea mali yake huyo ni shahidi, 
na mwenye kufa kwa ugonjwa wa Tauni basi huyo ni shahidi na 
mfano wa hayo, hiyo inafaa kama ilivyo kuwa katika ushahidi, 
kwa sababu wewe unashuhudia kwa kitu ambacho amekitolea 
habari Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na ikiwa shahada ni 
kwa namna hiyo ni wajibu kukubali lile alilotuhabarisha Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake. 


2-Ikiwa shahada itawekewa mipaka kwa mtu maalumu mfano 
kusemwe kwa mtu maalumu: Hakika huyu ni shahidi, hii haifai isi- 
pokuwa kwa yule aliye tajwa na Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake, kuwa ni shahidi, au Ummah umeafikiana kuwa kwa jambo 
hilo ni shahidi, hakika Imamu Bukhari ameweka mlango maalumu 
aliouita: ((Mlango ambao hakusemwi fulani ni shahidi)). 


Amesema Al-Haafidhu katika: ((Al-Fat'h)) 6/90: ina maana 
((Haifai kusema flani ni shahidi ukiwa na uhakika kabisa wa hilo 
isipokuwa ikiwa ni kwa njia ya Wah'yi, yani kuna Aya au Had- 
ithi)), ni kama vile ameashiria kwenye Hadithi ya Omar kwamba 
alihutubia akasema: Mnasema katika kupigana kwenu vita: Fulani 
ni shahid, na amekufa fulani akiwa shahidi huenda akawa amemtia 
uzito wa bure mnyama wake, kaeni na kujua, msiseme maneno 
hayo, lakini semeni kama alivyo sema Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Mwenye kufa katika njia ya Mwenyezi Mungu au 
akauwawa basi huyo ni shahidi)). 





Na hiyo ni Hadithi Hasan Ameitoa Ahmad na Said bin Man- 
sour na wengine wasiokuwa wawili hao katika njia ya Muhammad 
bin Siirin kutoka kwa Abiy Jafaa kutoka kwa Omar)) yameisha 
maneno yake. 


Kwa sababu kukitolea ushahidi kitu haiwi isipokuwa kwa kuwa 
na ujuzi na kitu hicho, na katika shrti za kuwa Mtu ni Shahidi ni 
kuwa alikuwa akipigana ili neno Mwenyezi Mungu liwe juu, nayo 
ni niya ya ndani hakuna njia ya kuijua, na kwa sababu hiyo amese- 
ma Mtume rehma na amani ziwe juu yake akiwa anaashiria katika 
hilo: ((Mfano wa mwenye kupigana katika njia ya Mwenyezi 
Mungu, na Mwenyezi Mungu Anamjua mwenye kupigana ka- 
tika njia yake)), [Ameipokea Bukhar /2787)/, na Muslim /1878]. 


Na akasema tena: ((Naapa kwa Yule ambaye nafsi yangu ipo 
mikononi mwake, hazungumziwi yeyote katika kupigania njia 
ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamjuwa wa kuzun- 
gumziwa katika kupigania njia ya Mwenyezi Munguisipoku- 
wa atakuja siku ya Kiama na mdomo wake unatoka damu, 
rangi ni rangi ya damu, na harufu yake ni harufu ya Miski)), 
[Ameipokea Bukhar /2803/ na Muslimu /1876/]. 


Hadithi hizo mbili zimepokelewa na Bukhar kutoka katika Ha- 
dithi, Abu Hurayra Mwenyezi Mungu awe radhi naye. 





Lakini kwa yule Mtu ambaye atakuwa dhahiri yake ni wema 
hakika sisi tunalitaraji hilo kwake, hatumshuhudilii kwa hilo wala 
hatumdhanii dhana mbaya, na kutaraji ni daraja kati ya daraja 
mbili, lakini sisi tutamfanyia katika dunia kwa hukumu zile am- 
bazo hufanyiwa Mashahidi atakapokuwa ameuliwa katika jihadi 
atazikwa na damu yake katika nguo zake pasna kuswaliwa, na 
akiwa ni katikaMashahidi wengine, hakika hao wataoshwa watav- 
ishwa sanda na wataswaliwa. 


Kwa sababu lau kwamba tutamtolea ushahidi mtu maalumu 
kuwa ni shahidi italazimu katika hiyo shahada tutoe ushahidi wa 
pepo, na hilo ni kinyume na walio kuwa nayo Ahalu Sunna, kwa sa- 
babu wao walikuwa hawamshuhudilii yeyote kwa pepo isipokuwa 
yule aliye shuhudiliwa na Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
kwa sifa maalumu au mtu maalum, na watu wengine wamesema 
inafaa kumsuhudilia kwa hilo kwa yule ambaye Ummah umeafiki- 
ana kwa kumsifia juu ya hilo, na katika hili ndio alilokwenda nalo 
Sheikh Islamu Ibnu Taymiyah Mwenyezi Mungu amrehemu. 


Na kwa hili imebainika kuwa haifai kumshuhudilia mtu maalu- 
mu kuwa ni Shahidi isipokuwa kwa ushahidi wa Kitabu na Sunna 
au makubaliono ya Ummah juu ya hilo, lakini yule ambaye dhahiri 
yake ni wema hakika sisi tunataraji kwake hilo kama ilivyo tan- 
gulia, na kumjua zaidi ni kwa Muumba wake Mwenyezi Mungu. 


UU 





Swali la 114: Ni yapi maoni yenu katika kutumia neno: 
(Ghafla) au kushitukiza? 


Jibu: Maoni yangu kwenye neno hili ni kwamba hakuna uba- 
ya kulitumia, na ni jambo linajulikana, na nina dhani kuna Had- 
ithi imekuja kwa neno hilo, alitushitukiza Mtume rehma na amani 


neno hilo. 


Na kitu kushtukiza au kutokea kwa ghafla kwa Mwanadamu 
ni kitu chenye kutokea; kwa sababu Mwanadamu hajui mambo 
ya ghaibu hakika kinaweza kumtokea kitu ambacho alikuwa ha- 
hisi kama kitatokea, na wala hakukuwa na utangulizi unao onesha 
kuwa kuna kitu flani kitatokea,wala hakuwa akitaraji kuwa kita- 
tokea, kinatokea tu kwa ghafla. 


Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinacho tokea kwa 
njia hiyo, hakika kila kitu kwake Mwenyezi Mungu kinajulikana, 
na kila kitu kwa Mwenyezi Mungu kinatokea kwakukadiriwa, 
kwake Mwenyezi Mungu hakitoke kitu kwa njia ya ghafla, lakini 
kwangu, kwako na kwa mwingine tunakutana na vitu hivyo bila 
ahadi navyo na bila kuvihisi na bila viashiria vya jambo hilo, hilo 
kwa mwanadamu huitwa: Ghafla au kushitukiza, na hakuna ubaya 





ndani yake, ama katika matendo ya Mwenyezi Mungu hilo ni jam- 
bo lisilo wezekana na halifai. 


aa k k 


Swali la 115: Sheikh, Mwenyezi Mungu awalipe kheri, 
Ni yapi mawazo yenu kuhusu istilahi ya fikra ya Kiisl- 
amu? Na Mfikiriaji wa Kiislamu? 


Jibu: Neno (fikira ya Kiislamu) ni katika maneno ambayo watu 
hutahadharishwa nayo sana kwa sababu tutakuwa tumeufanya 
Uislamu kuwa ni mawazo ya watu ambayo mtu anauhuru wa 
kuyafata uu Kuwacha kuyafata na hilijambo ni hatari kubwa 
sana, huu msemo kuwa (fikra ya Kiislamu) wameulete maadui 
wa Uislamu nasi tukiwa hatufahamu. 


Kuhusu: istalahi ya (Mwislamu mwenye kufikiria) sifahamu 
kama istilahi hiyo ina ubaya kwasababu ni kumsifu mwislamu 
wa kiume kuwa anafikiria na mwanaume wa kiislamu lazima 
afikirie. 


X k k k 





Swali la 116: Kuigawa Dini kunako mambo ya 
muhimu na mambo ya kawaida (mfano kufuga ndevu) 
hiyo ni sahihi? 


Jibu: Kuigawa dini kunako mambo ya muhimu na mambo 
ya kawaida kugawa hivo ni kosa na ni batili, mambo yote yanayo 
fungamana na Dini ni ya muhimu, na yote ni yenye manufaa kwa 
mja, na yote yana muweka karibu na Mwenyezi Mungu na 
hupata thawabu mtu akifanya jambo la Dini, na yote yanamfaa 
mtu kwa kuzidisha imani yake na kumuweka karibu na Mwe- 
nyezi Mungu, hata mavazi anayo yavaa namuonekano wake, 
hayo yote akiyafanya binaadamu kwa ajili ya kutafuta radhi 
ya Mwenyezi Mungu na kufuata Mafundisho. ya Mtume wa 
Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake, mtu huyo 
hulipwa thawabu, na mambo ya kawaida kama tunavyojua ni 
kwamba hayana faida isipokuwa hutupwa, katika dini ya Uis- 
lamu na katika sheria ya Uislamu hakuna kitu hicho! Uislamu 
wote na sheria ya uislamu ni kiini mtu ananufaika nacho kama 
atafanya hilo jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na akafata 
mafuzo ya Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu 
yake, na wale wanao leta hiyo misemo wajifikirie vizuri katika 
jambo hilo ili wajue ukweli upo wapi na haki ipo wapi, kisha 
wafate haki na waache hii misemo, ukweli nikuwa dini ya 
uislamu ina mambo muhimu sana na mambo makubwa, kama 
nguzo tano za Uislamu amabazo Mtume Muhammad rehma 





na amani ziwe juu yake amezifafanunua nguzo hizo, akasema: 
((Uislam umejengwa juu ya mambo matano: la kwanza ku- 
tamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo yakuwa Mwenyezi 
Mungu ni mmoja hana mshirika, na kutamaka kwa ulimi na 
kukiri kwa moyo ya kuwa Muhammadi ni Mtume wake,la pili 
ni kusimamisha swala na kutoa zakka na kufunga Mwezi 
mtukufu wa Ramadhani na kwenda kufanya ibadi ya hija 
Makkah katika nyumba ya Mwenyezi Mungu)), [7 / Swa- 
hihi Bukhary, /16/ Swahihi Muslimu]. Pia kuna mambo mengine 
yasio kuwa hayo lakini sio kuwa mamabo hayo ni maganda, 
hayamsaidi binadamu anayatupa na kuyaacha, bila kunufaika 
nayo. 


kuhusu ndevu: Hakuna shaka kuwa kuacha ndevu ni ibada 
kwa sababu Mtume rehama na amani ziwe juu yake! Ame- 
amrisha wanaume wache ndevu, na kila jambo alilo amrisha 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Ni ibada mtu akiifanya 
anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kufata 
amri ya Mtume rahma na amani ziwe juu yake! Na hayo ndio 
mafunzo alio kuja nayo Mtume Muhammad rehma na amani 
ziwe juu yake! Pia ndio mafunzo walio kuja nayo mitume 
wengine walio kuja kabla ya Mtume Muhammadi rehma na 
amani ziwe juu yake, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu 
katika kisa cha Mussa na Haruna: [Akasema ewe mwana wa 
mama yangu usinishike ndevu zangu wala kichwa change], 
Surat Twaha: 94]. Na imethibiti kwa Mtume Muhammad rehma 





na amani ziwe juu yake kuwa kuacha ndevu ni katika ma- 
umbile ambayo Mwenyezi Mungu amewaumba wanaadamu 
hivyo, pia kuacha ndevu ni ibada na sio tamaduni, wala sio 
maganda kama wanavyo dai baadhi ya watu. 


UU 


Swali la 117: Ni ipi hukumu ya kusema tumemzika 
katika maisha yake ya milele? 


Jibu: Mtu yoyote kusema kuwa tumemzikaa katika maisha 
yake ya milele, ni haramu kusema hivyo na hairuhusiwi kisheria 
kwasababu ukisema tumemzika katika maisha yake ya milele, 
maana yake kuwa kaburi ndio mwisho wa kila kitu, unakuwa 
umepinga kuwa hakuna kufufuliwa siku ya Qiyama, na hili 
jambo linajulikana kwa waislamu wote kuwa maisha ya kabu- 
rini sio maisha ya mwisho, na sio maisha ya milele, isipokuwa 
watu ambao hawaamini siku ya Oiyama, (siku ya mwisho) 
wanaamini kuwa maisha ya kaburini ndio maisha ya milele 
na ya mwisho, kuna muarabu mmoja alimsikia mwanaume 
mmoja anasoma maneno ya Mwenyezi Mungu Our ani: [kume- 
kushugulisheni kutafuta wingi, mpaka mje makaburini!], [Su- 
rat Takathur: 1-2]. Akasema yule Mwarabu: ((Naapa kwajina la 
Mwenyezi Mungu mtu alie kwenda kutembea sehemu hua 
haishi sehemu hiyo)), anaetembea sehemu huondoka, ni lazima 
ya kuwa watu watafufuliwa siku ya Qiyama, (Siku ya mwisho) 





kwa hivyo ni lazima kujiepusha kutumia lugha hiyo ya kuwa 
tumemzika hayo ndio maisha yake ya milele kwa sababu mai- 
sha ya mwisho ni mtu kuingia Peponi au kuingia motoni siku 
ya Oiyama, (siku ya mwisho). 


UU 


Swali la 118: Wakiristo kujiita kuwa ni wafuasi wa 
Yesu, na Yesu kuwa ni mkiristo, je ni sahihi? 


Jibu: Hakuna shaka ya kuwa Wakiristo kujiita kuwa ni 
wafuasi wa Yesu baada ya kuja Mtume Muhammad rahma 
na amani ziwe juu yake na kujinasibisha kuwa wao ni wafuasi 
wa yesu sio sahihi, kama wangekuwa sahihi wange muamini 
Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake! Kwa kuwa 
kumuuamni Mtume Muhammad rahma na amani ziwe juu 
yake, ni kumuamini Issa bin Mariam rehma na amani ziwee 
juu yao! Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu katika Qur`ani: 
[Na Issa bin Mariyamu alipo sema: Enyi wana wa Israil! 
Hakika mimi ni Mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, ninae 
thibitisha yalio kuwa kbala yangu katika taurati na mwe- 
nye kubashiria kwa Mtume Atakae kuja baada yangu:jina 
lake ni Ahmad! Lakini alipo waletea hoja zilizo wazi walisema 
huu niuchawi ulio wazi), [Surat Swaff: 6]. Hakubashiri Issa 
bin Mariyamu ya kuwa Muhammad rehema na amani ziwe 
juu yake! Ni kwa ajili watu wafate mafundisho alio kuja nayo 





Muhammad, kubashiriwa Muhammad haya kuwa maneno ya 
upuuzi kutoka kwa Issa bin Mariam haiwezekani akabashiriwa 
mtu mwenye akili mbovu, Issa bin Mariyamu ni katika Mtume 
watano wakubwa alio wachagua Mwenyezi Mungu, naye Issa 
bin Mariam amewabashiria wana wa Israil kuWa huyo atakae 
kuja baada yangu ni Muhammad: [Lakini alipo waletea hoja 
zilizo wazi walisema huu niuchawi ulio wazi], kwa mujibu wa 
maneno ya Mwenyezi Mungu inaonyesha kuwa Mtume ambaye 
alibashiriwa na Issa bin Mariam ameisha kuja lakini walimp- 
inga na wakasema kuwani mchawi wa wazi wazi, wakimpinga 
Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake! Watakuwa 
wamepinga utumee wa Issa bin Mariam, kwa kuwa Issa bin 
Mariam ndiye alie toa bishara ya kuja kwa Mtume Muham- 
madi rehma na amani ziwe juu yake! Kwahiyo haifai kwa 
Wakiristo kujiita kuwa niwafuasi wa Yesu (Issa bin Mariam) 
kama ni kweli Wakiristo wanadai kuwa ni wafuwasi wa Yesu, 
Issa mtoto wa Mariam wange amini alicho kibashiri Issa bin 
Mariam, kwa kuwa Issa bin Mariam na wengine katika Mi- 
tume wa Mwenyezi Mungu amechukuwa ahadai kwao ya kuwa 
wamuamini Mtume Muhammad rehama na amani ziwe juu 
yake amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Pindi Mwenyezi 
Mungu alipo chukuwa ahadi kwa Manabii; kisha akakupeni 
Kitabu na hekima kisha akakujieni Mtume Mwenyewe 
kusadikisha mlio kuja nayo nijuu yenu kumuamini na kum- 
saidia, akasema jee mmekiri na mmekubali kushika agizo 
langu juu ya hayo? Wakasema: tumekubali akasema basi 
shuhudieni namimi ni pamoja nanyi katika kushuhudia], 
[Surat Al-Imrani: 81]. Mtume ambae amekuja kuthibisha mam- 
risho walio kuja nayo Mitume walio tangulia, ni Mtume Mu- 
hammadi rehma na amani ziwee juu yake!, Amesema Mwenyezi 





Mungu mtukufu katika Qur`ani: [tumekuteremshia wewe, kwa 
haki, kitabu hichi kilicho sadikisha yalio kuwa kabla yake 
katika vitabu na kuyalinda, basi hukumu baina yao kwa 
aliyo yatelemsha Mwenyezi Mungu, wala usiafuate matanio 
yao ukaacha haki iliyokujia], [Surat Maida: 48]. 


Kwa kifupi nasema: Wakiristo kujinasibisha kuwa ni waf- 
wasi wa Issa bin Maraam (yesu) ni kujinasibisha kwa uongo 
kunako pingana na uhalisia kwa sababu Wakiristo wanapinga 
bishara aliyoitoa Issa bin Mariam rehma na amani za ziwe 
juu yake! Ambayo ni bishara ya kuja Mtume Muhammadi, Wa- 
kiristo kupinga bishara ya kuja kwa Mtume Muhammad ni 
kumpiga Yesu mwana wa Mariam. 


X k k 


Swali la 119: Ni yapi mawazo yenu kuhusu neno hili, 
(La samaha LLah)? 


Jibu: Haifai mtu kusema la samaha LLah, kwa kuwa mtuu 
akisema hivyo huenda akadhaniwa kuwa yupo mtu mmoja 
anamlazimisha Mwenyezi Mungu kufanya kitu, Anasema Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Hakuna Mtuu Anauwezo 
wa kumlazimisha Mwenyezi Mungu)). Amesema Mtume wa 





Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwee juu yake: ((Asiseme 
mmoja wenu: awe Allah nisamehe ukitaka, Ewee Mwenyezi 
Mungu nihurumie ukitaka, isipokuwa akusudie kumuomba 
Mwenyezi Mungu na ajipendekeze kwa Mwenyezi Mun- 
gu hakika hakuna wakumuamuru Mwenyezi Mungu wala 
wakulifanya jambo kuwa kubwa jambo ambalo amelitoa 
Mwenyezi Mungu)), [6339/ Swahihi Bukhary, / 2679 / Swahihi 
Muslimu] Ni bora mtu kusema Mwenyezi Mungu hakupanga 
jambo hilo, (La Qadara Allah) kuliko kusema, La samaha 


Allah, kusema hivyo kuwa Mwenyezi Mungu hakulipanga 
ni bora kuliko kutuhumu mambo yasio faa kwa Mwenyezi 
Mungu. 


Xk k k 


Swali la 120: Kuna baadhi ya watu, anapo fariki 
mtu, husema: [Ewe nafsi iliyo tua! Rejea kwa Mola wako 
ukiwa umeridhia na umemridhiwa] [Suratul-Fajir: 28, ni 
ipi hukumu ya kusema hivyo?. 


Jibu: Hairuhusiwi kusema hayo maneno kwa kumuashiria 
mtu maalum aliyefariki, kwa sababu kusema hivyo utakuwa 
unatoa ushahidi ya kuwa huyo marehemu anahizo sifa. 


X k k k 





MASWALI NA MAJIBU KUHUSU SWALA. 


Swali la 121: Ni ipi asili au chanzo cha kujisafisha 
kutokana na uchafu kama janaba au kinyesi? 


Jibu: Asili ya kujisafisha kwa mtu aliepatwa na uchafu wa ha- 
dathi (janaba au hedhi au nifasi) anatakiwa ajitwaharishe kwa ku- 
tumia maji yalio safi, na mtu akipatwa na uchafu huo hatokuwa 
safi hadi atumie maji katika kujisafisha, hata kama maji hayo 
yatakuwa ni masafi atayatumia hayo maji masafi, au yakiwa 
maji yamebadirika rangi kwa kuwekewa kitu kilicho safi nda- 
ni yake ambacho sio najisi, maji hayo inaruhusiwa kujitwaha- 
risha kwa kutumia hayo maji, kwa kuwa kauli ya Wanawazuoni 
iliyo na nguvu: kuwa maji yakibadilika kwa kuweka kitu kili- 
cho safi, maji hayo yataendeleaa kuitwa maji na kitu kilicho 
wekwa katika maji hayo hakita ondoa uhalisia wa maji hayo, 
hayo maji yatakuwa bado yapo safi unaweza kujisafisha kwa 
kutumia maji hayo, Au kusafisha maji mengine kwa kutumia 
maji hayo, kama mtu hato pata maji ya kujitwaharishia (ku- 
jisafisha) Au akahofu kuwa akitumia maji atapata madhara ya 
kiafya au atazidisha tatizo alilo nalo la maradhi, Mtu huyo ata- 
jitwaharisha kwa kutumia kutayamam (kutumia mchanga ulio 
safi) Atapiga mikono yake miwili kwenye mchanga juu ya ar- 





dhi kisha atapakaa uso wake kwa kutumia viganja vya mikono 
yake miwili, kisha atapakaa kwenye mikono yake nyuma ya 
viganja kiganja cha kulia atapakaa kushoto na cha kushoto 


atapakaa kiganja cha mkono wa kulia,hii ni kuhusu kujisafisha 
kutokana na hadathi (Janaba au hedhi au nifasi). 


Kujitwaharisha au kujisafisha kwa mtu alie patwa na uchafu 
wa kinyesi, kujisafisha kwakwe ni kutumia kitu chochote kina- 
cho weza kuondoa huo uchafu ,kama kutumia maji, Au kitu 
kingine kinacho ondosha hicho kinyesi na sehemu hiyo ika- 
baki kuwa ni safi kwasababu inakausidiwa kuondosha kinyesi 
chenyewee, kikiondoka kwa maji au kitu kingine cha asili ya 
majimaji au kikawa kikavu kikaondosha najisi yote, kufanya 
hivyo kutakuwa kumesa fisha sehemu. hiyo. Isipokuwa kwa 
mtu alie patwa na kinyesi cha mbwa, Nilazima aoshe sehemu 
hiyo mara saba, mara moja kati ya hizo saba achanaganye na 
mchanaga. Huu ndio Utofauti wa kujitwaharisha na hadathi 
(janaba nk.) na kutwaharisha sehemu ilo patwa na kinyesi. 


Xok k k 


Swali la 122: Je sehemu yenye najsi inaweza kusafi- 
ka bila ya kutumia maji? kemiko zinazo safishia 
vyakula hivi zina twaharisha vyakula? 





Jibu: Kuondoa najsi haikusudiwi kuwa ni ibada, kusafisha 
sehemu yenye najsi: inakusudiwa kuondoa kiini cha uchafu 
kitu chochote kitakacho toa uchafu huo sehemu hiyo itabaki 
kuwa safi, akitumia maji au kitu kingine inazingatiwa kuwa 
sehemu hiyo imesafika. 


Kauli iliyo na nguvu ambayo ameichagua Sheykhul Islamu 
bun Taymiyah rehma na amani zimuendee, kama sehemu ye- 
nye najsi itapatwa na jua au upepo najsi ikaondoka sehemu 
hiyo itakuwa safi, na itakuwa imetwaharika, kama alivyo sema, 
Sheykhul Islam bun Taymiyah: Sehemu iliyo patwa na uchafu, 
sehemu hiyo panakuwa pamenajisika, Na najsi ikiondoka seh- 
emu hiyo inakuwa imetwaharika, kila kitu kinacho ondosha 
hicho najsi na alama ya najsi hicho- isipokuwa husamehewa 
ranga ya najsi iliyo shindikana kuondoka- hiyo sehemu itabaki 
kuwa safi; kwa misingi hiyo kemiko zinazo tumika kusafishia 
vyakula, vyakula vikisafika vinakuwa twahiri (safi) na kemiko 
hizo zinakuwa. zimesafisha. 


X k k k 


Swali la 123: Ni ipi hukumu ya maji yalio badilika 
rangi kwa sababu ya kukaa muda mrefu? 


Jibu: Maji hayo ni safi, hata kama yatabadilika rangi, kwa- 
sababu hayakubadilika kwa kuwekewa kitu kingine, yamebadi- 





lika kwa kukaa muda mrefu, kwahivyo inaruhusiwa kisheria 
kutawadha maji hayo na udhu utakuwa ni sahihi. 


Kuu 


Swali la 124: Ni ipi hekima ya Mwenyezi Mungu ku- 
haramisha wanaume kuvaa dhahabu? 


Jibu: Fahamu ewe ulio uliza swali hili, pia afahamu kila 
mtu atakae soma swali hilina maJibu haya, kuwa sababu ya 
sheria za Mwenyezi Mungu kwa kila muumini, ni maneno ya 
Mwenyezi Mungu na maneno ya Mtume Muhammadi rehma 
na amani ziwe juu yake! Amesema Mwenyezi mung: [Hai- 
wezekani kwa Muumini Mwanamume wala Muumini Mwa- 
namke kuwa na khiyari katika jambo Mwenyezi Mungu 
na Mtume wanapo kata shauri katika jambo hilo), [Surat 
Ahzab: 36]. 


Mtu yeyote atakaye tuliza swali kuhusu ulazima wa ku- 
fanya jambo au uharamu wa kuwacha kufanya jambo, ambalo 
hukumu yake imeelezwa katika kitabu cha Mwenyezi Mungu 


Qur`an, au katika hadithi, za Mtume Muhammad rehma na 





amani ziwe juu yake! Tuna mJibu mtu huyo kwa sababu ya 
kuwa jambo ni lazima mtu kufanya au niharamu mtu kufanya 
kitu hicho, sababu ni maelezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake, na hii ni sababu tosha kwakila Muumin, kwasababu 
hiyo alivyo ulizwa Aisha Mke wa Mtume radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake, kwanini wanawake wenye hedhi 
wakimaliza siku zao za hedhi wanalipa madeni ya swaumu 
ya mwezi wa Ramadhani? Na hawaliipi swala ambazo ha- 
wakuziswali walivyo kuwa na hedhi? AliJibu mke wa Mtume 
hivi: ((Tulikuwa tukiwa katika hali ya hedhi, tunaamrishwa 
tulipe swaumu, na hatukuwamrishwa kulipa swala)), [321/ 
Swahihi Bukhar, /335/ Sahihi Muslimu], kwa kuwa mamrisho 
yametoka kwa Mwenyezi Mungu na Mtume wake, hiyo 
ni sababu ya lazima kwa kila Muumin, lakini hakuna ubaya 
kama mtu atataka kujua sababu, Au akataka kujua hekma, ka- 
tika mambo alio yahukumu Mwenyezi Mungu, kwa sababu ku- 
fanya hivyo kutamzidishia utulivu, pia atapata kujua kiini cha 
sheria ili apate kulinganisha hukumu za Mwenyezi Mungu 
na sababu zake, pia ataweze kuoanisha mambo ambayo yalio 
elekezwa na Mwenyezi Mungu kwa matamshi na mambo am- 
bayo hakuyaeleza, kujifunza hekma ya sheriya ya Mwenyezi 
Mungu kuna faida tatu. 





Majibu ya swali: ((Imethibiti kwa Mtume rehma na am- 
ani juu yake, amerahamisha kuvaa dhahabu kwa wanaume, 
na ameruhusu wanawake wavae dhahabu)), [1720/ Al Tirmi- 
dhiy! /5148/ Nasaai| Kwa kuwa dhahabu ni katika vitu vyenye 
thamani anavyo jipamba mwanaadamu, dhahabu ni mapambo, 
na Mwanaume maumbile yake sio ya kujipamba, Mwanaume 
aliyekamili sio katika mapambo anakuwa kamili katika uanau- 
me wake, na Mwanaume hana haja ya kujipamba kwa ajili ya 
mtu mwengine, tofauti na mwanamke, mwanamke anamapun- 
gufu anahitaji kuukamilisha uzuri wake, Anahitaji kujipamaba 
kwa mapambo ya thamani na mapambo ya aina mbali mbali, 
kufanya hivyo kunadumisha ndoa yake, kwa sababu hiyo she- 
ria imeruhusu Mwanamke kujipamba kwa dhahabu, na sheria 
imekataza Mwanamume kujipamba kwa dhahabu, Amesema 
Mwenyezi Mungu: (Ati alie lelewa katika mapambo na katika 
mabishano hawezi kusema kwa uwazi], [Surat Zukhuruf: 18] 
Kwahiyo imefahamika hekma ya Mwenyezi Mungu! kuhara- 
misha Wanaume kuvaa dhahabu. 


Napenda kuwapa nasaha wanaume ambao wamepewa 
mtihani wa kujipamba kwa dhahabu, hakika Wanaume kuji- 
pamaba kwa dhahabu wanakuwa wamemuasi Mwenyezi Mun- 
gu na Mtume wake Muhammadi, Na Wanaume hao wanakuwa 
Wamejifananisha na wanawake, Wanaume wanao vaa mikononi 
Mwao dhahabu Wanakuwa wamevaa makaa ya moto, kama 
alivyo sema Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu 
yake! Katikat kitabu: [Sahihi Muslim /2090] Wanaume Wanaovaa 
dhahabu watubuu kwa Mwenyezi Mungu waache kuvaa dha- 
habu! Kama wanataka kujipamba kwa fedha wajipambe kwa 





kiwango ambacho sheria ya Mwenyezi Mungu imekiweka, 
Pia Wanaweza kujipamba kwa mapambo mengine yasio kuwa 
dhahabu, Wanaume wanaruhusiwa kuva pete za fedha! Na aina 
zingine za madini! kwasharti la kuwa Wasifanye israfu, (ma- 
tumizi mabaya). 


Xok k 


Swali la 125: Ni ipi hukumu ya mtu kuweka meno ya 
dhahabu juu ya meno yake ya asili? 


Jibu: Meno yalio tengenezwa kwa dhahabu hairuhsiwi kwa 
Mwanaume kuyaweka juu ya meno yake ya asili, isipokuwa 
anaruhusiwa Mwanaume kuweka meno ya dhahabu juu ya 
meno yake ya asili kwa dharura, kwa sababu Mwanaume ni 
haramu kwake kuvaa dhahabu na kujipamba kwa dhaha- 
bu. Ama kuhusu Mwanamke, kama itakuwa ni tamaduni ya 
Wanawake kujipamba kwa kuweka meno ya dhahabu, hakuna 
ubaya nae akaweka hayo meno ya dhahabu, kama ndio ita- 
kuwa tamaduni yao ya kujipamba, kwa sharti Asijipambe 
kwa israfu! (matumizi yasio kuwa ya lazima) kwauthibisho wa 
kauli ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake: 
((Mwenyezi Mungu ameruhusu Wanawake wa Uma wangu 
wajipambe kwa dhahabu na Hariri)), (Al Tirmidhiy 1720]. 





Kama atafariki Mwanamke alie jipamba kwenye meno yake 
kwa dhahabu, Au akafariki Mwanaume alie weka dhahabu 
kwenye meno yake kwa dharura ya kisheria, meno hayo yata- 
ondolewa baada ya kufariki mtu huyo, kama kuyaondoa meno 
hayohakuta leta madhara kwenye muili wa marehemu, lakini 
kama kutasababisha kuukata mwili wa marehemu basi meno 
hayo watayachwa, kwa kuwa dhahabu inazingatiwa kuwa ni 
mali, na mali za marehemu baada ya kufariki zinarithiwa na 
familia yake, kuwacha dhahabu kwenye meno ya marehem 
na kumzika nayo nikupoteza mali ambayo nihaki ya warithi. 


Kuu 


Swali la 126: Ni ipi hukumu ya mtu kujisaidia haja 
ndogo sehemu wanayo tawadhia watu, jambo ambalo 
linapelekea kufunua sehemu zake za siri? 


Jibu: Hairusiwi binaadamu kufunua sehemu zake za siri 
kiasi ambacho watu wataziona sehemu za siri, watu ambao ha- 
waruhusiwi kisheria kuona sehemu yake ya siri, mtu akifunua seh- 
emu yake ya siri katika vyoo vilivyo andaliwa kwa ajili ya kutia 
udhu, na watu wakawa wanamuona mtu huyo anapata dhambi, 
na jambo hilo wamelieleza Wanachuoni wa kiisalam Mweneyezi 
Mungu awarehemu! Kuwa katika hali kama hiyo ni lazima 
atumie mawe au kitu kinge katika kujisafisha baada ya kumaliza 
kukidhi haja yake kuliko kutumia maji na kufunua sehemu 





yake ya siri, aende sehemu ya mabali na watu akakidhi haja yake 
kisha atumie kijisafisha kwa vitu ambavyo sheria imeviruhusu, 
Apangushe sehemu iliyo toka haja yake kwa mawe mara tatu, 
au kitu kingine kilicho mfano wa jiwee, hadi sehemu hiyo 
isafike, mawe yawe matutu au zaidi ya matatu na haitoshi chini ya 
matatu, inamlazimu kufanya hivyo kwasababu kufunua sehemu 
yake ya siri wakati anajisafisha na watu wakamuona sehemu 
zake za siri jambo hilo ni haramu, kwa hivyo tunasema: Nilaz- 
ima kuficha sehemu ya siri, hairuhusiwi kufunua sehemu yake 
ya siri mbele za watu kwa ajili ya kujisafisha, anatakiwa atafute 
sehemu ambayo hakuna Mtu anae muona hata mmoja . 


Xk k k 


Swali la 127: Ni ipi hukumu ya mtu kukojoa akiwa 
amesimama? 


Jibu: Kukojoa mtuu akiwa amesimama inaruhusiwa kishe- 
ria, kwa masharati Mawili: 


1-Awe na uhakika kuwa mkojo hautamrudia au cheche za 
mkojo hazito mpata. 





2-Awe na uhakika kuwa hakuna mtu atakaemuona sehemu 
yake ya siri. 


Xk k k 


Swali la 128: Ni ipi hukumu ya mtu kuingia chooni 
akiwa na Msahafu? 


Jibu: Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu wanasema: 
Hairuhisiwi kwa binadamu kuingia chooni akiwa na msahafu, 
kwa kuwa msahafu ni kitabu kitakatifu na kinacho heshimiwa, 
haifai kuingia nacho sehemu hiyo ya chooni. Mwenyezi Mungu 
ndio njuzi. 


Xok k k 


Swali la 129: Ni ipi hukumu ya kuingia chooni ukiwa 
una karatasi limeandikwa jina la Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Inaruhusiwa kuingia chooni Ukiwa na karatasi lilo 
andikwa jina la Mwenyezi Mungu, kama karatasi hiyo itakuwa 
ipo mfukoni na haionekani, hukumu ya karatasi hiyo itakuwa 
imejificha na imesitirika, pia yapo majina ya watu yanayo 





karibiana na majina ya Mwenyezi mugu, kama jina la Abdul- 
allah na Abdul-Azizi, na Majina Mengine kama hayo. 


X k k 


Swali la 130: Mtu anapo kuwa chooni vipi atasoma 
Bismillahi wakati wa kutia udhu? 


Jibu: Mtu akiwa chooni atasoma Bismillahi moyoni kwake, 
hato isoma kwa sauti, kwa kuwa kusoma bismilahi wakati wa ku- 
tia udhu au kukoga janaba sio jambo la lazima, hoja ya kuwa ni 
lazima kusoma bismillah wakati wakutia udhu na kuoga janaba 
hoja hiyo haina nguvu, Amesema mwana chuoni Imamu Ah- 
madi Ibun Hanbaali rahema na amani ziwe juu yake: ((Haku- 
na kauli iliyo sahihi kuwa Mtume Muhammadi rehma na 
amani ziwe juu yake! Alikuwa Akisoma bismilahi wakati 
wakutia udhu)), [A] Tirmidhiy /25] Amesema mwanawachuoni 
mwengine Ibun Qudaama mtunzi wa kitabu (Al-Mughuniy) 
Mwenyezi Mungu ameherem na Wanachuoni wengine kuwa 
kusoma bismilahi wakati wa kutia udhu ni Sunnah sio wajibu 
[Al-Mughuniy 1146/145/1]. 


Xk k 





Swali la 131: Ni ipi hukumu ya kuelekea kibla wakati 
wa kujisaidia haja ndogo au haja kubwa, au kuipa mgon- 
go kibla? 


Jibu: Wametofautina Wanachuoni rehma na amani ziwee juu 
yao!, kauli nyingi, wapo Wanachuoni wamesema: kuwa Ni ha- 
ramu mtu kuelekea kibla au kukipa mgongo kibla wakati ana- 
jisaidia haja kubwa au haja ndogo sehemu ya wazi isio kuwa 
ndani ya jengo, wakatoa ushahidi wa hadithi ya Mtume Mu- 
hammadi rehma na amani ziwe juu yake! Amesimulia Abuu 
Ayubu Amesema: ((Msieelekee kibla mnapo kuwa mnajisaid- 
ia haja kubwa na mnapo kuwa mnajisaidia haja ndogo, wala 
Msikipe mgongo kibla mnapo kuwa mnajisaidia, isipokuwa 
elekeeni magaharibi au mashariki)) Amesema Abuu Ayubu 
rehamana amani ziwejuu yake: ((Tulikwenda Sham, tu- 
kakuta kunavyoo vimejengwe vikiwa vimeelekea upande wa 
Al-kaaba tukawa tunageuka kisha tunamuomba Msamaha 
Mwenyezi Mungu)), [144/ Swahihi Bukhariy, /264/ Swahihi 
Muslimu], wakielewa kuwa hadithi ya Mtume imekataza kue- 
lekea kibla wakati wa kujisaidia au kukipa mgongo kibla ni 
sehemu ya wazi na sio kwenye jengo, kama mtu atakuwa 
kwenye jengo anaruhusiwa kuelekea kibla au kukipa mgongo 
kibla anapo kuwa anajisaidia haja kubwa Au ndogo, kwa usha- 
hidi wa hadithi ya Mtume Muhammad rehma na amani za 
ziwe ju yake amesimulia Abdul-allah Ibun Omari: (Kuwa nili- 
panda siku moja juu ya nyumba ya mke wa Mtume (Haf- 
swa), Nikamuona Mtume wa Mwenyezi Mungu, Anajisaidia 
akiwa ameelekea Sham na akiwa ameipa mgongo Al-Kaa- 
ba)), [148/ Swahihu Bukhariy, /266/ Swahihi Muslimu]. 





Wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: kuwa haifai mtu kuelekea kibla Au kukipa mgon- 
go kibla anapokuwa anajisaidia haja ndogo Au haja kubwaa 
akiwa kwenye jengo au akiwa Sehemu ya wazi, haruhusiwi 
mtu huyo kueleke kibla, Au kukipa mgongo kibla, wametoa 
ushahidi wa hadithi alio isimulia Abu Ayubu, tulio ieleza hapo 
nyuma, wanachuoni hao wakatoa majibu ya hadithi alio isum- 
ilia Ibun Omari kama ifatavyo. 


l-kuwa hadithi ya Ibun Omar rehma na amani ziwe ju 
yake! Nilipanda kwenye nyumba ya mke wa Mtume bi Haf- 
swa, nikamuona Mtume Muhammadi anajisaidia haja akiwa 
amelekea shamu na ameipa mgongo Al-kaaba, hadithi hiyo ya 
Ibun Omari, ilikuwa kabla ya Mtume kukataza watu kuelekea 
kibla wanapo jisaidia haja ndogo Au haja kubwa Au kukipa 
mgongo kibla. 


2- Hoja ya pili ni kuwa katazo hua linanguvu, na katazo 
linatoka kwenye asili, na jambo linalo toka kwenye asili huwa 
linapewa kipao mbele. 


3-Hoja ya tatu kuwa hadithi ya Abii Ayubu rehma na am- 
aniza ziwe juu yake! Ni ya matamshi na hadithi ya Ibun Omari 
ni ya kitendo na kitendo hakipingani na kauli au matamshi, 
kwakuwakitendo mtu Anaweza kufanya akiwa amesahau au 
akafanya kwa udhuru, au ikawa jambo hilo linaruhusiwa ku- 
lifanya mtu peke yake wafuwasi wake hawaruhusiwi kulifanya 
jambo hilo. 





Hoja iliyo na nguvu kwaupande Wangu mimi, katika jambo 
hili, nikuwa ni haramu mtu kujisaidia haja kubwa Au haja 
ndogo akiwa Amelekea Al-kaaba, (kibla) Au amenipa mgongo 
mtu huyo akiwa sehemu ya wazi kama jangwani nk, pia ina- 
ruhusiwa kuelekea upande wa kibla au kuipa mgongo kibla mtu 
anapokuwa anajisaidia haja ndogo au haja kubwa akiwa katika 
jengo au vyoo vilivyo jengewa, kwa kuwa katazo la kuelekea 
kibla wakati wa kujisaidia limehifadhiwa na halimuhusu mtu 
maalum, na katazo la mtu kuipa mgongo kibla kumehusishwa 
na kitendo na kukipa mgongo kibla kuna nafuu zaidi kuliko 
kukielekea kibla unapokuwa unajisaidia, na Mwenyezi. Mungu 
ndio anaejua zaidi kwa hivyo imepatikana nafuu ya kuwa mtu 
akiwa kwenye jengo anaweza kuelekea lakini jambo lililo 
bora kama ataweza asikipe mgongo kibla hata kama atakuwa 
kwenye jengo. 


Xk k k 


Swali la 132: Mtu akitokwa na upepo (ushuzi) hivi ni 
lazima kwa mtu huyo kujisafisha kwa kutumia maji?. 


Jibu: Mtu akitokwa na upepo (ushuzi) udhu wake unaha- 
ribika kwa uthibitisho wa maneno ya Mtume wa Mwenyezi 
Mungu rehma na amani ziwe juu yake: ((Mtu akiwa kwe- 
nye swala akahisi kuwa kuna kitu kimetoka sehemu yake ya 
haja kubwa, asitoke kwenye swala hadi asikie sauti ya upepo 





(shuzi) Au asikie harufu)), (137/ Swahihi Bukhary, /361/ Swa- 
hihi Muslimu), lakini si lazima kwa mtu alie tokwa na upepo 
sehemu yake ya haja kubwa kujisafisha kwa maji, si lazima 
kuosha sehemu yake ya siri kwa sababu hakuna kitu kilicho 
toka kinacho mlazimu kuosha sehemu yake ya siri kwa hiyo 
mtu akitokwa na upepo udhu wake unaharibika inatosha kwake 
kutawadha, kuosha uso wake na kusukutua Na kupandisha maji 
puani, Na kuosha mikono yake Na kupaka maji kichwa chake 
na kupaka maji masikio Na kuosha miguu yake hadi kwenye 
vifundo vya miguu. 


Napenda kuchukuwa nafasi hii kuwakumbusha mambo 
ambayo yanajificha kwa baadhi ya watu,Wapo baadhi ya watu 
wanakwenda kujisaidia haja kubwa au haja ndogo kisha wana- 
jisafisha kwa maji, ikifika muda wa swala wakitaka kutia udhu, 
wanadhani kuwa ni lazima kwanza waende kujisafisha Sehemu 
zao za siri mara ya pili, hii sio sahihi, Mtu anapo osha sehemu 
yake ya siri baada ya kumaliza kujisaidia sehemu hiyo inaku- 
wa imesafika, anapo taka kutawadha hana ulazima wakuwanza 
kuosha sehemu yake ya siri, makusudio ya kusafisha sehemu ya 
siri kwa maji au kusafisha kwa mawe au kitu kingine ni jambo 
la kisheria na lina masharti yake yanafahamika madhumuni ni 
kusafisha sehemu iliyo toka kinyesi, ukisafisha kinyesi hakirudi 
isipokuwa kama utajisaidia tena mara ya pili itakuwa lazimu 
uoshe tena. 


KUU 





Swali la 133: Ni muda gani sheria inapendekeza ku- 
piga mswaki? Na ni ipi hukumu yakupiga mswaki kwa 
mtu anae subiri swala muda ambao inatolewa khutba? 


Jibu: Muda ambao sheria imependekeza kupiga mswaki 
mtu atakapo amka kutoka usingizini, akitaka kuingia nyumbani 
kwake, wakati wa kutawadha, Na anapoa simama wakati wa- 
kutaka kuswali. 


Sio vibaya mtu anae subiri Swala kupiga mswaki, lakini 
wakati wa khutuba asipige mswaki, akipiga mswaki wakati 
wakhutba itakuwa imemshughulisha kupiga mswaki na sio 
kusikiliza khutba, isipokuwa kama atakuwa anasinzia basi 
anaweza kupiga mswaki kwa ajili ya kuodosha usingizi. 


KU 


Swali la 134: Je ni lazima kusoma Bismilahi wakati 
wa kutawadha? 





Jibu: Mtu kusema Bismilahi wakati anaanza kutawadha sio 
lazima isipokuwa ni Sunna, hadithi iliyoelezea kusoma Bis- 
millah wakati wa kuanza kutawadha kuna haja ya kuiangalia 
kwa kina. 


Amesema: Imamu Ahmadi- Hili jambo linafahamika kwa 
Wanachuoni wote walio hifadhi hadithi za Mtume Muhammad 
((Wakisema kuwa haikuthibiti kwenye maudhuii hadithi)), 
[381/2/ kitabu Masaail Imammu Ahmadi/ Is'haga Rahawiya], 
hadithi hiyo inabaki hivyo hivyo, hata kama kuthibiti kwa 
hadithi hiyo kunahitaji kuwangaliwa vizur, hatakiwi mtu ku- 
walazimisha watu kufanya jambo kuwa la lazima hali ya kuwa 
halikuthibiti kwa Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe 
juu yake! Kwa sababu hiyo naona kuwa kusoma Bismillahi 
wakati wa kuwanza kutawadha ni Sunnah, likini ambae itat- 
hibiti hadithi kwake ni lazima aseme kuwa ni lazima nayo ni 
kuleta bislillah ni waJibu kwa kauli ya Mtume: ((Hana udhu 
mtu ambae hakusoma bismilahi)), [25/A1 Tirmidhiy, /398/ Ibun 
Majah). Usahihi wa hadithi hiyo inaonyesha kukataza kusihi 
na sio kukataza kukamilika kwa udhu. 


X k k k 





Swali la 135: Ni ipi hukumu ya kutahiri wanaume 
na wanawake?. 


Jibu: Wametofautiana Wanachuoni katika hukumu ya kutahi- 
ri, na kauli yenye usahihi zaidi ni kwamba ni wajibu kutahiri kwa 
wanaume na ni Sunnah kwa wanawake, na sababu ya kutofautisha 
hukumu ya kutahiri kwa wanaume na wanawake: Kutahiri kwa 
wanaume kuna maslahi yanayorudi katika sharti ya Swala ambayo 
ni twahara, kwasababu mwanaume akiwa hajatahiriwa mkojo 
unapotoka kwenye tupu ya mwanaume kuna mabaki ya mkojo 
yanayo jikusanya katika ile ngozi na inaweza kusababisha madha- 
ra ya kuchunika ngozi au kupata majeraha, au kila itakapo tikisika 
tupu yake basi mkojo hutoka na atakuwa ni mwenye najsi. Ama 
kutahiri kwa upande wa wanawake, hakika faida kubwa iliyopo ni 
kupunguza matamanio yake, na kufanya hivo kwa mwanamke ni 
kutaka ukamilifu wala siyo kwasababu ya kuondoa uchafu. 


Wanachuoni wameweka masharti ya kutahiri Mtu anae 
tahiriwa awe na uhakika kuwa hato pata madhara ya kiafya 
kama atatahiriwa na hato poteza maisha yake kwa kutahiriwa 
kama mtu atahofia kuwa akitahiriwa anaweza kupoteza mai- 
sha au akitahiriwa atapata maradhi mtu huyo sio lazima 
kutahiriwa kwasababu ulazima wakutahiriwa unaondoka kama 
mtu hatokuwa na uwezo wakutahiriwa. 





Ushahid wa kuwatahiri wanaume: 


I-Zimepokelewa hadithi nyingi ((Kuwa Mtume Muham- 
mad rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, ali- 
toa amri kwa waislam walio silimu kutoka kwenye ukafiri 
nakuigia katika dini ya kislamu, Watahiriwe)), [356/ Abuu 
Daud]. Na asili ya amri huwa nilazima kuifata. 


2-Kutahiri nijambo linalo watofautisha Wakiristo na Waisl- 
amu, Waislamau walikuwa wanawafahamu ndugu zao waislamu 
wakati wa vita kati ya waislam na makafiri baada ya kum- 
alizika vita kwenye kutahiri, wakimuona alie tahiriwa huyo 
anakuwa Mwislam na ambae hakutahiriwa huyo ni kafiri, 
wakasema: kutahiri ndio jambo litakalo tutofautishia kati ya 
mwislmu na asie kuwa muislamu, kama kutahiri ni jambo lino 
tofautisha kati ya Muislamu na kafiri basi kutahiri ni lazima 
ili ipatikane tofauti kati ya Muislamu na kafiri, pia imehara- 
mishwa waislamu kujifananisha na makafiri kwa hadithi ya 
Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake anasema: 
((Mtu atakae jifananisha na watu huyo mtu atakuwa mion- 
goni mwao)), [403 1/Abuu Daud]. 


3-Kutahiri Nikukata ngozi kwenye Mwili wa binaadam, na 
kukata mwili wa binaadamu niharamu na kutende cha haramu 
hakiwezi kuwa halali isipokuwa Kwa jambo hilo litakuwa na 
ulazima, kwahivyo kutahiri ni jambo la lazima. 





4-Kumtahiri mtoto yatima anatakiwa kutoa ruhusa mlezi 
wake kwa kuwa kukata sehemu ya mwili wa yatima ni sawa 
na kumfanyia uadui na kuchukuwa mali ya huyo mtoto 
yatima, kwa kuwa anae mtahiri anahitaji malipo ya kutahiri, 
kama kutahiri sio lazima isinge faa kukata ngozi ya mwili wa 
mtoto yatima, na kuchukuwa mali ya mtoto yatima, kwa ajili 
ya kumlipa mtahiri, na huu ni ushahidi wa matendo ya wema 
walio tangulia, na kwa mtazamo wa wazi inatufahamisha kuwa 
kutahiriwa nilazima kwa wanaume. 


Kuhusu wanawake sio lazima kuwatahiri kama ilivyo kuwa 
ni lazima kwa Wanaume kutahiriwa, na hii ndio hoja iliyo na 
nguvu, kuna hadithi dhaifu: (( Kutahiri wanaume ni Sunna, 
na kuwatahiri wanawake haipendezi-makuruhu)), kama ha- 
dithii hii ingeswihi ingetengenisha . 


Xok k k 


Swali la 136: Kama mtu atakuwa na meno ya ban- 
dia (ya kutengeneza) je ni lazima kwa mtu huyo kuy- 
atoa meno hayo wakati wa kusukutua mdomo anapo- 
tawadha? 


Jibu: Kama mtu atakuwa na meno ya kutengeneza yamepa- 
chikwa kwenye meno yake ya asili siolazima kwa mtu huyo 
kuyatoa meno hayo wakati wa kusukutua mdomo anapokuwa 





anatawadha, hukumu ya meno yalio pachikwa inafanana na 
mtu Alie vaa pete kwenye kidole chake, na mtu alie vaa pete 
sio lazima kuivua anapokuwa anatwadha, kilicho bora kwa 
mtu alie vaa pete wakati anatawadha aizungushe pete yake, na 
sio lazima kuizungusha pete hiyo, kwa sababu Mtume Mu- 
hammad rehma na amani ziwe juu yake alikuwa anavaa pete 
na haikupokelewa hadithi kuwa Mtume Muhammad alikuwa 
anaivua pete yake anapo taka kutawadha. 


Jambo lipo wazi meno ya kutengeneza yalio bandik- 
wa kwenye meno ya asili bila kuyatoa maji hayawezi kufika 
kwenye meno ya asili, lakini kuna watu wenye meno ya 
kutengeneza inakuwa vigumu kuyatoa hayo meno wakati wa 
kutawadhi kisha baada ya kutawadha  ayarudishe. 


X ok k k 


Swali la 137: Je ni lazima mtu akiwa anatawadha 
achukue maji mapya anapo osha masikio yake? 





Jibu: Sio lazima kwa mtu anae tawadha kuchukuwa maji 
mapya wakati anapo pangusa masikio yake, na haipendezi 
kuchukuwa maji mapya kwa ajili ya kupangusa masikio kwa 
kauli iliyo sahihi, kwa kuwa hadithi zilizo elezea sifa za udhu 
wa Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake hazi- 
kutaja kuwa Mtume Muhammad alikuwa anachukuwa maji 
kwa ajili ya kupangusa masikio, iliyo bora apanguse masikio 
yake kwa unyevunyevu wa maji ulio baki kwenye mikono 
yake wakati anapaka maji kichwa chake. 


Xk k k 


Swali la 138: Ni ipi maana ya utaratibu wa kutawad- 
ha? Na ni yapi makusudio ya kufatanisha kuosha viugo 
wakati wakutawadha? Na ni ipi hukumu yake? 


Jibu: Utaratibu katika kutawadha maana yake ni mtu ku- 
wanza kutawadhaa kwa kufata utaratibu alio upanga Mwenyezi 
Mungu na Mwenyezi Mungu ameanza kutaja utaratibu wa 
kutawadha kwa kutaja kuosha uso, kisha kuosha mikono Mi- 
wili, kisha kupaka maji kichwani, kisha kuosha miguu miwili, 
Mwenyezi Mungu hakueleza kuosha viganja viwili vya miko- 
no, kwa sababu kuosha viganja viwili kabla ya kuosha uso 
ni Sunnah na sio waJibu, huu ndio utaratibu wa kutawadha, 
tunatakiwa kutawadha kwa kuosha viungo vyetu kama alivyo 
panga Mwenyezi Mungu, Alivyo panga viungo vya kutawadha, 
kwa sababu Mtume Muhammadi alivyo hiji Makkah, alitoka 





kwenda kwenye sehemu ya saayu alipo fika sehemu hiyo aka- 
soma maneno ya Mwenyezi Mungu: [Na hakika vilima vya 
safa na maruwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu], 
[Suratul Baqara: 158] Akasema: ((Naanza Alipo Anzia Mwe- 
nyezi Mungu)), [1218 /Sahihi Muslimu] kaweka wazi kuwa 
amenza swafa kabala ya maruwa kwa kufata alivyo anza 
Mwenyezi Mungu. 


Na kuhusu kufatanisha kuosha viungo wakati wa kutawad- 
ha, maana yake ni asipitishe muda mrefu kati ya kuosha kiungo 
na kiungo kingine, kwa mfano kama ataosha uso wake, kisha 
akataka aoshe mkino yake, lakini ukapiata muda mrefu hajaosha 
mikono, kuwafatanisha kuosha viungo kutakuwa kumeharibika, 
itamlazimu aanze tena kuosha uso ndio aoshe mikono yake, 
bila kupitisha muda mrefu kati ya kuosha uso na mikono, 
Mtume Muhammadi rahma na amani ziwe juu yake alimuona 
Mtu mmoja ametawadha na katika mguu wa mtu huyo kuna 
alama maji hayakufika sehemu hiyo, Mtume akasema kumwam- 
bia mtu yule: ((Nenda ukatawadhe tena na utawadhe vizuri)), 
[243/ Swahihi Muslimu], na katika upokezi wa hadithi nyingine 
ya Abi Dawud ((Mtume alimuamrisha mtu yulee Atawadhe 
tena)), [175/Abuu Daud] hadithi hizi zinatufahamisha kuwa 
kufatanisha kuosha viungo katika kutawadha ni sharti katika 
masharti ya kutawadha, kama mtu ataacha kufatanisha bila ud- 
huru udhu wake hautakuwa sahihi, kutawadha ni ibada moja 
na ibada moja haifai kuitenganisha kwa mafungu. 





Kauli iliyo sahihi: kutawadha kwa kufata utaratibu na kufa- 
tanisha kuosha viungo ni mambo ya lazima katika kutawadha. 


aaa k k 


Swali la 139: Mtu akitawadha akasahau kuosha 
kiungo kimoja katika viungo vinavyo takiwa kuoshwa 
hukumu yake ni ipi? 


Jibu: Mtu akitawadha akasahu kuosha kiungo katika vi- 
ungo vinavyo takiwa kuoshwa, kama atakumbuka kabla ya ku- 
pita muda mrefu, ataosha kiungo hicho , kisha ataosha viungo 
vinavyo fatia, mfano: Mtu akiwa anatawadha akasahau kuosha 
mkono wake wa kushoto, akaosha mkono wa kulia kisha akapa- 
ka maji kichwani na masikioni na akaosha miguu yake miwili, 
alivyo malizia kuosha miguu yake miwili akakumbuka kuwa 
hakuosha mkono wake wa kushoto tunasema: kumuelekeza 
mtu huyo, anze kuosha mkono wake wa kushoto kisha apake 
maji kichwani na masikioni na aoshe miguu yake miwili, ni 
lazima kurudia kuosha miguu yake miwili na kupaka maji 
kichwa na masikio kwasababu ya kufata utaratibu kama alivyo 
upanga utaratibu huo Mwenyezi Mungu! Anasema Mwenyezi 
Mungu: [Enyi mlio amini! mnapo simama kwa ajili ya swala 





basi osheni nyuso zenu, na mikono yenu mpaka vifundoni, 


na mpake vichwa vyenu, na osheni miguu yeni mpaka vifun- 
doni], [Surat Maida: 6]. 


Kama atakumbuka baada ya kupita muda mrefu, anatakiwa 
arudie kutawadha upya, mfano akitawadha mtu akasahau kuosha 
mkono wake wa kushoto kisha akamaliza kutawadha udhu 
wake, akaondoka kwenda kufanya mambo yake, na ukapita muda 
mrefu, kisha akakumbuka kuwahakuosha mkono wake wakush- 
oto alipokuwa anatawadha, ni lazima kwa mtu huyo kurudia 
kutawadha, kwa sababu kumekosekana kufatanisha kuosha vi- 
ungo wakati wa kutadha na kufatanisha kuosha viungo wakati 
wakutawadha nisharti la kusihi udhu. 


Fahamu kuwa kama mtu atatia shaka kuwa ameuosha mkono 
wake wakushoto au hajauosha, baada ya kumaliza kutawadha, au 
akatia shaka kuwa alisukutua mdomo wakati wakutia udhu, mtu 
huyo hatakiwi kuifata shaka, atendelela kuwa na udhu wake, na 
hakuna tatizo katika udhu wake, Pia kama atatia shaka baada ya 
kumaliza kuswali hato rudia ibada yake kwa kuwa shaka haina 
nafasi. 


Kama mtu atafata shaka alio iweka kwenye ibada atakuwa 
amefungua mlango wa wasi wasi, kila Mtuu atakuwa hajiamini 
kwenye ibada yake, Mwenyezi mugu kwa rehma zake ametu- 
wekea urahisi kuwa mtu akitia shaka baada ya kumaliza kufanya 
ibada shaka hiyo haina nafasi, lakini kama mtu akiwa na uhakika 
kuwa hakutawadha au akawa na uhakika kuwa alisahau kuosha 





kiungo kimoja wakati anatawadha ni lazima mtu huyo kurudia 
hiyo ibada. Mwenyezi Mungu ndio anaye jua zaidi. 


aa k k 


Swali la 140: Je maji yakikatika wakati mtu anatwad- 
ha, kisha yakarudi hali ya kuwa viungo vimesha kauka 
ataanza upya kutawadha au ataendelea alipo kuwa ame- 
fikia? 


Jibu: Jambo hili hukumu yake inakuwa kwenye kufatani- 
sha kuosha viungo wakati wa kutawadha, na kwa kuwa kufa- 
tanisha kuosha viungo ni sharti la kusihi udhu. Wanachuoni 
rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwaendee wana kauli 
mbli: 


Kauli ya kwanza: kuwa kufatanisha kuosha viungo wakati 
wa kutawadha ni sharti la kusihi udhu, na udhu hausihi hadi 
sharti hilo likamilike, kama mtu atatenganisha kuosha kiungo 
kimoja na kiungo kingine udhu wake hauta sihi, na hii ndio 
kauli iliyo na nguvuu ambayo hoja zake zina nguvu, kwa 
sababu kutawadha ni ibada moja ni lazima iwee yenye kuun- 
gana na tunapo sema kuwa nilazima kufatanisha kuosha viungo 
nijambo la lazima na ni sharati la kusihi udhu. 





Wamesema baadhi ya Wanachuoni: kufatanisha kuosha 
viungo wakati wakutawadha mtu asichelewe kuosha kiungo 
hadi kiungo kilicho kabla ya kiungo hicho kikauke, isipokuwa 
kama atachelewa kuosha kiungo hicho kwa sababu inayo en- 
dana na mambo yanayo husu kutawadha, kama uchafu ulio 
ganda kwenye kiugo kinacho takiwa kuoshwa akawa anaondoa 
uchafu hadi kiungo kilicho kabla yake kika kauka, mtu huyo 
ataendelea na udhu wake sehemu alio kuwa amefikia hata 
kama atachelewa muda mrefu, kwa sabau kuchelewa kwake 
alikuwa anafanya jambo linalo husu kutawadha. 


Kama atachelewa kuosha kiungo kwa sababu ya kukoseka- 
na maji, kama muulizaji wa swali hili alivyo uliza, baadhi ya 
Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu, wanasema: kufa- 
tanisha kuosha viungo kutakuwa kumempita kwa hiyo atat- 
akiwa anze kutawadha mara nyingine udhuu mpya. 


Wanasema baadhi ya Wanachuoni wengine: kuwa hajapitwa 
na kufatanisha kuosha viungo kwa sababu jambo hilo hakuli- 
weka yeye lipo njee ya uwezo wake na mtu huyo anakuwa 
bado anasubili akamilishe udhu wake, kwa hiyo maji yakirudi 
anaendelea pale pale alipo kuwa ameishia, hata kama viungo 
vyake vitakuwa vimekauka. 





Baadhi ya Wanachuoni wanao sema kuwa ni lazima kufa- 
tanisha kuosha viungo na ni sharti la kusihi udhu, wanasema: 
kufatanisha kuosha viungo hakuwafikiani na kukauka viungo, 
kunaafikiana na desturi ya watu, desturi ya sehemu hiyo ka- 
tika kuosha viungo ndio itafatwa, na desturi hiyo kama haipo 
sehemu hiyo haito fatwa, kwamfano: Watu ambao wanasubili 
maji yanapo kuwa yamekatika, watu hao wanakuwa na kazi 
ya kuleta maji au kutafuta maji, kwa baadhi ya watu hiyo 
sio sababu ya kuwa udhu wao wa Mwanzo walio kuwa wa- 
menza kutawadha wanaonganisha udhu wao wa mwanzo na 
huu wapili bila kurudia, na hili jambo ndio nibora yakija maji 
waendelea kutawadha pale walipo kuwa wameishia, isipokuwa 
kama utakuwa umepita muda mrefu sana, ambao utakuwa 
umenda kinyume na desturi yao, watanza kutawadha udhu 
mpya na jambo hili nijepesi. 


Xok k k 


Swali la 141: Ni ipi hukumu ya udhu wa mtu alie 
weka kucha za kutengeneza (kucha za bandia )? 


Jibu: kucha za bandia ni plastiki zinazo wekwa kwenye 
kucha za mwanamke, na zinakuwa na ganda, hairuhusiwi kwa 
Mwanamke kuzitumia kucha hizo kama atakuwa anaswali, 





kwa sababu kucha hizo zinazuiya maji kufika katika mwiili 
na kila kitu ambacho kinazuiya maji yasifike kwenye mwili 
wa mtu anaye tawadha au anae koga kitu hicho hakiruhusiwi 
kukivaa, amesema Mwenyezi Mungu: (Na osheni nyuso zenu 
na mikono yenu], [Surat Maida: 6]. 


Mwanamke akiva kwenye kucha zake kucha za kutenden- 
geneza 


(bandia) kucha hizo zinazuiya kufika maji kwenye mwili, 
hawezi kuwa ametwaharika akitawadha au akioga, atakuwa 
ameacha faradhi ya kutawadha na faradhi ya kuoga anapokuwa 
na janaba. 


Kama mwanamke atakuwa haswali kwa sababu ya kisheria, 
kwa mfano mwanamke mwenye hedhi, anaruhusiwa kuweka 
hizo kucha za bandia kwa hayo masiku atakayo kuwa yupo 
kwenye siku za hedhi, lakini kama kuvaa hizo kucha za ban- 
dia ni katika mambo wanayo yafanya wanawake wa kikafiri, 
hairuhusiwi Mwanamke wa kiisalamu kuweka hizo kucha, kwa 
sababu sheria hairuhusu wanawake wa kiislamu kujifananisha 
na wanawake wa kikafiri. 


Nimesikia kuwa kuna watu wametoa fat”wa (maelekezo) 
kuwa kuvaa kucha za bandia nisawa na kuvaa khofu, (viatu 
vinavyo funika migu) Anaruhusiwa mwanamke avae kucha za 
bandia kwa muda wa usiku na mchana kama hatokuwa safari, 
na mwanamke atakae kuwa yupo safari atavaa kucha hizo 
muda wa siku tatu, fatua hiyo (maelekezo) Sio sahihi sio kila 
kinacho sitiri mwili wa binaadamu hukumu yake inakuwa ya 





khofu (viatu vinavyo funika miguu) Sheria imeruhusu kuvaa 
khofu na kufuta juu yake kwa haja (dhiki) kwa sababu miguu 
kuna haja ya kuipoza na kuihifadhi, kwa kuwa inagusa ardhi, 
na changarawe, na inapata baridi, na mambo mengine, ikaja 
sheria maalumu kuruhusu kufuta juu ya khofu, na wamechu- 
kuwa kiyasi kukisia na kupaka kwenye kilemba, na kukisia 
huku sio sahihi, kwa sababu kilemba huvaliwa kichwani, 
na kichwa faradhi yake ni nyepesi, faradhi ya kichwa wakati 
wakutawadha nikupaka, tofauti na mikono yenyewe huoshwa, 
faradhi ya mikono nikuiosha, kwa sababu hiyo Mtume Muham- 
madi hakuruhusu wanawake apake kwenye gloves, pamoja 
kuwa zimefunika mikono, ina tufahamisha kuwa hairuhusiwi 
mtu kukisiya kito chochote kitakacho ziwia kufika maji kwe- 
nye juu ya kilemba au juu ya khofu. 


Nilazima kwa kila Muislamu, atoe juhudi. zake zote 
kutaka kuujua ukweli, na asitoe fatwa (maelekezo) isipokuwa 
akiwa anafahamu kuwa Mweneyezi Mungu atamuuliza kuhu- 
su hayo maelekezo alio yataoa, kwa kuwa mtu anakuwa ana- 
toa maelekezo ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Tunamuomba 
Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia ya haki na njia iliyo 
nyoka. 


KU 





Swali la 142: Ni zipi sifa za udhu wa kisheria? 


Jibu: Sifa za udhu wa kisheria zimegawanyika sehemu kuu 
mbili: 


l-Sifa za lazima nazo hausihi udhu hadi sifa hizo zika- 
milike nazo zimeelezwa kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu: 
[Enyi mlio amini!mnapo simama kwa ajili ya swala basi osh- 
eni nyuso zenu,na mikono yenu mpaka kwenye vifundi, na 
pakeni vichwa vyenu, na osheni miguu yenu mpaka vifun- 
doni], [Surat Maida: 6]. 


Kuosha uso mara moja na kusukutua mdomo na kupandi- 
sha maji puani na kuyatoa, kuosha mikono miwili, kuwanzia 
kwenye incha za vidole hadi kwenye vifundo, inabidi watu 
wawe makini wakati wakutadha, wapo ambao hawafikishi maji 
kwenye viganja vya mikono wanapo kuwa wanatwadha, an- 
aridhika na vile alivyo anza kuosha viganja mwanzo ikifikia 
wakati wakuosha mkono haoshi sehemu ya karibia na ncha 
za vidolee na hili nikosa katika kutawadha, na watu wengini 
wanajisahau, kuosha mkono kuwanzia kwenye ncha za vidole 
hadi kwenye vifundo, kisha atapaka maji kichwani mara moja, 
na masikioni kwa unyevunyevu wa maji yalio baki wakati 
wakupaka maji kichwani, kisha ataosha miguu miwili mkapa 
kwenye vifundo mara moja, hizi ndio sifa za lazima katika 
kutawadha. 


2-Sifa ya pili katika sifa za kutawadha, ni sifa za Sunna, 
tunazielezea kama ifatavyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, 
kusoma bismillahi, wakati ananza kutawadha, kuosha vigan- 





ya vya mikono. mara tatu, kisha asukutue mdomo wake ,na 
apandishe maji puani kwake, kwa michoto mitatu kwa kutumia 
viganja vya mikono yake, kuosha uso mara tatu, kisha aoshe 
mikono yake miwili hadi kwenye vifundo mara tatu, atanza 
kuosha mkono wa kulia kisha atafatia mkono wa kushoto, ki- 
sha atapaka maji kichwani kwake mara moja, atapeleka mikono 
yake kuwanzia kwenye utosi hadi kufikia kwenye uchogo 
kisha atairudisha mikono yake sehemu ya utosi wake alipo 
anzia, kisha atapangusa masikio ataingiza kidole shahada kwe- 
nye matundu ya masikio yake mawili, atapitisha kidole gumba 
nyuma ya masikio kwa njee, kisha ataosha miguu yake hadi 
kwenye vifundo mara tatu atanza mguu wakulia kisha mguu 
wa kushoto, kisha atasema baada ya kumaliza: ((Ashhadu an la 
iLLah illa Allahu wahadau la shariykalahu, wa ashahadu anna 
Muhammadan Abduhu wa Rasuluhu, Allahuma ij-alaniy mina 
twabiyna wajaarani minal- mutatwahiriyna)), [Swahihi Muslimu 
/234]. Akifanya hivyo atafunguliwa milango Minane ya pepo 
aingie kupitia mlango atakao utaka, kama ilivyo thibiti hadithi 
ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwee juu yake! Aliyo 
isimulia Ibun Omar radhi za Mwenyezi Mungu zimuendee. 


KU 


Ujumbe Wa Maelekezo Namna Ya Kujisafisha Mgonjwa 


Amesema sheikh Mwenyezi Mungu amuhifadhi: 


Kila sifa njema zinamsatahiki Mwenyezi Mungu na Mwe- 





nyezi Mungu ndio tunae muomba msaada na tunamuomba msa- 
maha na tunarejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwacha kufanya 
madhambi tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kwa kutokana na 
Shari tunazo zifanya na maovu tunayo yafanya, mtu akiongozwa 
na Mwenyezi Mungu kuifahamu haki na kufanya mambo mazuri, 
hakuna anaye weza kumpoteza, na Mwenyezi Mungu akimuacha 
mtu apotee hakuna anaye weza kumuongoza mtu huyo, natamka 
kwa ulimi na kuthibitisha kwa moyo kuwa hakuna Mungu an- 
aestahiki kuwabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu 
mmoja peke yake hana mshirika, pia natamka kwa ulimi na kut- 
hibitisha kwa moyo kuwa Muhammad ni Mtume wa Mwenyezi 
mugu na ni mtumwa wake rehma na amani zimuendee yeye na 
familia yake na wafuasi wake na wema walio tangulia. 


Baada Ya Utangulizi Huu: 


Hii ni risala fupi inayo elezea, mambo ya lazima kwa 
mgonjwa , anapo taka kutawadha kwajili ya kuswali na anavyo 
swali, hakika mgonjwa anasheria zake maalumu zinazo muhusu 
yeye anapo kuwa katika hali ya ugonjwa kwa kuwa sheria ya 
wislamu inalinda hali ya kila mmoja Mwenyezi Mungu amem- 
tUma Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake!na 
dini ya hurUma nzuri, dini iliyo jengewa misingi ya wepesi 
na urahisi, amesema Mwenyezi Mungu : [Wala hakuweka juu 
yenu mambo mazito katika dini), [Suratul Hajj: 78] Amesema 
pia: (Mwenyezi Mungu anakutakieni, yalio mepesi,wala ha- 
kutakieni yalio mazito], [Suratul-Baqarah: 185]. [Basi mcheni 
Mwenyezi Mungu, muezavyo, na sikieni na tiini,| [Surat Al 





Taghabun: 16]. Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma 
na amani ziwe juu yake: ((Uislamu ni mwepsi)), (39 /Sahihi 
Bukhary| Amesema pia: ((Nikiwamrisha jambo lifanyeni kwa 
uwezo wenu)), [7288 /Sahihi Bukhary /1337 /Sahihi Muslim], 
kwa mujibu wa ushahidi huu Mwenyezi munmgu amewarahi- 
sishia watu wenye udhuru katika ibada zao wafanye ibada zao 
kwa kulingana na hali zao, ili wanafaye ibada bila kupata shida, 
wala tabu, na kila sifa njema zinamsatahiki Mwenyezi Mungu. 


Vipi Atajisafisha Mgonjwa? 


1- Ni lazima kwa mgonjwa ajisafishe kwa kutumia maji 
atawadhe kama atakuwa na uchafu mdogo, ambao sio lazima 
kwake kuoga, pia ni lazima kwa mgonjwa kuoga kama atakuwa 
na uchafu unao mlazimu kuoga uchafu mkubwa (janaba, hedhi 
na nifasi). 


2- Kama mgonjwa atakuwa hawezi kujisafisha kwa kutu- 
mia maji kwa sababu ya kushindwa kuyatumia maji, mfano 
mgonjwa ambaye yupo mahututi hawezi kuinuka au hawezi 
kutumia maji kwa sababu anahofia atazidisha ugonjwa au akahofia 
kuwa akitumia maji ugonjwa utachelewa kupona, mgonjwa huyo 
atatayamamu (atatumia mchanga). 





3- Namna ya kutumia mchanga kwaajili ya kutia udhu: At- 
apiga viganja vyake viwili juu ya mchanga ulio safi mara moja 
kisha atapaka uso wake wote kwa kutumia viganja hivyo kisha 
atapaka viganja vyake viwili kiganja cha mkono wa chakushoto 
kitapaka chakulia na chakulia kitapaka chakushoto. 


4- Kama mgonjwa hatoweza kujisafisha Mwenyewee kwa 
kutumia maji basi atatwaharishwa na mtu mwengine, pia kama 
hato weza kutayamamu (kutumia mchanga) Atamtayamamisha na 
mtu mwengine, atapiga mtu huyo viganja vyake kwenye mchan- 
ga kisha atampaka mgonjwa uso wake na viganja vyake, mfano 
kama anagekuwa anamtawadhisha kwa kutumia maji. 


5- Kama mtu atakuwa na madonda katika baadhi ya viungo 
vinavyo takiwa kuoshwa wakati wa kutawadha, ataosha viungo 
hivyo kwa kutumia maji, kama kuosha viungo hivyo vyenye 
majeraha kutamsababishia madhara, atapangusa juu yake na hato 
osha, ataurowesha mkono wake kwa kuutia maji kisha ataupi- 
tisha juu ya kiungo hicho chenye jeraha, kama kufanya hivyo 
kutakuwa kunamzidishia mardhi atatayamamu. 


6- Mtu akiwa amefungwa ogo kwenye kiungo kinacho taki- 
wa kuoshwa kama mkono au mguu mtu huyo atafuta kwa maji 
juu ya ogo hilo itakuwa sawa na kukiosha kiungo hicho na 
hato tayamamu kwa kuwa kufuta juu yake kunachukuwa nafasi 
ya kuosha. 





7- Anarusiwa mtu kutayamamu kwenye ukuta wa nyumba 
au kitu kingine kilicho safi na chenye vumbi kama uku- 
ta utakuwa umefutwa na kitu kingine kisichokuwa aridhi 
hairuhusiwi kutayamamu kwenye ukuta huo hadi uwee ukuta 
huo unavumbi. 


8- Kama mtu atakuwa hawez i kutayamamu kwenye ardhi 
au kwenye ukuta au kitu kingine chenye vumbi inafaa kuweka 
udongo kwenye chombo au kitamba kisha tayamamu kwenye 
chombo hicho au kitamaba hicho. 


9- Mtu akitayamamu kwa ajili ya kuswali akaendelea kuwa 
na udhu wake na haukuharibika hadi muda wa swala nyingine 
ukaingia ataswali kwa udhu wa mwanzo alio tayamamu na hato 
rudia kutayamamu mara ya pili, kwa sababu bado yupo na twa- 
hara na hakijamtokea kitu kinacho haribu udhu . 


10- Ni lazima kwa mgonjwa ausafishe mwili wake ku- 
tokana na najisi, kama atakuwa hawezi kujisafisha, ataswali 
hivyo hivyo, aa swala yake ni sahihi na hato irudia swala 
hiyo. 


11- Ni lazima kwa mgonjwa aswali kwenye nguo iliyo 
safi, kama nguo yake itachafuka kwa kupatwa na najisi, ni 
lazima aoshe nguo hiyo au abadilishe avae nguo nyingine, 
kama hato weza kufanya hivyo , ataswali kwenye nguo hiyo 





hiyo yenye najisi aa swala yake itakuwa sahihi hato irudia. 


12- Nilazima kwa mgonjwa aswali sehemu iliyo safi 
kama sehemu hiyo ikichafuka kwa najisi ni lazima kupasafi- 
sha au kuweka kitu kingine kilicho safi, au wamtandikie kitu 
kingine kisafi kama haita wezekana ataswali hivyo hivyo na 
swala yake ni sahihi na hato irudia. 


13- Haruhusiwi mgonjwa kuchelewesha swala hadi 
wakati wake ukatoka kwa sababu kuwa hawezi kutawadha, ana- 
takiwa kutawadha kwa uwezo wake kisha aswali swala ka- 
tika muda wake, hata kama kwenye nguo zake na sehemu alipo 
kutakuwa na najisi hawezi kuviondoa ataswali hivyo hivyo. 


Xok e k 


Swali la 143: Ni ipi hukumu ya mtu kuvua soksi za 
miguu kila anapokuwa anatwadha akitia shaka ya kusihi 
udhu?. 





Jibu: kufanya hivyo ni kinyume na mafunzo ya Mtume 
Muhammad rehma na amani ziwe juu yake! pia unakuwa umejifa- 
nanisha na Marawafidhwa ambao hawaruhusu mtu kufuta juu 
ya khofu (viatu vinavyo valiwa miguuni vinafunika kote), na 
Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake! alimwambia 
Mughiyra alipo kuwa anataka kuvua khofu za Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Ziache mimi nimeziingiza (nimezivaa) 
baada ya kuwa nimetawadha)) [206/ Sahihi Bukhry, /79/274/ 
Sahihi Muslim] Mtume rehma na amani ziwe juu yake akazifuta 
kwa juu. 


X k k k 


Swali la 144: Kukadiria muda wa kupangusa juu ya 
khofu mbili, unaanza muda gani?. 


Jibu: Mambo haya ni katika mambo muhimu sana ambayo 
watu wanatakiwa waelekezwe kwa hiyo nitajaribu kuJibu kwa 
kirefu kuliko ilivyo ulizwa insha-allah!. 


Tunasema: Hakika kupangusa juu ya khofu mbili imethibit 
i kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na imethibiti kwenye ma- 
funzo ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake!. 


Amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio amini! Mnapo 





simama kwa Ajili y swala basi osheni nyuso zenu, na miko- 
no yenu mpaka vifundoni, na mpake vichwa vyenu, na osh- 
eni miguu yenu mpaka vifundoni] [6/ Surat Maaida], kwenye 
maneno ya Mwenyezi mugu katika neno osheni miguu yenu 
mpaka vifundoni, limetiwa kasra, linakuwa limeungana na kauli 
ya pakeni vichwa vyenu, miguu inakuwa imeingia katika viungo 
vinavyo pakwa, pia ukisoma ibara ya osheni miguu yenu mpa- 
ka vifundoni kwa kutia fat-ha, inakuwa imeungana na ibara ya 
osheni nyuso zenu, miguu na yenyewe inatakiwa kuoshwa na sio 
kupakwa, kwa hiyo miguu inakuwa imechukuwa hukumu mbili 
unaweza kupaka kama unavyo paka kichwa au kuosha kama 
unavyo osha uso, hadithi za Mtume Muhammadi zimeweka wazi 
muda gani inafaa kupaka na muda gani inafa kuosha, hadithi 
zimeeleza kuWa inatakiwa kuosha miguu ikiwa upo wazi na 
kupaka miguu ikiwa imefunikwa na khofu. 


Kuhusu hadithi za Mtume Muhammadi rehma na amani 
ziwe juu yake zimethibiti nyingi na ni hadithi sahihi kuhusu 
kupaka juu ya khofu na Wanachuoni Mwenyezi Mungu aware- 
hemu wamesema kuwa ushahidi wa kupaka kwenye khofu 
umethibi kwenye hadithi za Mtume hadithi sahihi,na kupata 
kwenye khofu kuna kuwa kwa mtu alie zivaa khofu akiwa 
na udhu kama atava khofu bila udhu ni bora kuzivua kisha 
aoshe miguu kwa hiyo wakati swahaba wa Mtume Mughiyra 
alivyo kuwa anataka kumvua khofu Mtume, Mtume alimwambaia 
ziache mimi nimezivaa nikwa naudhu. 





Masharti Ya Kupaka Juu Ya Khofu Mbili 


1- Sharti la kwanza: Anatakiwa awe imevaa khofu (Viatu 
vinavyo funika miguu yake yote) baada ya kumaliza kujitwaha- 
risha na uchafu mkubwa kama janaba hedhi nifasi na awe 
amejitwaharisha na uchafu mdogo kama mkojo nk ,na awe 
ametawadha kama atavaa viatu vya khofu akiwa hana udhu 
kamili, hairuhusiwi kupaka juu ya khofu. 


2- Sharti la pili: anatakiwa apake katika muda maalum, tut- 
alielezea hapo mbele Mwenyezi Mungu akituwezesha. 


3- Sharti la tatu: Anatakiwa apanguse juu ya khofu kama 
atakuwa na uchafu mdogo unao mlazimu kutawadha, kama 
atakuwa na uchafu mkubwa unao mlazimu kuoga ni lazima 
kwa mtu huyo avue viatu hivyo na akoge mwili mzima kwa 
hivyo hairuhusiwi mtu afute akiwa na janaba nk, kama ulivyo 
kuja ushidi katika hadithi ya swafuwani Ibun Ghaasaal ra- 
dhi za Mwenyezi Mungu zimuendee amesema: ((Mtume 
Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake, alikuwa anatu- 
amrisha tukiwa safarini tusivue viatu vyetu vya khofu kwa 
muda wa siku tatu, usiku na mchana, isipokuwa tukipatwa na 
janaba)), [126/ Nasai /96/ Atirmidhiy/ 17/ Ibun Khuzayma. 


Hayo ndio masharti matatu katika masharti ya kupaka maji 
juu ya viatu vya khofu. 





Kuhusu muda: Muda wa kupaka juu ya khofu kwa mtu 
ambae sio msafiri atapaka usiku na mchana na kwa msafiri 
atapaka kwa muda wa siku tatu usiku na mchana na kwe- 
nye kupaka haziangaliwi idadi ya swala kinacho anagaliwa ni 
muda, Mtume Muhammadi rehama na amani ziwe juu yake 
amesema: kwa mtu asio safarini ni usiku na mchana na msafiri 
ni siku tatu usiku na mchana. 


Kwa hiyo asio safiri atapaka ndani ya masaa ishirini na 
nne (24) na msafiri atapaka ndani ya masaa sabini na mbili 
(72) 


Kupaka Kunaanza Muda gani? 


Muda wa kupaka unaanza punde tu atakapo paka mara ya 
kwanza na muda hauanzi kuhesabiwa anapo vaa viatu wala 
atakapo kuwa udhu umeharibika baada ya kuvaa khofu kwa 
sababu sheria imetumia ibara ya kupaka na kupaka hakuthibiti 
hadi kitendo cha kupaka kifanyike ((Apake mtu asio safarini ni 
usiku na mchana na msafiri apake kwa muda wa siku tatu)) 
[276/ Swahihu Muslim], ni lazima kupatikane kupaka ndio muda 
uanze kuhesabiwa na muda utaanza kuhesabiwa akipaka mara 
ya kwanza yakikamilika masaa ishirini na nne kuwanzia alivyo 
paka mara ya kwanza muda wake wakupaka utakuwa umeisha, 
hiini kwa mtu ambaye sio msafiri, kwa msafiri yakipita masaa 
sabini na mbili baada ya kupaka mara ya kwanza muda wa 
kupaka utakuwa umeisha: 





Tuna kupa mfano uweze kuelewa vizuri: Mwanaume aki- 
tawadha kwa ajili ya swala ya Al-fajiri, kisha baada ya kum- 
aliza kutawadha akavaa viatu vya khofu, akawa na udhu wake 
haujaharibika hadi kufikia mchana akaswali swala ya adhuhuri 
kwa udhu alio tawadha Swala ya Al-fajiri ikafika swala ya 
alasiri akiwa bado anaudhu Akaswali pia swala ya Alasiri 
kwa udhu alio tawadha swala ya Al-fajiri, baada ya kumaliza 
kuswali alasiri, saa kumi na moja jioni akatawadha kwa ajili 
ya kuswali swala ya magharibi kisha akapaka kwenye viatu 
vyake vya khofu mtu huyo anaruhusa ya kupaka kwenye viatu 
vya khofu hadi kesho yake saa kumi na moja jioni,kama iki- 
tokea kuwa amepaka maji kwenye viatu mara ya kwanza siku 
ya pili saa kumi na moja kasoro (4:45) akaendelea kuwa na 
udhu akaswali magharibi na ishaa atakuwa ameswali katika 
muda wa swala ya adhuhuri siku yakwanza na atakuwa 
ameswali alasiri,na magharibi, na ishaa, na Al-fajir, siku ya pili, 
na adhuhuri na Alasiri magharibi na ishaa kwa hiyo atakuwa 
Ameswali swala nyingi kwa hivyo haizingatiwi idadi ya swala, 
kama wanavyo fahamu watu wengine kuwa kufuta kwenye 
viatu ni katika vipindi vitano vya swala, sheria imeweka ku- 
futa kwa mtu asiye kuwa msafiri usiku na mchana masaa ( 
24), muda unaanza baada ya kufuta mara ya kwanza na kwa 
mifano tuliyo ipiga umefahamu swala zilizo swaliwa. 


Kwa mifano hii tuliyoieleza, umefahamu kuwa muda ikiisha 
hairuhusiwi kupaka juu ya khofu kama mtu atapaka baada 
ya kuisha muda udhu wake utakuwa ni batili, na kutawadha 
kwake kutakuwa hakujasihi, lakini kama atatawadha kabla ya 
kuisha muda kisha akapaka na udhu wake haukuharibika hata 
kama muda umekwisha atakuwa bado ana udhu wake unaende- 
lea hadi utakapopaka kwa hiyo baadhi ya kauli kuwa udhu 





unaharibika muda ukiisha hata kama haja tokewa na kitu kina- 
cho haribu udhu kauli haina ushahidi, kuisha Maana ya muda 
ni haruhusiwi kupaka baada ya kuisha muda na siyo kuwa 
udhu wake unaharibika baada ya kuisha muda, hakuna ushahidi 
kuwa udhu unaharibika baada ya kuisha muda, tunasema: kwa 
kurudia kuutaja ushahidi ambao tumeelekeza hoja zetu mtu aki- 
tawadha udhu sahihi kwa muJibu wa sheria iliyo sahihi, hauwezi 
kusema kuwa udhu wake umeharibika isipokuwa kwa usha- 
hidi wa kisheria uliyo sahihi na hakuna ushahidi kuwa kuisha 
muda udhu unakuwa umeharibika kwa hivyo atabaki kuwa na 
udhu hadi kitakapo patikana kinacho haribu udhu, ambacho 
kimethibiti katika Qur`an au Sun`na au Ijmai (Makubaliano ya 
Wanachuoni). 


Kuhusu msafiri atapaka kwenye khofu kwa muda wa 
siku tatu usiku na mchana masaa sabini na mbil (72) muda 
unaanza baada ya kupaka mara ya kwanza kwa hivyo wa- 
meeleza Wanachuoni wa madhehebu ya hanbali Mwenyezi 
Mungu awarehemu kuwa kama mtu atavaa khofu na akawa 
sio msafiri kisha udhu wake ukaharibika kabla yakusafiri na 
hakutawadha kisha akasafiri akapaka akiwa safari mtu huyo 
atapaka siku tatu kama msafiri, na hili linatufahamisha udhaifu 
wa hoja ya kuwa muda unaanza baada ya kutengeka udhu 
akiwa amevaa khofu na sio baada ya kupaka. 


Mambo ambayo yanaharibu udhu wa mtu aliye vaa khofu, 
kuisha muda wa kupaka na kuvua khofu, akivua khofu ha- 
ruhusiwi kupaka tena kwenye khofu lakini udhu unakuwa 
bado upo mpaka utakapo haribika au mtu akivua khofu ha- 
ruhusiwi kupaka, hadithi ya Swafuani bin Ghasaal radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! amesema: ((Ametuamrisha 





Mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu, tusivue khofu 
zetu)) [276 /sahihi Muslim]. 


Inatufahamisha kuwa kuvua khofu kuna batilisha ruhusa 
ya kupaka, mtu akivua khofu baada ya kupaka haruhusiwi 
kupaka tena maana yake asiivae hiyo khofu kisha apake, isi- 
pokuwa akitawadha udhu mwengine ulio kamili na aoshe 
miguu yake. 


Kuhusu udhu atakapo vua khofu udhu unaendelea kuwepo, 
udhu hauharibiki kwa kuvua khofu kwa kuwa mtu anaye paka 
anapopaka udhu unakuwa umekamilika kwa muJibu wa usha- 
hidi wa kisheria, udhu wa mtu aliye paka hauezi kuharibikia 
isipokuwa kwa ushahidi wa kisheria na hakuna ushahidi unao 
thibitisha kuwa mtu akivua udhu unaharibika ushahidi uliopo 
ni kuwa mtu akivua haruhusiwi kupaka tena hadi atakapo 
tawadha udhu kamili na aoshe miguu yake mpaka vifundoni 
tunasema: Udhu utaendelea kuwepo kwa muuJibu wa sheria 
mpaka itakapo patikana ushahidi wa kisheria kuwa udhu unaha- 
ribika, kama haukupatikana ushahidi udhu utaendelea kuwepo 
na hauto haribika na hii ndio kauli iliyo na nguvu kwetu. Al- 
lah ndio Mjuzi. 


Xk k k 





Swali la 145: Ni ipi hukumu ya kupaka juu ya soksi 
yenye tundu na soksi nyepesi?. 


Jibu: Inaruhusiwa kupaka juu ya soksi yenye tundu na soksi 
nyepesi ambayo inaonyesha rangi ya mwili, kwa kuwa kupaka 
juu ya soksi hakuna maana kuwa sehemu hiyo iwe imesitirika 
kwa sababu. Mwanaume mwili wake sio uchi ya kuwa lazima 
aufunike makusudio niruhusa kwa wale ambao sheria ime- 
wawekea wepesi kiwango ambacho hatumlazimishi kuvua 
soksi au khofu wakati wakutawadha. 


Tunasema: Inafaa kupaka juu ya soksi hizo tulizo zitaja 
hapo juu ndio sababu ambazo sheria imeweka jamabo hili 
kuwa ni halali kupaka, kama unavyo ona kuwa inalingana 
kupaka juu ya khofu na soksi zenye tundu na soksi zisizo na 
tundu soksi nyepesi na soksi nzito. 


X k k 





Swali la 146: Ni ipi huhumu ya kupaka juu ya piopio 
(ogo)?. 


Jibu: Kwanza lazima mtu afahamu nini maana ya ogo? 


Ogo ni kitu ambacho kina unga sehemu ilyo vunjika, na 
makusudio ya ogo kwa istilahi ya Wanachuoni: ((Ogo ni kitu 
kinacho wekwa juu ya sehemu ilyo safi kwa haja)) Mfano kis- 
menti kinacho wekwa juu ya sehemu iliyo vunjika au mtu 
amepata maumivu katika uti wamgongo na mamabo yanayo 
fanana na hayo, kupaka juu yake inafaa hata kwenye kuoga 
kama mtu atakuwa anakidonda kwenye mguu na mtu huyo 
akawa anahitaji kutawadha na bandeji juu ya kidonda anahitaji 
mtu huyo atapaka juu yake badala ya kuosha, na itakuwa hiyo 
ni twahara iliyo kamili kwa maana kama mtu ataondoa hilo 
ogo au bandeji baada ya kutawadha udhu wake utaendelea 
kuwepo mpaka utakapo haribika kwa sababu udhu wake ilika- 
milika kisheria, na kuondoa ogo hakuna ushahidi wa kisheria 
kuwa kunaharibu udhu pia hakuna ushahidi unao pinga kupaka 
juu ya ogo isipokuwa zipo hadithi dhaifu wamezielezea baa- 
dhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu amarehemu! wakasema: 
mkusanyiko wa hadithi hizo unazifanya kuwa ni hoja. 


Wapo Wanachuoni walio sema: kwa udhaifu wake. hai- 
wezi kuwa hoja na wanzuoni walio sema hivyowametofautiana 
wapo wanao sema kuwa imepukutika kusafishwa sehemu iliyo 
fungwa ogo, kwa kuwa hawezi kupaosha. 





Wapo Wanachuoni wanao sema: Atatayamamu sehemu 
hiyo na hato paka juu yake. 


Kauli iliyo karibu na misingi ya kisheria na inayo toa 
mitazamo ya kuwangalia udhaifu wa hadithizilizo pokelewa 
kwenye jambo hilo nikuwa atapaka juu ya ogona kupaka huko 
kutatosheleza na hakuna haja ya kutayamamu kwahivyotu- 
nasema: Mtu akiwa na kidonda katika viungo vinavyo takiwa 
kuoshwa kuna daraja zake: 


1- Kidonda kiwe kipo wazi na hapati madhara kuosha seh- 
emu hiyo mtu huyo ni lazima kwake aoshe sehemu hiyo kama 
itakuwa katika viungo vinavyo takiwa kuoshwa. 


2- Kidonda kiwe kipo wazi na anapata madhara kukiosha 
lakini hapati madhara kupaka juu yake daraja hii ni lazima 
kwa mtu huyo apake na asioshe. 


3- Kidonda kikiwa wazi na anapata madhara kuosha seh- 
emu hiyo pia anapata madhara kupaka hapo anatakiwa kuta- 
yamamu sehemu hiyo. 


4- Kidonda kikiwa kimefunikwa kwa plasta au kitu kingine 
kama hicho na kukawa na haja ya kufunika sehemu hiyo 
daraji hii anatakiwa kupaka juu ya hiyo sitara na itakuwa 
imechukuwa nafasi ya kuosha na hato tayamamu. 


Xk k k 





Swali la 147: Je ni lazima kukusanya kati ya kutaya- 
mamu na kupaka juu ya ogo? 


Jibu: Sio lazima mtu kukusanya kati ya kupaka na kutaya- 
mamu kufanya hivyo utakuwa umetawadha mara mbili katika 
kiungo kimoja na jambo hilo linapingana na kanuni za kisheria 
tunasema: Ni lazima kusafisha kiungo kwa kutumia kuosha au 
kupaka au kutayamamu ama kusema kuwa ni lazima mtu ku- 
tumia twahara mbili jambo hilo halina mtazamo katika sheria 
na Mwenyezi. Mungu! Hakika Mwenyezi Mungu hamlazimishi 
mja wake kufanya ibada mara mbili kwa sababu moja. 


Xok k k 


Swali la 148: Ni ipi hukumu ya mtu aliye tawadha 
akaosha mguu wake wa kulia, kisha akauingiza kwenye 
khofu au soksi, kisha akaosha mguu wakushoto aka- 
vaa khofu au soksi? 


Jibu: Mambo hayo yana kauli nyingi kwa Wanazunoni 
Mwenyezi Mungu awarehemu, wapo wanao sema: Ni lazima 
akamilishe udhu wake ndio avae khofu au soksi. 





Wapo nanaosema: Inafaa mtu akiosha mguu wa kulia ana- 
ruhusiwa kuvaa khofu au soksi kisha aoshe mguu wa kushoto 
na avae khofu au soksi, kwa sababu hakuingiza mguu wa 
kulia isipokuwa baada ya kukamilisha kuosha na mguu wa 
kushoto pia anakubaliwa mtu huyo kuwa amevaa viatu baada 
ya kukamilisha kutawadha isipokuwa kuna hadithi ameielezea 
daar Al-Outumiy na haakimu na wamesema : kuwa ni hadithi 
sahihi kuwa Mtume Muhammmad rehma na amani ziwe juu 
yake alisema: ((Atakapo tawadha mmoja wanu, akavaa viatu 
vyake vya khofu)) [781/ daarl-Outuniy, /181/1/ haakimu, /279/1/ 
al-bayhagiyu |, Hadithi Kauli ya Mtume: ((Atakapo tawadha)) 
inaunga mkono hoja ya kwanza kwa kuwa hakuosha na mguu 
wakushoto mtu huyo hawezi kukubaliwa kuwa ametwadha ud- 
huu kamili na hiyo ndio hoja yenye ngunvu. 


X k k 


Swali la 149: Mtu akiwa sio msafiri akapaka kisha 
akasafiri atapaka kama msafiri?. 


Jibu: Kama akiwa sio msafiri kisha akasafiri mtu huyo ata- 
paka kama msafiri kwa kauli iliyo na nguvu wameelezea baa- 
dhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu kuwa mtu 
asio kuwa msafiri akipaka kisha akasafiri atakamilisha kupaka 
kama mtu ambaye sio msafiri lakini kauli iliyo na nguvu ni 
hiyo tulio ieleza kwa kuwa mtu huyo imebaki muda wa kupaka 
kwake kabla hajasafari kwa hiyo inakubalika kuwa yumo katika 
wasafiri, wanao takiwa kupaka siku tatu na ameeleza Imamu 





Ahmadi Ibun Hanbaliy rehma na amani ziwe juu yake! kuwa 
amefuta kauli yake ya kwanza kuwa mtu huyo atapaka usiku 
na mchana asio kuwa msafiri ameeleza kauli hiyo katika 
kitabu [97/1/ Masaail Al-fiqihiya]. 


KU 


Swali la 150: Mtu akiwa na shaka muda alio anza 
kupaka atafanyaje? 


Jibu: katika hali hiyo mtu atajengea kwenye uhakika mtu 
akitia shaka amepaka muda wa swala ya adhuhuri au alasili 
atachukuliwa kuwanza muda swala ya alasili kwa kuwa asili 
ni kuto kupaka na ushahidi wa hilo ni kanuni ya kisheria 
((Asili hubaki kuwa vile vile)) na asili katika hili ni kuto kupaka. 


Na Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake 
kuna mtu alimshatakia kuwa anahisi kuwa umetokwa na upepo 
sehemu yake ya haja kubwa akasema Mtume: ((Asiondoke 
kwenye swala mpaka atakapo sikia sauti au atakapo sikia ha- 
rufu)) [137/ Sahihi Bukhary /361/ Sahihi Muslimu]. 


Kuu 





Swali la 151: Mtu akipaka juu ya viatu vya kike vili- 
vyo inuka kwa nyuma vilivyo funika vidole vya miguu 
kisha akavua akapaka juu ya soksi fupi hivi inaruhusi- 
wa kupaka juu yake?. 


Jibu: Jambo linalo fahamika kwa wanzuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu, mtu akipaka juu ya khofu mbili ya juu au ya chini 
hukumu inakuwa imefungana najambo hilo na hatohamia 
kwenye ya pili wapo Wanachuoni wanaosema: kuwa hukumu 
inahamia kwenye ya pili kama inayo pakwa ni ya chini na 
muda ukawa bado upo na hii ndio kauli iliyo na nguvu kwa 
misingi hiyo kama mtu atatawadha akapaka juu ya soksi kisha 
akavaa soksi nyingine au viatu vya kike vilivyo inuka kwa 
nyuma na vimefunika vidole vya miguu na akapaka juu yake 
haina tatizo kufanya hivyo kwa kauli iliyo na nguvu kama 
muda wakupaka bado unaruhusu lakini huhesabiwa muda alio 
anza kupaka mara ya kwanza na sio alio paka mara ya pili. 


k k 


Swali la 152: Mtu akivua soksi fupi naye akiwa am- 
etawadha kisha akazivaa kabla ya udhu wake hauja 
haribika hivi anaruhusiwa kupaka juu ya soksi hizo?. 





Jibu: Akivua soksi fupi alizo vaa kisha akazirudisha naye 
akiwa bado anaudhu wake jambo hilo limegwanyika sehemu 
kuu mbili: 


1- Kama itakuwa udhu wake ndio wa kwanza yani hauja- 
haribika udhu wake baada ya kuvaa soksi hakuna tatizo kama 
atarudisha soksi hizo na atapaka juu yake. 


2- Kama atakuwa na udhu lakini ameisha futa juu ya hizo 
soksi, haruhusiwi mtu huyo akizivua azivae tena kisha afute 
juu yake, kwasababu ni lazima azivae akiwa ametawadha kwa 
kutumia maji natwahara yake ni ya kupaka ibara hiyo ina- 
fahamika katika maneno ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu! Lakini kama mtu yoyote akisema kuwa akirudisha 
soksi nae akiwa bado anatwahara hata kama nitwahara ya ku- 
paka juu ya soksi anaruhusiwa kuendelea kupaka muda ukiwa 
bado unaruhusu kauli hii inanguvu, lakini sifahamu kama kuna 
mtu yoyote aliye sema kauli hii, ninacho kusudia kuwa mimi 
sijaona kauli ya mtu aliesema kauli hiyo kama yupo mWana- 
chuoni aliye sema kauli hiyo, hiyo kauli kwangu ndio kauli 
sahihi, kwa sababu udhu wa mtu aliye paka ni udhuu kamili 
ilikuwa inatakiwa waseme: kama kupaka nijuu ya kitu alicho 
kivaa, twahara yake ni yakuosha basi apake juu ya alichoali- 
cho kivaa, kwenye twahara ya kupaka lakini sijaona mtu hata 
mmoja alie sema kauli hiyo. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


aa k k 





Swali la 153: Mtu aliye paka juu ya khofu baada ya 
kuisha muda na akaswali kwa udhu huo hukumu yake 
ni ipi?. 


Jibu: Ukiisha muda wa kupaka juu ya khofu mbili, kisha 
mtu akaswali baada ya kuisha muda kama itakuwa udhu wake 
uliharibika baada ya kuisha muda wa kupaka, naye akapa- 
ka baada ya kuisha muda ni lazima kwa mtu huyo arudie 
kutawadha udhu kamili na aoshe miguu yake, na nilazima 
kurudia kuswali swala aliyo swali akiwa na udhi wa kupaka, 
kwa sababu hakuosha miguu yake miwili mpaka vifundoni, 
ameswali bila udhu ulio kamilika, kama muda wakupaka utai- 
sha na akaendelea kuwa na udhu wake akaswali kwa udhu huo 
baada ya kuisha muda swala yake ni sahihi, kwa ababu kuisha 
muda wa kupaka hakuharibu udhu. 


Wamesema: Baadhi ya Wanachuoni kuwa muda wakupaka 
ukiisha udhu unarahibika lakini kauli yao haina ushahidi kwa 
hivyo muda wa kupaka ukiisha mtu akendela kuwa na udhu 
wake baada ya kuisha muda hata kama ni siku nzima anaruhu- 
sa ya kuswali hata kama muda umekwisha, kwa sababu udhu 
wake umethibiti kwa muJibu wa sheria na hauto haribika isi- 
pokuwa kwa ushahidi wa sheria na hakuna hadithi ya Mtume 





Muhammadi rehma na amani ziwe ju yake! inayo fahamisha 


kuwa kuisha muda wa kupaka kunaharibu udhu. Mwenyezi 
M j; {Maidi 


Xokk k 


Swali la 154: Ni vipi vitenguzi vya udhu? 


Jibu: Vitenguzi vya udhu ni katika mambo yaliyo na ikhti- 
lafa kwa Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu! Lakini 
tuta eleza mambo ambayo yanaharibu udhu kwa muJibu wa 
ushahidi : 


1- Kutoka kitu sehemu za siri mbele au nyuma kila kita- 
cho toka sehemu ya siri ya binaadamu iwe mbele au nyuma 
udhu wa mtu huyo unaharibika ukiwa ni mkojo au kinyesi au 
madhii au maniiau upepo (mchuzi) kila kitu kitakacho toka 
sehemu za siri mbele au myUma kinatengua udhu, haihitaji 
kuuliza, lakini kama yatatoka manii kwa matamanio hilo 
linafahamika kuwa ni lazima mtu aoge, yakitoka madhii kwa 
mwanaume ni lazima aoshe umee wake, kama atakuwa ni 
Mwanamke ataosha sehemu zake za siri, pia atatawadha. 





2- Jambo la pili linalo tengua udhu, kulala usingizi mwingi, 
kama atalala usingizi ambao hatofahamu mambo yanayo jiri 
hata kama akitokwa na udhu usingizi huo unatengua udhu, 
kama atalala usingizi mwepesi ambao anajielewa hata kikim- 
tokea kitu, usingzi huo hauharibu udhu, hakuna utofauti ya 
kulala mtu aliye lala chali au aliye lala akiwa amekaa na 
amegemea kitu au amelala bila kuegemea kitu, kinacho angali- 
wa ni ufahamu , kama atakuwa amelala usingizi ambao kikim- 
tokea kitu anahisi, usingizi huo hauharibu udhu,kama utakuwa 
usingzi ambao kama kikimtokea kitu hato hisi, usingizi huo 
unaharibu udhu, ni lazima akatawadhe kwa kuwa usingizi sio 
katika vinavyo haribu udhu lakini hudhaniwa kuwa kimekutokea 
kitu kinacho haribu udhu ukiwa umelala, kama uchafu utajificha 
kiasi ambacho mtu hahisi uchafu huo hauharibu udhu. 


Ushahidi wa hayo nikuwa usingizi kama usingzi hauharibu 
udhu,na usingzi mdogo hauharibu udhu, kama usingizi ungeku- 
wa unaharibu udhu basi unge haribu usingzi mdogo na usingizi 
mwingi kama unavyo haribu udhu mkojo mdogo na mkojo 
mwingi. 


3- Jambo la tatu linalo haribu udhu kula nyama ya ngamia 
mtu akila nyama ya ngamia dume au jike udhu wake unahari- 
bika, akila nyama ya kupika au mbichi kwa sababu imethibiti 
kwa Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake! ka- 
tika hadithi ya Jabiri bin Samratu Anasema: ((Aliulizwa Atume 
Muhammad rehma na amani ziwee juu yake: tutawadhe tukila 
nyama ya kondoo? akajibu Mtume ((Mkitaka)) akaulizwa: Tut- 
awadhe tukila nyama ya ngamia ? akaJibu (( ndio)) [360/ Sahi- 





hi Muslim), Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Amefanya 
kutawadha kwa mtu aliye kula nyama ya kondoo anakhiyari 
akitaka atatawadha asipo taka hato tawadha pia kwenye hadithi 
hiyo kuna ushahidi kuwa aliye kula nyama ya ngamia hana 
khiyari ni lazima atawadhe kwa hivyo ni lazima mtu aliye kula 
nyama ya ngamia atawadhe, ikiwa nyama ya kupika au mbi- 
chi, hakuna utofauti kati ya nyama nyekundu na isiyo kuwa 
nyekundu kunaharibu udhu hata kula utumbo, maini, moyo, 
mafuta, na vingine na viungo vyote vya ngamia vinaharibu 
udhu kwa kuwa Mtume hakutenganisha, na anafahamu kuwa 
watu wanakula vitu vyote hivyo kama hukumu ingekuwa ina- 
tofautiana Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake! 
Ange bainisha, mpaka watu walifahamu hilo, pia sisi hatufaha- 
mu katika sheria ya Kiislamu, myama ambayo hukumu yake 
inatofautina kwenye viungo vyake,ima mnyama atakuwa halali 
kuliwa au atakuwa ni haramu kuliwa kuhusu hivi vinaharibu 
udhu, na hivi haviharibu udhu au hivi hukumu yake ni hii na 
hivi hukumu yake ni hii hayo hatuyafahamu kwenye sheria ya 
Uislamu hayo yanajulikana kwenye sheria ya wayahudi kama 
alivyo sema Mwenyezi Mungu: [Nawale walio fuata dini 
ya kiyahudi tumewaharamishia kila mwenye kucha na katika 
ng'ombe na kondoo na mbuzi tumewaharamishia mafuta yao 
isipokuwa kwaile iliyo beba migongo yao au matumbo yao, au 
iliyo gandamana na mifupa], [Suratul An'aam: 146]. 


Kwa hivyo wamekubaliana wanachuoni! kuwa mafuta ya 
nguruwe (kiti moto) ni haramu pamoja ya kuwa Mwenyezi 
Mungu hakueleza kwenye Qur`an, Mwenyezi Mungu ameleza 
nyama tu amesema Mwenyezi Mungu: [Mmeharamishiwa 
nyamafu na damu na nyama ya nguruwe na mnyama alie 
chinjwa si kwajina la Mwenyezi Mungu] [Suraat Maaida: 





3]. Sifahamu khilafu katika Wanachuoni ya kuwa mafuta ya 
nguruwe si haramu, kwa hivyo tunasema: nyama iliyo tajwa 
kwenye hadithi ya kutawadha kwa mtu aliye kula nyama ya 
ngamia yanaingia mafuta ya ngamia na utumbo supu na vitu 
vingine. 


X k k k 


Swali la 155: Je kumgusa mwanamke kunatengua 
udhu?. 


Jibu: Sahihi kumgusa mwanamke hakuharibu udhuu kabisa 
isipokuwa kama atatokwa na kitu sehemu ya siri udhu utaha- 
ribika ushahidi wa haya ni hadithi ya Mtume Muhammadi 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Aliwabusu baadhi ya wake 
zake, akaenda kuswali hakutawadha)) [179 /Abuu Daud/86/ 
Atil-midhiy /170/ Nasaai / 502 / Ibun Majah], asili ni kuto kuten- 
guka udhu hadi tupate ushahidi sahihi wawazi kuwa udhu un- 
atenguka kwa kuwa mtu ametawadha kwa muuJibu wa sheria 
na udhu wake umekamilika kwa muJibu wa sheria hauwezi 
kutenguka udhu isipokuwa kwa ushahidi wa kisheria. 





Kama mtu atasema: kuhusu kauli ya Mwenyezi Mungu: [Au 
mkawagusa wanawake]. 


Jibu: Makusudio katika kauli ya Mwenyezi Mungu au 
mkawagusa wanawake ina maana ya tendo la ndoa kama ili- 
vyo sihi kwa Ibun Abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake, kisha katika aya (ufunuo) umeelezea mgwanyiko wa 
twahara ya asili na twahara ya mbadala na kunamgawa- 
nyiko wa twahara ndogo na kubwa na mgawanyiko wa sa- 
babu ya twahara kubwa na ndogo amesema Mwenyezi Mungu 
mtukufu: [Enyi mlio amini mnapo simama kwa ajili ya swala 
osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na 
mpake vichwa vyenu na osheni miguu yenu mpaka vifundoni| 
[Surat maaida: 6]. Hii ni twahara ndogo ya kutumia maji ya 
asili, kisha akasema Mwenyezi Mungu: [Na mkiwa na janaba 
basi ogeni], hii ni twahara kubwa ya asili ya kutumia maji, kisha 
akasema Mwenyezi Mungu: [Na mkiwa wagonjwa au mmo 
safarini au mmoja wenu ametoka chooni au mmewagusa wa- 
nawake hamkupata maji basi tayamamuni| kauli ya Mwe- 
nyezi Mungu: [Tayamamuni] hii ni badala na kauli ya Mwenyezi 
Mungu [Au mmoja wenu ametoka chooni] hii inaweka wazi 
sababu ndogo na kauli ya Mwenyezi Mungu: [Au mmewagusa 
wanawake] hii inawekawazi sababu kubwa. 


Kama tutachukulia kuwa kugusa mwanamke ni kwa mko- 
no na sio tendo la ndoa itakuwa kwenye kauli ya Mwenyezi 
Mungu! Ametaja sababu mbili za twahara ndogo na amekaa 
kimya kutaja sababu ya twahara kubwa pamoja yakuwa Mwe- 
nyezi Mungu Amesema: [Na mkiwa na janaba basi ogeni| nahii 





itakuwa inapishana na ufasaha wa Qur`an pia Aya itakuwa 
inatufahamisha kuwa [Au mkawaingia wanawake] ili aya iwee 
imekusanya sababu mbili za kulazimsha kujitwaharisha sababu 
kubwa na sababu ndogo na twahara mbili ndogo ya kuosha 
viungo vine na kubwa yakuosha mwili mzima na twahara ya 
badala ambayo ni kutayamamukatika viungo viwili tu kwasa- 
babu hailingani na twahara ndogo na kubwa. 


Kwa hivyo kauli iliyo na nguvu mtu akimgusa Mwanamke 
udhu wake hauharibiki kabisa hata kama atamgusa kwa mata- 
manio au bila matamanio isipokuwa kikitoka kitu, na kikitoka 
ni lazima kukoga kwa mtu huyo kama yatakuwa yametoka 
manii itakuwa ni lazima kuosha uume wake na kutawadha 
kama yatakuwa yemetoka madhii. 


Xok k k 


Swali la 156: Mwalimu ambae anafundisha wanafun- 
zi Qur`an na hakuna maji sehemu ya madrasa hiyo wala 
sehemu ya karibu na madrasa, na Qur`an haruhusiwi 
kuishika isipokuwa mtu aliye twahara watafanyaje?. 





Jibu: Kama kwenye madrasa hiyo hakuna maji na karibu na 
madrasa hiyo hakuna maji mwalimu anatakiwa kuwambia wana- 
funzi waje wakiwa wametawadha kwasababu anatakiwa kuushika 
Msahafu mtu aliye safi kama ilivyo kuja kwenye hadithi ya 
Omar bin Hazmu radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, 
Mtume alimuandikia ujumbe ((Asiishike Our'an isipokuwa 
mtu aliye safi)), [534/ Al-Muwatwaa ya Imamu maaliki]. Maku- 
sudio ya twahara kwenye ujumbe huo, mtu ambae hana ucha- 
fu kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu: katika Aya 
(ufunuo) iliyo elezea kutawadha na kuoga na kutayamamu: Ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Hapendi Mwenyezi Mungu kukutieni 
katika taabu: bali anataka kukutakaseni na kutimiza neema 
yake juu yenu ili mpate kumshukuru!] [Surati Maaida: 6) ka- 
tika kauli yake Mwenyizi Mungu [Bali anataka akutakaseni]. 
Imetufahamisha kuwa kabla ya kujisafisha anakuwa sio safi, kwa 
misingi hiyo haruhusiwi mtu yoyote kugusa msahafu isipokuwa 
akiwa yupo safi ametawadha. 


Baadhi ya wanachuoni Mwenyezi Mungu awaheremu, wa- 
meruhusu kwa watoto wadogo kugusa Qur`an na kuibeba kwa 
dharura ya kufanya hivyo na kwa sababu wao hawana ufaha- 
mu wa kutawadha lakini jambo bora ni kuwaamuru wanafunzi 
watawadhe wakishika msahafu wawe na twahara. 


Kauli ya muulizaji: kuwa Our'an haishiki isipokuwa walio 
twahiri nadhani anataka kutoa ushahidi kuwa aya hiyo kuwa 
ni lazima kujitwaharisha kwa ajili ya kuugusa msahafu na aya 
hiyo haijakusudia hivyo makusudio ya kauli ya Mwenyezi 
Mungu: | Hapana wakigusae ila walio takaswajJ. [Suratul Waq- 





iaa: 79], kitabu maknun, maana yake ni ubao ulio hifadhiwa na 
kauli ya: walio takaswa ni malaika kama angekuwa anakusudia 
walio takaswa, angesema Mwenyezi Mungu! walio safi au walio 
safika na Mwenyezi Mungu hakuwasema hivyo. 


Kwa hivyo hairuhusiwi kugusa msahafu isipokuwa mtu 
awe na twahara lakini ni kwa ushahidi wa hadithi ambayo tu- 
meieleza hapo nyuma ndio inayo tufahamisha hivyo. 


UU 


Swali la 157: Ni mambo yapi yanayo mlazimu mtu 
kuoga? 


Jibu: Mambo yanayo mlazimu mtu kuoga: 


1 -Kutokwa na manii kwa matanio akiwa amelala au akiwa 
macho lakini kama atakuwa amelala ni lazima kuoga hata kama 
hato hisi matamanio kwa sababu mtu alielala yanaweza kutoka 
manii na asihisi matamanio yanapo kuwa yakimtoka manii kwa 
hivyo ni lazima kuoga kwa vyovyote itakavyo kuwa. 


2-Tendo la ndoa Mwanaume akifanya tendo la ndoa na mke 
wake akaingiza uume wake kwenye uuke wa mke wake au 





akazidisha kwenye kuingiza uume wake nilazima kuoga kwa 
ushahidi wa kauli ya Mtume: ((Maji kwa maji)) | 343/ Swahihu 
Muslimu], maana yake Mwanaume akifanya tendo landoa na 
mkewe hadi akafika kileleni ni lazima wakoge. 


Kauli ya pili ya Mtume: ((Atakae kaa kati kati ya miguu 
minne, kisha akamuingilia ni lazima wakoge)) | 291/ Sahihi 
Bukhary, /348 Sahihi Muslim], hata kama hakufika kileleni ni 
lazima akoge na mambo haya na kusudia kukutana kimwili 
bila kufika kileleni watu wengi hawafahamu hukumu yake 
kuna baadhi ya watu inapita weki nzima anakutana kimwili 
na mke wake bila kufika kileleni (kukojoa) na haogi kwa kuto 
kufahamu hili jambo la hatari sana, ni lazima mtu afahamu 
sheria aliyo itelemsha Mwenyezi Mungu kwa Mtume wake, 
mtu akifanya tendo la ndoa na mke wake hata kama hakufika 
kileleni ni lazima aoge kwa ushahidi wahadithi tulio itaja hapo 
juu. 


3-Katika mabo yanayo mlazimu mtu kuoga , ni kutoka 
damu ya hedhi au nifasi mwanamke anapo ingia katikia hedhi 
kisha damu ya hedhi ikakata ni lazima aoge Amesema Mwe- 
nyezi Mungu: [Na wanakuliza juu ya hedhi. Waambie huo 
niuchafu basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi wala 
msiwaingilie mpaka watwaharike, wakisha twaharika basi 
waendeeni alivyo kuwamrisheni Mwenyezi Mungu, hakika 
Mwenyezi Mungu hupenda wanao tubu na hupenda wanao 
jitakasa], [Suratul Baqara: 222]. 


Na kwa kuwa Mtume ((Alimuaamur mwanamke mwenye 
tatizo la kutokwa na damu, akikaa kiasi cha muda wa hed- 
hi yake akoge)) [228/ Sahihi Bukhary /333/ Sahihi Muslim]. Na 





mwanamke Mwenye nifasi nikama Mwanamke mwenye hedhi, 
naye pia ni lazima kuoga sifa za kuoga hedhi na nifasi nikama 
sifa za kuoga janaba. 


Baadhi ya Wanachuoni rehma za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yao kuwa ni vizuri kwa mwanamke anaye koga hedhi au 
nifasi atumie mkunazi kwa kuwa mkunazi unasafisha vizuri na 
unatakatisha. 


Wameelezea pia baadhi ya Wanachuuoni kuwa katika mam- 
bo yanayo lazimu kuoga kifo, wakitoa ushahidi wakauli ya 
Mtume rehma na mani ziwe juu yake! kuwambia Wanawake 
ambao wanawaosha mtoto wao: ((Waoshani mara tatu, au 
mara tano, au mara saba, au zaidi ya hivyo , kama tukiona 
kuna haja ya kuzidisha)) [1253/ Sahihi Bukhary, 939/ Sahihi 
Muslim). 


Na kauli ya Mtume katika kisa cha mtu alie kufa ka- 
tika kipandwa chake akiwa amehirimia katika ibada ya hija 
katika viwanja vya Arafaa ((Muosheni kwa kutumia maji na 
mkunazi,na mumvishe katika nguo yake)) | 1265/ Sahihi 
Bukhary, 12/7/ Sahihi Muslim] . 


Wakasema Wanachuoni: Kifo ni sababu ya lazima ya kuosh- 
wa lakini ulazima wakumuosha unakuwa kwa watu aliyo baki 
hai kwa kuwa mtu akiisha kufa mambo ya lazima kwake 
yanaanguka kwa sababu ya kifo kwa walio baki hai ni lazima 





wawaoshe ndugu zao walio kufa, kwa sababu ya kutekeleza 
amri ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake!. 


Xk k k 


Swali la 158: Hivi ni lazima kuoga kwa kuchezeana 
mke na mume bila ya kufanya tendo la ndoa au kum- 
busu?. 


Jibu: Sio lazima kwa Mwanamume au Mwanamke kuoga kwa 
kuchezeana au busu isipokuwa kama manii yatatoka ni lzima 
kuoga kwa wote kama manii yata kuwa yamewatoka wote ya- 
kitoka kwa mmoja ni lazima akoge huyo yalio mtoka peke yake 
kama itakuwa nikuchezeana na mabusu kukumbatiana na manii 
haya kutoka sio lazima kuoga. 


Kama watafanya tendo la ndoa nilazima waoge hata kama 
hawakufika kileleni kwa uthibitisho wa maneno ya Mtume 
katika hadithi aliyo isimulia Abuu Hurayra ((Akikaa katika 
ya miguu yake minne kisha akamuingilia ni lazima kuoga)) 
[291 / Sahihi Bukhary, 348/ Sahihi Muslim] ((Hata kama haku- 
fika kileleni)). Mambo haya wanawake wengi hawayafahamu 
wanadhani baadhi ya wanawake na baadhi ya wanaume kuwa 
kama watafanya tendo la ndoa kama hawakufika kileleni sio 





lazima kuoga na huu niujinga mkubwa mtu aliye fanya tendo 
la ndoa ni lazima aoge kwa hali yoyote kama halikufanyika 
tendo la ndoa na manii hayakutoka sio lazima kuoga. 


X k k 


Swali la 159: Mtu akiamka kutoka usingizini akakuta 
unyevu nyevu, je ni lazima kwa mtu huyo kuoga?. 


Jibu: Atakapo amka mtu akakuta unyevu nyevu kuna hali 
tatu: 


1- Akiwa nauhakika kuwa huo unyevu nyevu ni manii ni 
lazima kuoga akikumbuka kuwa ameota au hata kama haku- 
kumbuka. 


2- Akiwa na uhakika kuwa huo unyevu nyevu sio manii sio 
lazima kwa mtu huyo kuoga isipokuwa ni lazima kuosha seh- 
emu hiyo kwa sababu hukumu yake ni ya mkojo. 


3- Akiwa hafahamu kuwa huo unyevu nyevu ni manii au 
sio manii? Kuna naelezo yafuatayo: 





l-kama atakumbuka kuwa aliota wakati alipokuwa amelala 
ataufanya unyevu nyevu huo kuwa ni manii ataoga kwa usha- 
hidi wa hadithi ya Ummu salama, radhi za Mwenyezi Mugu 
ziwe juu yake alipo muuliza Mtume Muhammadi rehma na 
amani ziwe juu yake! Kuhusu Mwanamke anaye ota njozi 
kama anavyo ota njozi Mwanaume ni lazima kuoga kwa 
mwanamke huyo? AkaJibu Mtume: ((Ndio, kama Mwanamke 
huyo ataona maji)), [130/ Sahihi Bukhary, 311/ Sahihi Muslim], 
imetufahamisha kuwa ni lazima kuoga kwa mtu aliye ota 
njozi na akaona unyevu neyevu. 


2-kama hakuota nyozi yoyote lakini kabla ya kulala ali- 
kuwa anafikiria mambo ya tendo la ndoa huo unyevu nyevu 
itakuwa ni madhii. 


Kama kabla ya kulala hakufikiria tendo la ndoa kuna kh- 
ilafu katika jambo hilo: 


Wapo Wanachuoni walio sema: Ni lazima kuoga kwa ajili 
ya kuondoa shaka. 


Wapo wanao sema: Sio lazima kuoga kauli hiyo ndio sa- 
hihi kwa kuwa asili ni kuto kuwepo ulazima wakuoga jambo 
linabaki kwenye asiliyake mpaka upatikane ushahidi wa kuwa 
ni lazima kuoga. 


Kuu 





Swali la 160: Ni zipi hukumu za mtu mwenye janaba?. 


Jibu: Hukumu za mtu mwenye janaba ni: 


1- Nirahamu kwa mwenye janaba kuswali swala ya fara- 
dhi na swala ya sun`na, hata swala ya jeneza (kumswalia maiti) 
Amesema Mwenyezi Mungu: | Enyi mlio amni ,mnapo simama 
kwa jili ya swala basi osheni nyuso zenu,na mikono yenu mpa- 
ka vifundoni]. Na kauli yake Mwenyezi Mungu [Namkiwa na 
janaba basi ogeni], Surat Maaida: 6]. 


2- Mwenye janaba ni haramu kutufu ( kuzunguka) kwe- 
nye Al-kaaba, kwa sababu kutufu kwenye Al-kaaba na kukaa 
msikitini, amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio amini! Msi- 
karibie swala mkiwa mmelewa, mpaka myaelewe mnayo 
yasema, wala hali mnajanaba,isipokuwa mmo safarini, mpaka 
mkoge|, [Surat Nisaa: 43]. 


3- Ni haramu. kwa mwenye janaba kugusa msahafu, kwa 
kauli ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake : 
((Asiguse Qur`an isipokuwa mtu alie na udhu)) [534/ Al-Mu- 
watwaa]. 


4- Ni haramu kwa mtu mwenye janaba kukaa msikitini, 
mpaka atawadhe amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio ami- 
ni! Msikaribie swala mkiwa mmelewa mpka muelewa mnayo 





yasema wala hali mna janaba, isipokuwa mmo safarini mpka 
mkoge], [Surat Nisaa: 43]. 


5- Ni haramu kwa mtu mwenye janaba kusoma Qur`an, 
mpaka akoge ((kwa kuwa Mtume alikuwa anawafundisha mas- 
wahaba Qur`an, muda ambao alikuwa hana janaba)) [229/ 
Abuu Daud, 146/ Atrmidhiy, 265/ Nasaai /594/ Ibun Majah ]. 


Hayo ndio mambo matano yanayo muhus u mtu mwenye 
janaba. 


Xok k k 


Swali la 161: Ni zipi sifa za kuoga ? 


Jibu: Sifa za kuoga zimegawanyika sehemu mbili: 


1- Sifa za lazima, nazo auroweshe mwili wake wote kwa 
maji, anatakiwa asukutue mdomo na apandinshe maji puani 
mwili wake ukienea maji kwa hali yoyote uchafu mkubwa 
utakuwa umeondoka na twahara inakuwa imekamilika, ame- 
sema Mwenyezi Mungu: [Na mkiwa na janaba basi ogeni ], 
[Surat Maaida: 6]. 





Sifa kamili, nako ni kuoga kama alivyo oga Mtume, mtu 
akitaka kuoga janaba kwanza anaosha viganja vyake vya miko- 
no, kisha anaosha sehemu zake za siri, na uchafu ulio ganda 
sehemu zake za siri anauondoa, kisha anatawadha udhu kamili, 
kama tulivyo elezea kwenye sifa za udhu kisha ataosha 
kichwa chake kwa kutumia maji mara tatu akiroweshe vizuri 
kisha aoge mwili mzima hizi ndio sifa za kuoga kamili. 


kk kk 


Swali la 162: Mtu akioga josho kubwa kama janaba 
au hedhi au nifasi na hakusukutua mdomo wala haku- 
pandisha maji puani jee kuoga kwakwe kumesihii?. 


Jibu: Hakusihii kuoga kwa mtu huyo mpaka aweke maji 
kinywani na puani kwakuwa Mwenyezi Mungu amesema: [Na 
mkiwa na janaba basi ogeni| Ni lazima kuoga mwili mzima 
na ndani ya mdomo na pua ni sehemu ya mwili ni lazima 
paoshwe kwa sababu hiyo Mtume Muhammad aliamrisha ku- 
weka maji mdomoni na kuyazungusha na kupandisha maji 
puani wakati wakutawadha kwa kuwa pua na mdomo vi- 
naingia kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu: [Na osheni nyuso 
zenu | |6/ Suraat maaida] kwa kuwa vipo ndani ya uso na uso 
ni lazima uoshwe na kuosha uso kwenye twahara kubwa ni 
lazima pia itakuwa ni lazima kuweka waji mdomoni na kuy- 
azungusha na kupandisha maji puani. 


X k k k 





Swali la 163: Mtu akiwa na udhuru wakutumia maji 
atafanyaje ili aweze kupata twahara? 


Jibu: Mtu akiwa na udhuru wa kutumia maji kwa sababu 
ya kukosekana kwa maji au kwa madhara atakayo yapata 
akitumia maji, mtu huyo ataacha kutumia maji na atatumia 
mchanga atapiga kwa mikono yake juu ya ardhi kisha apake 
juu ya uso wake kwa kutumia mikono yake miwili kisha apake 
mkono wa kushoto juu ya mkono wa kulia na wa kulia juu 
ya wa kushoto, lakini ni kwa uchafu mdogo. 


Kuhusu kujisafisha kwa ajili ya uchafu ulio toka mtu hato 
tayamamu hata kama uchafu huo utakuwa kwenye mwili au 
nguo au kwenye ardhi kwa kuwa kutwaharisha uchafu ulio 
toka tumboni makusudio yake ni kuondoa najisi yenyewee 
haikusudiwi ibada na hakuna masharti kwa hivyo kama ita- 
ondoka hiyo najisi yenyewe bila mtu kukusudia kuiodosha 
shemu hiyo itakuwa imesafika, kwa mfano kama mvua itanye- 
sha juu ya sehemu yenye najisi au nguo yenye najisi, najisi 
ikaondoka kwa sababu ya maji ya mvua sehemu iyo itakuwa 
imesafika au nguo hiyo itakuwa imetwaharika hata kama mtu 
atakuwa halifahamu hili ni tofauti na twahara ya uchafu unao 
takiwa kuoga inakuwa ni ibada kwa kuwa mtu akioga anakuwa 
karibu na Mwenyezi Mungu mtukufu! Ni lazima ipatikane 
niya ya kulifanya hilo. 


X k k k 





Swali la 164: Mtu akiamka na janaba wakati wa bari- 
di kali anaruhusiwa kutayamamu?. 


Jibu: Atakaye kuwa na janaba ni lazima kwa mtu huyo 
kuoga kwa uthibitisho wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Na 
mkiwa na janaba basi ogeni]. [Suraat Maaida: 6], kama ita- 
kuwa ni usiku wenye baridi kali mtu hawezi kuoga maji ya 
baridi ni lazima ayapashe mto maji hayo kama itawezekana 
kama haitowezekana kuyapasha moto kwasababu ya kukosa 
vya kupashia moto katika hali hiyo atatayamamu akiwa na 
janaba na ataswali kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: (Na 
mkiwa wagonjwa au mmo safarini au mmoja wenu ametoka 
chooni, au mmewagusa wanawake na hamkupata maji basi 
tayamamuni vumbi liliyo safi, mpake nyuso zenu na mikono 
yenu hapendi Mwenyezi Mungu kukutieni katika taabu, bali 
anataka kukutakaseni nakutumiza neema yake juu yenu 
ili mpate kushukuru |, [Suraati Maida: 6]. Mtu akitayamama, 
anapokuwa na janaba husafika na kubaki kuwa anatwahara 
mpaka takapo pata maji akipata maji ni lazima aoge kama 
ilivyo thibiti katika ((Sahihi Bukhary)), katika hadithi ya Im- 
raani Ibun Huseyni radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! 
Hadithi ndefu katika sehemu ya hadithi hiyo kuwa Mtume 
Muhammad alimuona mtu mmoja amejitenga hakuswali na 
watu wengine akasema Mtume kumuliza mtu yule: ((kwanini 
hauswali? )) mtu huyo akajibu: nimepatwa na janaba na mimi 
sina maji akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Tumia mchanga unakutosha)) kisha yakapatikana maji baa- 
da ya swala Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu 
yake! Akampa mtu yule maji na akasema kumwambia: ((Oga 
mwenyewe)), [344/ Sahihi Bukhary, 682/ Sahihi Muslim]. Tu- 





mefahamu kwenye hadithi hiyo kuwa mtu akitayamamu ki- 
sha akipata maji nilazima ajisafishe tena kwa kutumia maji 
ikiwa ni janaba hata kama sio janaba, mtu aliye tayamamu 
huwa yupo safi mpaka atakapo pata janaba nyingine au apate 
maji kwa hivyo mtu alie kuwa najanaba hatakwi kurudia rudia 
kutayamamu kwa kila muda wa swala, isipokuwa atakuwa ana 
tayamamu kila akipata janaba na akipatwa na uchafu mdogo. 


Xk k k 


Swali la 165: Je ni sharti mtu akitaka kutayamamu 
atumie mchanga wenye vumbi? Na vipi katika kaulia 
ya Mwenyezi Mungu: [Na mpake nyuso zenu na mikono 
yenu] na neno hili katika kauli ya Mwenyezi Mungu: [mi- 
nhu) ni ushahidi kuwa ni sharti kupaka vumbi kwenye 
uso na miko?. 


Jibu: kutayamamu kwa kutumia mchanga wenye vumbi 
sio sharti la kusihi kutayamamu kwa kauli iliyo na nguvu, isi- 
pokuwa akitayamamu juu ya ardhi yenye vumbi au isio kuwa 
na vumbi inafaa kwa hivyo kama mvua itakuwa imenyesha 
juu ya ardhi mtu atapiga mikono yake miwili juu yaardhi na 
atapaka kwa mikono hiyo uso wake na viganja vya mikono 
yake kama ardhi itakuwa haina vumbi katika hali hiyo kwa 
kauli ya Mwenyezi Mungu: (basi tayamamu vumbi liliyo safi, 
na mpake nyuso zenu na mikono yenuj. [Suraat Maida: 6], na 
kwa kuwa Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake, 





alikuwa akisafiri na maswahaba zake sehemu ambazo hakuna 
mchanga na mvua zilikuwa zikinyesha na walikuwa wakita- 
yamamu kama alivyo wamrisha Mwenyezi Mungu, kauli iliyo 
na nguvu. mtu akitayamamu juu ya ardhi kutayamamu kwake 
ni sahihi ardhi ikiwa na vumbi au ikiwa haina vumbi kuhusu 
kauli ya Mwenyezi Mungu: [Nampake nyuso zenu na mikono 
yenu.) Neno katika hio aya lina maana ya kiwango na ha- 
lina maana ya sehemu, imethibiti kuwa Mtume Muhammadi: 
((Alipuliza kwenye mikono yake alipo ipiga juu ya ardhi)), 
[338 / Sahihi Bukhary, 368/ Sahihi Muslim]. 


X k k k 


Swali la 166: Mgonjwa ambaye hawezi kupata mchan- 
ga anaruhusiwa kutayamamu juu ya ukuta wa nyumba, 
au juu ya tandiko?. 


Jibu: Ukuta wa nyumba ni udongo mzuri ikiwa ukuta utaku- 
wa umejengwa kwa kutumia mawe au matofali au udongo ina- 
ruhusiwa kutayamamu juu ya ukuta huo, lakini kama utakuwa 
umewekewa mbao au umepakwa rangi kama kutakuwa na 
vumbi au mchanga juu ya ukuta huo inafaa kutayamamu na 
inakuwa sawa na mtu aliye tayamamu juu ya ardhi kwa kuwa 
mchanga ni kitu cha ardhini na kukiwa hakuna vumbi wala 
mchanga juu ya kuta hizo haifai kutayamamu juu ya ukuta 
huo. 





Kuhusu tandiko tunasema: kama kutakuwa na vumbi ana- 
ruhusiwa kutayamamu juu yake na kama hakuna vumbi har- 
uhusiwi kwa kuwa tandiko sio mchanga. 


KUU 


Swali la 167: Ni ipi hukumu ya mkojo wa mtoto mdo- 
go wakiume ukidondokea juu ya nguo?. 


Jibu: Kauli iliyo sahihi mkojo wa mtoto wakiume ambae 
chakula chake ni maziwa tu mkojo wake ni najisi ndogo 
nyepesi inatosha kumwagia maji juu yake maji yaenee seh- 
emu yote uliopatwa na mkojo bila kusugua na kukamua kwa 
kuwa imethibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake!: 
((Aliletewa mtoto mdogo wakiume akamuweka juu ya mapa- 
ja yake, mtoto akamkojolea, Mtume Muhammadi , akaomba 
maji akamwagia na hakupaosha)) [222/ Sahihi Bukhary, 286/ 
Sahihi Muslim]. 


Kuhusu mtoto wa kike ni lazima kuosha sehemu iliyo 
patwa na mkoja kwa kuwa asili ya mkojo ni najisi ni lazima 
kuosha umenyamubuliwa mkojo wa mtoto mdogo wakiume 
kwa sababu ya hadithi za Mtume Muhammadi rehma na amani 
ziwe j k 





Xk k k 





Swali la 168: Mwanamke aliyevuka umri wa miaka 
khamsini anaona damu yake ya hedhi ikiwa na sifa in- 
ayo fahamika na mwanamke amevuka umri wamiaka 
khamsini anaona damu ya hedhi katika sifa isiyo faha- 
mika anaona rangi ya kahawiya?. 


Jibu: Mwanamke ambaye anaona damu hiyo itakuwa ni 
hedhi sahihi kwa kauli iliyo na nguvu hakuna ukomo wa mi- 
aaka ya kutoka damu ya hedhi kwa hivyo zitathibiti hukumu 
za mwanamke mwenye hedhi kwa mtu huyo ataacha kuswali, 
kufunga,tendo la ndoa itamlazimu kuoga baada ya kukata damu 
na atatakiwa kulipa funga ya Ramadhan na mambo mengine. 


Mwanamke ambaye anaona uchusichusi , au rangi ya ka- 
hawiya kama ataviona katika muda wake wa hedhi hiyo ita- 
kuwa ni hedhi ikiwa sio katika muda wake wa hedhi hiyo 
sio hedhi , ikiwa damu yake ni damu ya hedhi inayo fahamika 
lakini imewahi kutoka kabla ya. siku zake au imechelewa ku- 
toka, hilo halina tatizo damu zikianza kutoka itakuwa ni hedhi 
na zikikata atakoga na hii ndio kauli sahihi hakuna ukomo wa 
umiri wa kotokwa na damu ya hedhi lakini kwa madhehebu ya 
Imamu Ahmadi Ibun Hanbali Mwanamke hawezi kutoka hedhi 
baada ya kufikisha umri wa miaka zaidi ya khamsini mwa- 
namke akitokwa nadamu nyeusi inayo fahamika kuwa ni ya 
hedhi na katika siku zake hufunga na kuswali na haogi itakapo 
katika lakini kauli hii sio sahihi. 


KK kK k 





Swali la 169: Damu inayo mtoka Mwanamke mwenye 
mimba damu hiyo ni ya hedhi?. 


Jibu: Mwanamke mwenye mimba haingii katika siku zake 
za hedhi, kama alivyo sema Imamu Ahmadi bin Hanbal: ((Wa- 
nawake wenye mimba hujulikana kwa kuto kutoka damu 
ya hedhi)), kama walivyo sema wanachuoni : Mwenyezi Mun- 
gu ameiumba damu ya hedhi kwa hekma, damu ya hedhi ni 
chakula cha mimba katika tumbo la mama mjamzito, mimba 
ikitunga damu ya hedhi inakata lakini baadhi ya wanawake 
wachache hutokeya ikaenaendela kutoka na akawa anaona 
siku zake kama ilivyo kuwa kabla haja beba mimba mwa- 
namke huyo hukumu yake hiyo itakuwa damu ya hedhi iliyo 
sahihi kwa kuwa damu ya hedhi imeendelea na haikuwathirika 
kwa sababu ya mimba hedhi hiyo itakuwa inamziwia kufanya 
kila kitu ambacho haruhusiwi kukifanya mwenye hedhi, na n 
ilazima kufanya mambo yanayo mlazimu mwenye hedhi, na 
kuto kufanya mambo ambayo haruhusiwi kuyafanya mwenye 
hedhi. 


Kwa Ujumla: Damu inayo mtoka mwenye mimba imega- 
wanyika sehemu mbili: 


1- Damu ya hedhi inayo endelea kutoka kama ilivyo kuwa 
inatoka kabla ya mimba, kwa kuwa huo ni ushahidi kuwa mimba 
haijaithiri chochote itakuwa hiyo ni damu ya hedhi. 





2- Damu iliyo zuka kwa mwenye mimba kwa sabubu ya 
ajali au kubeba mzigo au kudondoka kutoka kwenye kitu, au 
mfano wa vitu kama hivyo hiyo damu sio hedhi huo ni mshipa 
wa irgi, uliyo njee ya fuko la uzazi huwa unatema damu kwa 
mwanamke akipata mshtuko, kwa hiyo ataendela kuswali na 
kufunga kwani yupo twahiri ( safi). 


Kuu 


Swali la 170: Ni upi uchache wa siku za hedhi na ni 
upi wingi wake?. 


Jibu: Hedhi haina uchache wa masiku wala haina wingi wa 
masiku kwa kauli iliyo sahihi kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: 
[Na wanakuliza juu ya hedhi. Wambie huo niuchafu. Basi 
jitengeni na wanawake wakati wahedhi. Wala msiwakarbie 
mpaka watwaharike], [Suratul Baqara: 222]. Mwenyezi Mungu 
hakuweka ukomo wa siku za hedhi isipokuwa ameweka ukomo 
wake ni kutwaharika, imetufahamisha kuwa sababu ya hukumu 
ni kuwepo na kuto kuwepo, hedhi ikiwepo hukumu inakuwepo , 
akitwaharika hukumu inaondoka, kisha kuweka idadi ya masiku 
ya hedhi hakuna ushahidi pamoja ya kuwa kunahaja ya kuliweka 
wazi kama kutokwa na hedhi kungekuwa na umri maalumu 
au muda maalumu kisheria jambo hilo lingewekwa wazi na 
Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammadi rehma na am- 
ani ziwe juu yake, kwa misingi hiyo Mwanamke akiona damu 
zinazo fahamika kwa Wanawake kuwa ni hedhi basi hiyo 





damu itakuwa hedhi kweli, bila kukadiria muda maalumu, 
isipokuwa damu inayo endela kutoka kwa Mwanamke bila ku- 
kata au inakatika siku moja au siku mbili kwa Mwezi damu 
hiyo itakuwa damu ya ugonjwa. 


KU 


Swali la 171: Mwanamke aliye jisababishia kutokwa 
damu ya hedhi kwa matibabu na akaacha kuswali hivi 
atazilipa hizo swala?. 


Jibu: Hato lipa swala mwanamke ambaye amejisababishia 
kutokwa na damu ya hedhi kwa kuwa hedhi ni damu ambayo 
ikitoka hukumu inakuwepo kama vile angetumia dawa za ku- 
zuia kutoka damu ya hedhi, ataswali na kufunga, na hato lipa 
siku alizo funga kwa sababu hayupo kwenye hedhi, hukumu 
yake inakuwepo hedhi ikiwepo. na ispokuepo hakuna huku- 
mu amesema Mwenyezi Mungu: [Na wanakuliza juu ya hedhi 
wambie huo niuchafu], [Suratul Baqara: 222]. Ukipatika huo 
uchafu hukumu yake inathibiti,na uchafu huo usipo patikana 
hukumu yake haithibiti. 


Xk k k 





Swali la 172: Hivi anaruhusiwa Mwanamke mwenye 
hedhi kusoma Qur`an?. 


Jibu: Anaruhusiwa mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur`an 
kwa haja, mfano akiwa ni mwalimu anasomesha Our'an au Mwa- 
nafunzi anasoma Qur`an kwa ajili ya kujifunza, au mama anawa- 
fundisha watoto wake wadogo au wakubwa, muhimu kuwe 
kunahaja ya Mwanamke mwenye hedhi kusoma Qur`an, inafaa na 
hakuna shida pia kama atahofia kuwa atasahau akiwa amehi- 
fadhi, akawa anasoma kwa ajili ya kujikumbusha anaruhusiwa 
hata kama atakuwa kwenye hedhi. 


Baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu! 
Wamesema : Anaruhusiwa Mwanamke mwenye hedhi kusoma 
Qur`an bila ya haja yoyote. 

Wanesema: baadhi ya wanachuoni: Ni haramu kwa Mwanamke 


mwenye hedhi kusoma Qur`an, hata kama anahaja. 


Kauli zote tatu, ambayo inatakiwa ni kuwa Mwanamke mwe- 
nye hedhi akiwa nahaja ya kusoma Qur`an kwa ajili ya kufundi- 
sha au kufundishwa au akahofia kusahau hakuna ubaya kwa 
mwanamke huyo kusoma Qur`an akiwa kwenye hedhi. 


X k k k 





Swali la 173: Ikichanganyika damu ya Mwanamke hakufa- 
hamu kati ya damu ya hedhi na damu ya ogonjwa, atafanyaje?. 


Jibu: Asili ya damu inayo mtoka Mwanamke ni damu ya 
hedhi mpaka ibainike kuwa ni damu ya ugonjwa kwa hivyo aki- 
ona damu ataendela kuzingatia kuwa ni hedhi mpaka itakapo 
mbainikia kuwa ni damu ya ogonjwa. 


KU 


Swali la 174: Mwanamke akingia katika siku zake za 
hedhi baada ya kuingia muda wa swala hukumu yake 
ni ipi? Na mwanamke akiingia kwenye hedhi atalipa 
swala?. 


Jibu: Ikitokea hedhi baada ya kuingia muda wa swala, 
kwa mfano againgia katika hedhi baada ya kukengeuka jua 
mchana kwa nusu saa Mwanamke huyo baada ya kUmalizika 
hedhi yake na kuoga atailipa hiyo swala ambayo muda wake 
umeingia akiwa yupo katika twahara, anasema: Mwenyezi 
Mungu: [Hakika swala kwa waumini, ni faradhi iliyo weke- 
wa nyakati maalum]. [Suratu Nisaa: 103], hatolipa swala za 
wakati wa hedhi kwa kauli ya Mtume katika hadithi ndefu: 
((Si mkiingia kwenye hedhi hamswali na kufunga?)). [304 / 





Sahihi Bukhary). 


Wamekubaliana Wanachuoni, Mwenyezi Mungu awarehe- 
mu, kuwa mwanamke halipi swala ambazo zimempita wakati 
akiwa kwenye hedhi. 


Kama ataoga baada ya kukatika hedhi na ukawa umebaki 
muda wa kuweza kuswali rakaa moja au zaidi ya rakaa moja 
, ataswali katika muda huo ambao ameoga kwa uthibitisho 
wa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Atakae 
iwahi rakaa moja ya swala ya Alasiri kabla ya jua kuzama, 
huyo atakuwa ameidirki swala hiyo)). [556/ Sahihi Bukhary, 
/ 608/ Sahihi Muslim], mwanamke akitwaharaika muda wa alas 
iri au kabla ya jua kuzama au limebaki kidogo jua lizame, au 
wakati Wa kuchomoza jua kadiri ya kuswali rakaa moja, atat- 
akiwa kuswali swala ya Al-fajiri na Alasiri. 


X k k 


Swali la 175: Mwanamke ambaye alikuwa akiingia 
hedhi kwa muda wa siku sita kisha zikazidi siku zake 
za ada?. 


Jibu: Ikiwa ada ya mwanamke kuingia katika hedhi ni siku 
sita , kisha zikazidi akawa anaingia siku tisa au kumi au kumi 
na moja, Mwanamke huyo ataendelea kuwacha kuswali mpaka 
atakapo twaharika (oga) kwa kuwa Mtume Muhammad i rehma 





na amani ziwe juu yake, hakuweka muda maalum wa masiku 
ya hedhi, Amesema Mwenyezi Mungu: [Na wanakuliza juu ya 
hedhi waambiie huo ni uchafu) [222/ Surat Al-Baqara], kwa 
mwanamke akiendelea kutokwa na damu atakuwa bado yupo 
katika hedhi mpaka atakapo twaharika na aoge kisha aswali, 
kama mwezi utakao fwata itapungua idadi ya siku zake ku- 
liko mwezi ulio pita, akitwaharika ataoga hata idadi ya miezi 
hiyo itakuwa imepishana, muhimu ni kuwa mwanamke akiwa 
kwenye hedhi haswali hedhi ikiendana na ada yake au zikip- 
ishana, au ada yake ikizidi au ikipungua, akitwaharika anaoga 
kisha ataswali. 


Xk k k 


Swali la 176: Mwanamke ameingia kwenye ada yake 
ya Mwezi akatwaharika akaoga baada ya kuswali siku 
tisa, ikarudi damu ya hedhi, ikaendelea kutoka siku 
tatu, naye hakuswali siku hizo tatu, kisha akatwaha- 
rika, Akaswali siku kumi na moja, ikatoka tena he- 
dhi katika siku za ada yake alio kuwa anaingia kila 
Mwezi, mwanamke huyo atarudia kuswali swala za 
masiku matatu au inazingatiwa kuwa alikuwa kwenye 
hedhi?. 


Jibu: Muda wowote ikitoka damu hiyo itakuwa ni hedhi 
hata kama ikiwa itatoka muda mrefu kuliko hedhi iliyopita 
au ikatoka kidogo, Mwanamke akingia kwenye hedhi akatwa- 





harika, baada ya siku tano au sita au kumi, ikarudi ada yake 
mara ya pili mwanamke huyo atacha kuswali, kwa kuwa yupo 
katika hedhi, kila atakapo kuwa anatwaharika kisha hedhi 
inarudi ni lazima aache kuswali lakini kama damu itaendela 
bila kukata, au inakatika muda kidogo kisha inaendela, huyo 
atakuwa anadamu ya ugonjwa kwahivyo atakuwa anaacha kus- 
wali siku zake za hedhi tuu. 


X k k 


Swali la 177: Ni ipi hukumu ya maji maji ya rangi 
ya njano yanayo mtoka mwanamke kabla ya kutokwa 
na hedhi kwa muda wa siku mbili?. 


JIBU: Kama utatoka uchafu wa maji maji ya njano kabla ya 
kuingia katika siku zake hiyo sio hedhi kwa ushahidi wa kauli 
ya Umu Atwiya radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! 
Amesema: ((Tulikuwa hatuhesabu uchafu wa njano na maji 
maji kitu chchote)) [326 /Swahihi Bukhary] katika hadithi ny- 
ingine ((Tulikuwa hatuhesabu ujano na maji maji ya uchafu 
baada ya kutwaharika kitu chochote)), [308/Abuu Daudi]. 


Kama huo uchafu wa njano utatoka kabla ya hedhi kisha 
kukawa na umbali kati ya kutoka hedhi na huo ujano, hiyo 
sio hedhi lakini Mwanmke akifahamu kuwa huo uchafu na un- 
jano unao toka ni utangulizi wa kutoka hedhi basi hiyo itakuwa 





ni hedhi atacha kuswali na mambo mengine ambayo haruhusiwi 
kufanya akiwa kwenye hedhi. 


Xk k k 


Swali la 178: Ni ipi hukumu ya uchafu wa njano na 
kahawiya unao mtoka mwanamke sehemu za siri baada 
ya kuoga hedhi?. 


Jibu: Matatizo ya wanawake kuhusu hedhi ni jambo ambalo 
halina ukomo, kwa sababu ya kutumia madawa ya kuzuia mimba 
na kuzuia kuingia kwenye hedhi,watu wazamani hawakuwa wa- 
nafahamu matatizo hayo, lakini kauli sahihi kuwa matatizo bado 
yapo tokea kuepo kwa wanawake, lakini yamezidi kwa sababu 
hiyo, imefikia mtu hajui la kufanya kwa sababu ya matatizo hayo 
„kuna kanuni kuwa :mwanamke akitwaharika akawa na uhakika 
kuwa hedhi imekata akajiridhisha na zikatokea alama za ku- 
katika hedhi nako ni kutoka kaupinde kadogo keupe , (Nayo 
ni maji meupe wanayafahamu wanawake). Ukitokea uchafu 
au matone ya damu au unyevu nyevu hivyo vyote sio hedhi, 
ataendelea kuswali Na kufunga na kufanya tendo landoa na 
mume wake kwa kuwa hayupo kwenye hedhi amesema Umu 
Atwiya : Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Tuli- 
kuwa hatuhesabu uchafu na ujano kitu chochote)) [Swahihu 
Bukhariy] Na amezidisha katika upokezi Abuu Daudi ((Baada 
ya kuoga )) upokezi wake ni sahihi. 


... 388 (EE) 





Kwa ushidi huo tunasema: kitacho tokea baada ya kupata 
uhakika kuwa ametwaharika na akaoga katika mambo tulio ya 
taja havidhuru twahara ya mwanamke na havimziwi kuwacha 
kuswali kufunga na kukutana kimwili na mume wake lakini ni 
lazima asiharakishe mpaka aone kuwa ametwaharika, kwa sababu 
baadhi ya wanawake damu ipikungua tu anawahi kuoga kabla 
hajapata uhakika kuwa imekata, wake wa Maswahaba Mwenyezi 
Mungu awarehemu walikuwa wanawatUma watu kwa mama 
wa Waislamu Aisha pamba ikiwa nauchafu wa njano njano, 
anasema: ((Msiharakishe mpaka muone maji meupe yame- 
toka )) [320 / Sahihi Bukhary, 59/1/ Maaliki |. 


X k k 


Swali la 179: Ni ipi hukumu ya kutumia vidonge 
kwa ajili ya kuzuia damu ya hedhi?. 


Jibu: Mwanamke kutumia vidonge vya kuzuia damu ya 
hedhi isitoke kama hakuna madhara ya kiafya, anaruhusiwa 
kutumia vidonge hivyo, isipokuwa kwa sharti mume amruhusu 
kutumia vidonge hivyo, lakini kwa ni navyo fahamu vidonge 
vya kuzuia hedhi vinamadhara kwa mwanamke upande wa 
afya, kwa kuwa hedhi hutoka katika hali ya kawaida na kitu 
kinachotoka katika uhalisia wake kikizuiliwa kinaleta madhara 
kwenye mwili pia kutumia vidonge vya kuzuia hedhi kunasa- 
babisha mwanamke kuto kufahamu ada yake ya kutoka hedhi, 
kunasababisha mwanamke kuwa katika wasi wasi wa kuswali 





na kukutana kimwili na mume wake na mambo mengine , 
kwa hivyo mimi sisemi kuwa ni haramu kutumia vidonge vya 
kuzuia hedhi, lakini sipendi mwanamke atumie hivyo vidonge 
kwa kuhofia kuidhuru afya yake. 


Nami ninasema: Inatakiwa. mwanamke aridhike na alivyo 
pangiwa na Mwenyezi Mungu! Mtume Muhammadi rehma na 
amani ziwe juu yake aliingia kwa mama wa Waislamu Aisha 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake mwaka alio hiji, hija 
ya kuwaga , akamkuta Aisha analiya, na Aisha alikuwa amehir- 
imia ibada ya Umra, Mtume akasema kumuliza Aisha: ((Una- 
tatizo gani? Umeingia kwenye hedhi? AkamJibu ndio, Akas- 
ema Mtume : hicho ni kitu Mwenyezi Mungu amewandikia 
mabinti wa Adamu)) [294 / Sahihi Bukhary, 1211/120/ Sahihi 
Muslim] anacho takiwa mwanamke awe mvumilivu na atarajie 
malipo kwa Mwenyezi Mungu, akipatwa na udhuru wa kuwa- 
cha kuswali na kufunga kwa ajili ya hedhi, ibada za kufanya 
zipo nyingi, kumtaja Mwenyezi Mungu! na kumsifu, kumsabihi, 
kutoa sadaka, kuwafanyia wema watu kwa kauli na vitendo, na 
hizo ni ibada bora. 


KU 





Swali la 180: Mwanamke anae tokwa na damu ya 
uzazi (nifasi) ikizidi siku arubaini je anaruhusiwa kus- 
wali na kufunga?. 


Jibu: Wanawake wanao endelea kutokwa na damu ya uzazi 
zaidi ya siku arubaini damu hiyo ikiwa haikubadilika, kama siku 
zilizo zidi arubaini (40) itakuwa zimeingia katika siku za hedhi 
ambazo alikuwa anaingia hedhi kabla ya kuingia kwenye nifasi 
hiyo itakuwa ni hedhi, kama itakuwa siku zilizo zidi arubaini 
hazikukutana na siku zake za mwezi, Wanachouni Mwenyezi 
Mungu awarehemu! wametofautiana: 


Wapo wanaosema: Ataoga na ataswali na kufunga hata kama 
damu itakuwa inaendelaa kutoka,damu hiyo itakuwa ni damu 
ya ugonjwa, sio damu ya uzazi. 


Wapo wanaosema: Ataendelea kuwacha kuswali na kufun- 
ga na mambo mengine ambayo haruhusiwi kuyafanya mpaka 
zitimie siku sitini, (60) kwa sababu wapo wanawake wanatokwa 
na damu ya uzazi kwa muda wa masiku sitini, (60) na jambo 
hili lipo kwa sasa, pia walikuepo wanawake ada yao ya damu 
ya uzazi ni masiku sitini, (60) kwa misingi hiyo mwanamke 
akiwa anatokwa na damu ya uzazi ikivuka siku arubaini (40) 
ataendela kuwa katika damu ya uzazi mpaka zifike siku sitini, 
kisha baada ya hapo ataendelea kukaa katika siku zake za he- 





dhi zikiisha ataoga na kuswali, kwa sababu atakuwa anatokwa 
na damu ya ugonjwa. 


Xk k k 


Swali la 181: Mwanamke akitwaharika kutokana na 
damu ya uzazi kabla ya kutimia siku arubaini, (40) ana- 
ruhusiwa kufanya tendo la ndoa na mume wake? Na 
kama damu itarudi baada ya kupita siku arubaini ni ipi 
hukumu ya damu hiyo?. 


Jibu: Wanawake walio katika hali ya nifasi, (Damu ya 
uzazi) hairuhusiwi waume zao kufanya nao tendo la ndoa, Mwa- 
namke akitwaharika ikifika siku arubaini ni lazima mwanamke 
huyo aswali na swala yake itakuwa sahihi, na anaruhusiwa 
mume wake kufanya naye tendo la ndoa, amesema Mwenyezi 
Mungu kuhusu hedhi: [Na wanakuliza juu ya hedhi waambie 
huo ni niuchafu,basi jitengeni na wanawake katika hali ya 
hedhi wala msiwaingilie mpaka watwaharike, wakisha twaha- 
rika basi waendeeni alivyo kuwamrisheni Mwenyezi Mungu], 
[Suratul Baqara: 222]. 


Kwa kuwa uchafu upo nao ni damu, hairuhusiwi kufanya 
tendo la ndoa, akitwaharika inaruhusiwa kufanya tendo la ndoa, 
kama ilivyo kuwa ni lazima aswali, pia ni lazima kufanya yote 
ambayo alikuwa haruhusiwi alivyo kuwa kwenye damu ya uza- 
zi, pia tendo la ndoa anaruhusiwa kufanya lakini ni bora asubilie 
damu isije kutoka tena kwa sababu ya kufanya tendo la ndoa, 





mpaka zitimie siku arubaini (40), lakini kama watafanya tendo 
la ndoa kabla ya kufika siku arubaini hakuna ubaya. 


Mwanamke akiona damu baada ya kupita siku arubaini na 
baada ya kutwaharika, hiyo itakuwa ni damu ya hedhi, sio damu 
ya nifasi (ya uzazi) damu ya hedhi inafahamika kwa wanawake 
akihisi imetoka itakuwa ni hedhi, kama itaenedelea bila kukata 
itakuwa ni damu ya ugonjwa, atarejea kwenye kawaida yake ya 
mwezi ,,atacha kuswali na kufunga na mambo mengine asio 
ruhusiwa akiwa katika hedhi, na siku ambazo damu zitaendelea 
kutoka zaidi ya siku zake za mwezi, ataoga na kuswali hata 
kama damu itaendelea kutoka. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


X k k k 


Swali la 182: Mwanamke ambae mimba imeharibika 
ya miezi mitatu, mwanamke huyo ataswali? Au ataacha 
kuswali? 


Jibu: Jamabo linalo fahamika kwa wanachuoni Mwenyezi 
Mungu awarehemu! Ni kuwa mwanamke ambaye mimba yake 
imeharibika ikiwa na miezi mitatu, mwanamke huyo hato swali 
kwa kuwa ikiharibika mimba ambayo imeisha anza kuonyesha 
omba la binaadamu, damu itayo toka itakuwa ni damu ya nifasi 
(damu ya uzazi) kwa hivyo hato swali kwa ajili ya damu hiyo 
inayo mtoka. 





Wamesema baadhi ya wanachouni: Mimba inaweza kuten- 
geneza ombo la binaadamu zitakapo timia siku thamanini na 
moja, (81) na siku thamanini na moja ni chini ya miezi mitatu, 
ikithibiti kuwa mimba imeharibika ni ya miezi mitatu, damu 
itayo toka itakuwa ni damu ya nifasi (damu ya uzazi) kama 
itaharibika chini ya siku thamanini, damu itakayo toka ni damu 
chafu, hato acha kuswali kwa sababu ya damu hiyo. Huyu mu- 
lizaji inabidi ajitambue Mwenyewe, kama mimba imeharibika 
kabla ya siku themanini, atalipa swala alizo ziacha, kama 
atakuwa hafahamu idadi ya miezi itabidi akadirie, na ajitahidi na 
atalipa swala ambazo dhana yake imepelekea kuwa hakuziswali. 


Xk k k 


Swali la 183: Mtu ambaye atakuwa anatokwa na damu 
zisizo kata, ataswali vipi? Na vipi atafunga swaumu? 


Jibu: Mfano: mwanamke ambaye anatokwa na damu, huku- 
mu yake atacha kuswali na kufunga , kipindi cha siku zake za 
ada ya mwenzi, kabla haijatokea hiyo damu isio kata, kama ada 
yake anatokwa na hedhi mwanzo wa mwezi kwa muda wa siku 
sita, atakuwa anakaa kila mwanzo wa mwezi siku sita haswali 
na kufunga, zikiisha siku sita ataoga na ataswali na atafunga. 





Namna ya kuswali mwanamke huyo na watu wamfano 
wake, ataosha sehemu zake za siri mpaka pasafike vizuri, kisha 
apafunge vizuri, atawadhe, aswali, atakuwa anafanya hivyo kila 
akitaka kuswali swala ya faradhi na swala za sun" naa abazo 
zipo njee ya muda wa swala za faradhi, kwa hali hii ya dharura 
anaruhusiwa kukusanya swala ya adhuhuri na swala ya alasili, 
au kinyume chake, swala ya magharibi na swala ya ishaa, 
au kinyume chake, mpaka awe amefanya ibada mbili kwa 
wakati mmoja kati ya swala ya adhuhuri na alasili, na kati 
ya magharibi na ishaa, na swala ya Al-fjiri peke yake, kinyume 
na badala ya kuswali mara tano ataswali mara tatu. Mwenyei 
Mungu ndio hukubali mambo. 


Xk k k 


Swali la 184: Ni ipi hukumu ya swala? Na swala ni 
lazima kwa kwa mtu gani?. 


Jibu: Swala ni nguzo muhimu katika nguzo za Kiislamu, 
isipokuwa ni nguzo ya pili baada ya shahada mbili, swala ni 
nguzo inayo tendwa na viungo, na dio msingi wa Uislamu, kama 
ilivyo thibiti kwa Mtume Muhammadi herma na amani ziwe 
juu yake amesema: ((Msingi wa Uislamu ni swala)) | 231/5/ 
Musnadi Imamu Ahmadi) Mwenyezi Mungu ameifaradhisha 
swala kwa Mtume wake Muhammadi rehma na amani ziwe juu 
yake! sehemu tukufu alio fika mwanadamu, katika usiku bora, 
bila kupitia kwa mtu yoyote wala kupitia Malaika, Mwenyezi 





Mungu amceifaradhisha swala kwa Mtume wake Muhammadi 
rehma na amani ziwe juu yake swala khamsini kwa usiku na 
mchana lakini Mwenyezi Mungu aliwapunguzia waja wake 
mpaka zikafika swala tano kwa idadi ya swala khamsini katika 
mizani, jambo hili linatufahamisha umuhimu wa swala na 
mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuipenda hiyo swala, inapendeza 
sana mwanaadamu kuutumia muda wake mwingi katika swala, 
swala imethibiti ulazima wake katika Our'ani, na mafundisho 
sahihi ya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake! 
Na makubaliano ya Waisalamu wote. 


Thibitisho la ulazima wa swala katika Qur`aani, Amesema 
Mwenyezi Mungu: [Na mnapo tulia basi simamisheni swala 
kama dasturi. Kwani hakika swala katika waumini ni faradhi 
ilo wekewa nyakati maalum], [Surat Nisaa: 103]. 


Asema Mtume Muhammad rehma na amani ziwe juu yake 
kumwambia Muadhi bin Jabali, wakati Mtume alivyo mtUma 
kwenda Yemeni: ((Wafundishe kuwa Mwenyezi Mungu ame- 
FarAdhisha juu yao swala tano siku zote usiku na mchana)) 
[1395/ Sahihi Bukhary, Sahihi Muslim / 19]. 


Wamekubaliana wanachuoni kuwa swala ni lazima wamesema 
wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu. 


Mtu akipinga ulazima wa swala tano, au ulazima wa swala 
moja katika swala tano, Mtu huyo atakuwa kafiri ametoka kwe- 
nye Uislamu, ni halali kuuwawa na mali zake pia, isipokuwa 
mpaka akitubuu kwa Mwenyezi Mungu, kama hatokuwa mtu 





alie silimu hafahamu alama za Uislamu chochote, huyo ataku- 
wa na udhuru kwa kuwa hafahamu, kisha atafunzwa, kama 
ataendela kupiga ulazima wa swala baada ya kufunzwaa mtu 
huyo atakuwa kafiri. 


Ni lazima kuswali kwa kila Muislamu aliye fikiya baleghe, 
mwenye akili timamu, Mwanaume au Mwanamke. 


Mwislamu kinyume chake ni kafiri, sio lazima kwa kafiri 
kuswali, kwa maana haimlazimu kafiri kuswali kwa muda am- 
bao bado yupo katika ukafiri pia sio lazima kwa kafiri kulipa 
swala baada ya kusilimu kuingia katika Uislamu, lakini ataad- 
hibiwa siku ya kiyama kama alivyo sema Mwenyezi Mungu: 
[Isokuwa watu wa kuliani, watakuwa katika mabustani waki- 
ulizana wao kwa wao, juu ya watu wabaya, ni kipi kilicho ku- 
fikisheni katika moto? watasema: hatukuwa miongoni mwa 
walio kuwa wakiswali, wala hatukuwa tukiwalisha masikini. 
Na tulikuwa tukibobeya katika maasi pamoja na walio kuwa 
wakibobea. Na tulikuwa tukikadhibisha siku ya malipo.) 
[Surat Mudathir: 46], kauli ya Mwenyezi Mungu: [Hatukuwa 
miongoni mwa walio kuwa wakiswali] Inatufahamisha kuwa 
wameadhibiwa kwa sababu ya kuwacha kuswali, na kupinga 
swala na siku ya malipo. 


Mtu alie fikia baleghe, ni mtu ambaye amefikia kuona alama 
za kukuwa, kwa upande wa Mwanaume ni alama tatu (3) kwa 
Mwanamke ni alama nne (4): 





Ya kwanza: Ni kutimiza umri wa miaka kumi na tano (15). 
Ya pili: kutokwa na manii akiwa amelala au akiwa macho. 


Ya tatu: kuota mavuzi pembeni ya sehemu za siri za mbele, 
hizi alama tatu zinapatikana kwa Mwanamke na Mwanaume. 


Inazidi alama ya nne: kwa Mwanamke nayo ni hedhi, 
damu ya hedhi ni katika alama za kubaleghe. 


Mwenye akili timamu, kinyume chake ni mpungufu wa akili 
(Mwenda wazimu) ambaye hana akili katika hao wapo Wanau- 
me watu wazima na Wanawake watu wazima ambao wame- 
fikia kupoteza fahamu zao, watu hao sio lazima kwao kuswali, 
kwa kuwa hawana akili. 


Wanawake wenye hedhi na nifasi, hawaruhusiwi kuswali 
kwa sababu ya hedhi, akingia kwenye hedhi au nifasi, basi 
kwa muda huo sio lazima kuswali, kwa hadithi ya Mtume Mu- 
hammadi rehma na amni ziwe juu yake kuhusu Mwanamke: 
((Hivi mkiwa na hedhi hamswali na hamfungi)), [304/ Sahihi 
Bukhary]. 


X k k k 


Swali la 185: Mtu aliye poteza kumbukumbu na mtu 
aliye zimia je watu hao wawili yana walazimikia mambo 
ya kisheria? 





Jibu: Mwenyezi Mungu amefaradhisha kwa binaadamu wa- 
fanye ibada kama mtu akuwa amefika hali ya kuwa ni lazima 
kwake kufanya hiyo ibada, kama akiwa na akili timamu ana- 
fahamu mambo inakuwa ni lazima kwake kufanya ibada, kama 
takuwa hana akili timamu sheria haimlazimishi kufanya ibada 
kwa hivyo sio lazima kwa mwenda wazimu na mtoto mdogo 
ambaye hajajitambua, wala mtoto ambaye hajafikia baleghe, 
na hiyo ni rehma ya Mwenyezi Mungu, pia na mfano wa mtu 
ambaye anapoteza kumbukumbu ambaye amepata tatizo la akili 
lakini haijafikia kiwango cha wenda wazimu, pia na mtu mzima 
ambaye amepoteza kumbu kumbu, sio lazima kwake kuswali 
na kufunga kwa kuwa mtu aliye poteza kumbukumbu anakuwa 
kama mtoto mdogo ambaye hajajitambua hakuna jambo linalo 
kuwa ni la lazima kwake. 


Kuhusu mambo ya lazima kuhusu mali, ni lazima kweye 
mali yake kutolewa haki ya mali hata kama atakuwa amepoteza 
kumbukumbu. 


Kwa mfano ni lazima zaka itolewe kwenye mali yake, pia ni 
lazima kwa msimamizi wa mali ya mtoto mdogo au msimamizi 
wa mali ya mwenda wazimu atowe zaka ya mali, kama alivyo 
sema Mwenyezi Mungu: [Chukuwa sadaka katika mali zao, 
uwatwaharishe na uwatakase kwazo |. [Surat Tauwba: 103], na 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa Muadhi 
alivyo mtuma kwenda Yemeni: ((Wafundishe kuwa Mwenyezi 
Mungu amewafaradhishia juu yao sadaka katika mali zao 
inachukuliwa kutoka kwa matajiri, wanapewa mafakiri)). 





[1395/ Sahihi Bukhary], kwa hivyo waJibu wa mali hauanguki 
kwa sababu ya kupoteza kumbukumbu, ama ibada ya mwili 
kama swala na twahara kufunga hivyo vinaanguka kwa mtu 
aliye poteza kumbukumbu kwa kuwa hana akili. 


Mtu ambaye amepoteza akili kwa kuzimia kwa ajili ya mara- 
dhi au mfano wa maradhi, mtu huyo sio lazima kuswali, kwa kauli 
ya Wanachuoni walio wengi, Mwenyezi Mungu awarehemu, mtu 
akizimia kwa muda wa siku mbili hatolipa swala, kwa kuwa hana 
akili,na sio kuwa amelala, kwa kauli ya Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Mtu atakeye pitwa na swala kwa sababu ya 
kulala au akasahau , basi na aswali atakapo kumbuka)), [597/ 
Sahihi Bukhary /684 Sahihi Muslim] kwa kuwa aliye lala anau- 
fahamu kwa maana anaweza kuwamka akiamshwa, ama mtu 
ambaye amezimia hawezi kuwamaka akiamshwa, kama atakuwa 
amezimia bila sababu, kuhusu mtu ambaye amezimia kwa saba- 
bu yake mwenyewe,kwa mfano amezimia kwa kutumia madawa 
ya kulevya mtu huyo atalipa swala ambazo zimempita wakati 
amezimia. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


X k k k 


Swali la 186: Mwanaume ambaye anamiezi miwili ha- 
jitambui kwa chochote hakuswali wala hakufunga Ra- 
madhani, mambo gani ya lazima kwake? 





Jibu: Sio lazima kwakwe kufanya kitu chochote kwa sababu 
hajitambui, lakini Mwenyezi Mungu akikadiria akajitambua ni 
lazima alipe funga ya Ramadhani, kama atakufa hatokuwa na 
dhambi, na hakuna jambo la lazima kwakwe, isipokuwa kama 
atakuwa katika watu wenye udhuru wa kuendelea kama watu 
wazima faradhi yake inakuwa kwa msimamizi wake, anataki- 
wa msimamizi wake awape chakula masikini kila siku katika 
Mwezi mtukufu wa Ramadhani. 


Kuhusu kulipa swala wanachuoni Mwenyezi Mungu aware- 
hemu wanakauli mbili: 


1-Kaulia ya kwanza: Ni kauli ya jamuhuri ya wanachu- 
oni: Hakuna kulipa ((kwa kuwa Ibn Omari radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake alizimia usiku na mchana, hakulipa 
swala zilizo mpita)), [1861/ Daar Al-qutwuny]. 


2-Kauli ya pili: Ni juu yake kulipa nayo ni kauli ya mad- 
hehebu ya wanachuoni wa Hambali wanachuoni wa madhehebu 
hayo wa sasa, wameeleza hayo katika kitabu cha (10/3, Al- 
Inswaafu) kwa upokezi kutoka kwa Amar Ibn Yaasiri (( kuwa 
alizimia siku tatu alivyo pata fahamu alilipa swala zilizo mpita 
)) [ 455 /4 / Ibun Mundhir katika Al-ausatwu.] Imehaririwa 
24/02/ 1394 H. 


X k k 





Swali la 187: Je mtu anaruhusiwa kuchelewesha swa- 
la kwasababu ya sharti katika mashart ya swala kama 
mtu kushughulika na kutafuta maji?. 


Jibu: kauli iliyo shihihi hairuhusiwi kuchelesha swala kutoka 
kwenye wakati wake kwa hali yoyote, isipokuwa mtu akihofia 
wakati wa swala utapita naye haja pata shart la kusihi swala 
kama kuwa hajapata maji ya kutawadha ataswali kwa hali yoy- 
ote, hata kama atakuwa anatarijia kupata sharti hiyo kwa muda 
wa karibu, kwa kuli ya Mwenyezi Mungu: [kwani hakika swala 
kwa waumini ni faradhi iliyo wekewa nyakati maalum], [Surat 
Nisaa: 103]. Pia Mtume rehma na amani ziwe juu yake aliweka 
nyakati za swala, na jambo hili linatufahamisha ulazima wa 
kuswali katika nyakati zake kama ingeruhusiwa kusubili sharti 
mpaka nyakati zake zikapita, kusinge sihi kuwanzishwa kutaya- 
mamu, kwa sababu uwezekano wa kupata maji baada ya 
nyakati za swala upo, na hakuna totofauti wa kuchelewesha 
muda mrefu au muda mfupi, kwa kuwa vyote nikuitoa swala 
katika wakati wake, na fatuwa hii ndio uchaguzi wa Sheikh 
Islamu Ibun Taymiya Mwenyezi Mungu amrehemu! [57 /22 / 


Majmuu fatawaa ]. 


Xk k k 





Swali la 188: Anae kesha usiku na haswali Al-fajir ila 
baada ya kutoka muda wake, hivi swala yake inakub- 
aliwa? Na ni ipi hukumu ya swala zake zingine?. 


Jibu: Ama swala ya Al-fajir anayo ichelewesha na kus- 
wali nje ya wakati wake naye anaweza kuiswali katika wakati 
wake maalumu alio upanga Mwenyezi Mungu, kwa kuwahi 
kulala mapema, hakika swala hiyo haikubaliwi, kwa kuwa mtu 
akichelewesha swala pasina udhuru wa kisheria kisha akaswali 
baada ya kupita muda wake swala hiyo haikubaliwi, kwa 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Atakae 
fanya jambo ambalo hatukuliamuru jambo hilo halikubaliwi)) 
[1718/ Sahihi Muslim]. Mtu ambaye anachelewesha swala mpaka 
anaswali nje ya wakati wake kwa makusudi huyo atakuwa kafanya 
jambo ambalo hakuliamuru Mwenyezi Mungu na Mtume wake 
rehma na amani ziwe juu yake jambo hilo halikubaliwi. 


Anaweza kusema: Mimi nimelala na Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake! Amesema: ((Atakae kuwa amelala wakati 
wa swala au amesahau na aiswali atakapo kumbuka hakuna 
kafara isipokuwa hiyo)) [597/ Sahihi Bukhary, 684 / Sahihui 
Muslim]. 


Tunasema: kama inawezekana kulala mapema ili amke 
mapema au aweke alamu ya kumuamsha au amuusie mtu 
atakaye muamsha, kama atachelewa kuswali naye hakutia 
umuhimu huzingatiwa kafanya makusudi kuchelewesha swala 





na kaiswali njee ya wakati wake kwa hivyo haito kubaliwa 
Swala zingine atakazo ziswali ndani ya wakati wake zitakub- 
aliwa. 


Nami nachukuwa nafasi hii kusema: Ni lazima kwa kila 
Mwislamu afanye ibada kwa Ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa 
hali ambayo Mwenyezi Mungu ataridhia ,kwa kuwa tumeumb- 
wa kwa ajili ya ibada na mtu hafahamu kifo kinaweza kuja 
ghafla akaenda kuishi katika maisha ya kaburini maisha ya 
malipo maisha ambayo hakuna tena kufanya matendo kama 
alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Anapo 
fariki mwanaadamu matendo yake yote yana simama isi- 
pokuwa mambo matatu: sadaka inayo endelea, au elimu ye- 
nye manufa, au mtoto mwema anae muombea dua)), [1631/ 
Sahihi Muslim]. 


ok k k 


Swali la 189: Anaechelewesha swala ya Al-fajir mpa- 
ka muda wake ukatoka. 


Jibu: Hao wanaochelewesha swala ya Al-fajir mpaka muda 
wake unaisha wakiamini kuwa ni halali kufanya hivyo haki- 
ka jambo hilo ni kumkufuru Mwenyezi Mungu! Kwa sababu 
atakaye amini kuwa ni halali kuchelewesha swala bila udhuru 





mtu huyo ni kaafiri,kwa sababu ya kupinga Our'ani na ma- 
fundisho sahihu ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake!Na 
makubaliano ya Waislamu. 


Akichelewesha swala lakini hasemi kuwa ni halali kuche- 
lewesha swala, mtu huyo atakuwa ni muovu kwa kuchelewesha 
swala, kwa sababu yamemzidia matamanio yake au umemzidia 
usingizi, ajitahidi mtu atubu kwa Mwenyezi Mungu, na aache 
alio kuwa akiyafanya, milango ya toba ipo wazi , Amesema 
Mwenyezi Mungu: (Sema: enyi waja wangu walio jidhulumu 
nafsi zao! Msikate tama na rehema za Mwenyezi Mungu. 
hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote hakika 
yeye ni Mwenye kusamehe Mwenye hurUmaa], [Surat Zumar: 
53]. Mtu anaye wafahamu wanao chelewesha swala awape na- 
saha na awaelekeze kufanya kheri wakitubuu itakuwa nijambo 
zuri ,kama hawakutubu afikishe habari zao kwa viongozi wanao 
husika na jambo hilo, ili awe ametakasika na jambo hilo na 
viongozi wanao husika wamtie adabu mtu huyo na watiwe adabu 
watu mfano wa mtu huyo ambaye anaacha kuswali bila sababu 
au anaye chelewesha swala .Mwenyezi Mungu atuwafikishe 
kuswali kwa wakati. 


Xk k 





Swali la 190: Mwanaume alichumbia binti wa mtu 
walivyo ulizia tabiya ya mwanaume huyo wakaambiwa 
haswali muhusika akajibu Mwenyezi Mungu amuon- 
goze hivi inaruhusiwa kumuozesha mtu huyo?. 


Jibu: Anaye chumbia ikiwa haswali jamaa huyo ni faasiq, 
(muovu) amemuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake amepin- 
ga makubaliano ya Waislamu kuwa swala ya jamaa ni katika 
ibada bora, amesema Sheikh Islamu bin Taimiya Mwenyezi 
Mungu amrehemu: [222 /23 Majmuu Fatawaa| ((Wamekubali- 
ana wanachuoni kuwa swala ya jamaa ni katika ibada bora ya 
lazima, na ibada inayo mfanya mtu awe karibu na Mwenyezi 
Mungu! ni katika alama kubwa za Uislamu)), hayo ni maneno 
ya sheikh Islamu bin Taimiya Mwenyezi Mungu marehemu! 
lakini uovu huo haumtoi kwenye Uislamu, anaruhusiwa kuoa 
mwanamke wa kislamu, lakini asioe mwanamke mwenye msi- 
mamo wa dini na mwenye tabia nzuri kuliko mwanaume 
huyo hata kama wanaa mali chache familia ya mwanamke na 
familia ya muowaji wana mali nyingi, kama ilivyo kuja katika 
hatidhi ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Akiwa- 
jia mwanaume ambaye mmeridhia dini yake na tabia yake 
waozeshieni , wakasema ewee mjumbe wa Mwenyezi Mungu! 
hata kama ni masikini? akasema: Atakapo kujieni mnae rid- 
hia dini yake na tabia yake Waozesheni)) Mtume alisema mara 
tatu, [1085/ Atirmidhi, / 1967/ Ibun Majah,/ 175/2/ Al-Haakim] . 


Imethibiti katika swahihi Bukhary na swahihi Muslim na 
katika vitabu vingine, hadithi ya Abuu Hurayra radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake!kuwa Mtume rahma na amani 
ziwe juu yake! Amesema: ((Mwanamke huolewa kwa mambo 





manne: kwa mali zake na familia yake na kwa uzur wake na 
kwa dini yake, chagua mwenye dini utakuwa umepatia katika 
uchaguzi wako)). [5090/ Sahihi Bukhary, / 1466/ Sahihi Muslim], 
kwa muJibu wa hadithi hizi mbili inatakiwa mtu awe na ma- 
lengo na kupupia kwenye kuoa au kuolewa achague mwenye 
dini na tabia nzuri, na mzazi ambae anamuogopa Mwenyezi 
Mungu na anachukuwa jukumu lake la ulezi ajitahidi kufata 
maelekezo ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Kwa sababu 
ataulizwa siku ya kiyama, amesema Mwenyezi Mungu: [Na 
siku atakapo waita na akasema: MliwaJibu nini Mitume?] 
[Suratul Qaswaswi: 65]. Akasema: [Na kwa yakini tutawauliza 
wale walio pelekewa ujumbe na pia tutawauliza hao wajumbe. 
Tena tutawasimulia kwa elimu: wala sisi hatuta kuwa mbali], 
[Suratul- A'arafu: 6-7]. 


Kama anaye chumbia haswali kabisa, swala ya jamaa hata 
akiwa peke yake haswali, huyo ni kafiri ametoka kwenye Uisl- 
amu, ni lazima afanye toba, akikubali kufanya toba na akaswali 
Mwenyezi Mungu atamkubalia toba yake kama toba yake 
itakuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kama hakukubali 
kufanya toba atauwawa na atakuwa ni kafiri aliye toka kwe- 
nye Uislamu kwa kuritadi, atazikwa kwenye makaburi yasio 
kuwa ya Waislamu bila kumuosha wala kumvalisha sanda, na 
ushaihidi kuwa mtu asiye swali ni kafiri ushahidi upo kwenye 
matini ya Qur`ani, na matini ya hadithi za Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: 


Ushahid katika Our'ani, kauli ya Mwenyezi Mungu: [La- 
kini wakaja baada yao walio wabaya, wakapoteza swalana 
wakafuata matamanio basi watakuja kuta malipo ya ubaya. 





Isipokuwa walio tubu na wakatenda mema], [Surat Mariamu: 
59]. kauli ya Mwenyezi Mungu: [Isipokuwa walio tubu na 
wakatenda mema] Ni ushahidi kuwa alivyo puuza kuswali na 
kufuata matamanio hakuwa muumini. 


Amesema Mwenyezi Mungu! : [Basi wakitubu na waka- 
simamisha swala na wakatoa zaka basi ni ndugu zenu katika 
dini]. [Surat Tauwba: 11], inatufahamisha udugu wa dini unat- 
hibiti kwa kusimamisha swala na kutoa zaka, lakini hadithi 
za Mtume zinatufahamisha kuwa atakaye acha kutoa zakka 
hatokuwa kafari , kama atakuwa anakubali kuwa kutoa za- 
kka ni lazima, lakini amekuwa bakhili kutoa zakka, imebaki 
kusimamaisha swala ni sharti la kuthibitisha udugu wa imani, 
na hili inapelekea kuwa kafiri atakaye acha kuswali na ku- 
vunja udugu wa imani, namtu huyo hawi muovu au ukafiri sio 
mtoa kwenye Uislamu anakuwa ni kafiri ukafiri unao mtoa 
kwenye Uislamu, kwa sababu mwislamu muovu au akafanya 
madhambi yanayo itwa kuwa ni ukafiri hakumtoi kwenye 
imani yake,kama alivyo sema Mwenyezi Mungu katika sulhu 
ya makundi mawiliya waumili wanao pigana: [Hakika wau- 
mini ni ndugu basi patanisheni kati ya ndugu zenu], [Suratul 
Hujraati: 10]. Hawakutoka kwenye imani yao wanao pigana 
pamoja kuwa kupigana waumini kwa waumini ni ukafiri, kama 
ilivyo thibiti katika hadithi za Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! hadithi aliyo ipokeya Imamu Bukhariy Mwenyezi 
Mungu amrehemu! Wameipokea na wengine kutoka kwa Ibun 
Masoud radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! Amesema: 
((Kutukanana Waislamu ni muovu na kupigana ni ukafiri)), 
[48/ Sahihi Bukhary, /64 / Sahihi Muslim]. 


... 408 (EE) 





Ushahidi katika Sunna, juu ya ukafiri wa mtu anaye acha swala, 
mfano kauli ya Mtume rahma na amani ziwe juu yake: ((Hakika 
kati ya mtu na ushirikina na ukafiri ni kuwacha swala)), | 82/ 
Sahihi Muslim]. 


Na amepokea hadithi Imamu Muslimu , rehma za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake! kutoka kwa Jaabir bin Abdillah 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! kutoka kwa Mtume 
rahma naamani ziwe juu yake!, na kutoka kwa Burayda bin 
Haswiyb Amesema : Nilimsikia Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! Akisema: (( Ahadi iliyo kati yetu na wao ni swala 
atakaye acha swala amekufuru))| 346 /5 Imamu Ahmadi, /2621 
/ Atirmidhiy, /463/ Al-Nasaai,/ 1079 / Ibun Majah.]. 


Hadithi hii imepokelewa na watu watano (5) Imamu 
Ahmadi na watuzi wa vitabu vya sunani, Mwenyezi Mun- 
gu awarehemu, imepokelewa hadithi kwa Ubaada bin 
Swaamit radhi za Mwenyezi Mungu ziwee juu yake: 
((Walimuunga mkono Mtume kuwa hataacha kumtii kingozi 
mpaka watakapo ona ukafiri wa wazi, mtakuwa kwa Mwe- 
nyezi Mungu mna hoja)), [1709/ Sahihi Bukhary] Maana yake: 
Wasiache kuwatii viongozi ambao Mweyezi Mungu amewa- 
pa utawala, mpaka waone ukafiri wa wazi kwa kiongozi huyo, 
kwakuwa umelifahamu hilo, angalia katika hadithi aliyo ipokea 
Imamu Muslim Mwenyezi Mungu marehemu kutoka katika ha- 
dithi ya Umuu Salama radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu 
yake kuwa Mtume rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake 
alisema: ((Watakuongozeni watawala ambao mwawakuba- 
li na wapo mtakao wapinga atakaye wafahamu atatakasika 
atakaye ona ni munkari atasalimika lakini atakaye ridhia na 
kuwafuata, wakasema: tupigane nao? Akajibu hapana kwa 





muda ambao wanaswali)), [1854/ Sahihi Muslim]. Tumefahamu 
katika hadithii kuwa kama hawato swali wapigwee vita na 
hadithi ya Ubada radhi ya Mwenyezi Mungu iwee juu yake, 
kuwa asiache kuwatii viongozi hao, ni bora kuliko kuwapiga vita, 
isipokuwa mpaka wakiona ukafiri wa wazi, kunahoja kwa Mwe- 
nyezi Mungu! Katika hadithi hizi mbili, pia kuna ushahidi 
kuwa kuwacha swala ni kufuru hoja ya wazi na nihoja kubwa 
kwa Mwenyezi Mungu!. 


Huo ndio ushahidi kutoka katika Our'an na Sunna kuwa 
kuwacha swala ni ukafiri unao mtoa mtu kwenye dini, kama 
ilivyo elezwa waziwazi katika hadithi alio ipokeya Abuu 
Haatimu katika sunan yake, kutoka kwa Ubada Ibun Swaamiti 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwee juu yake amesema: ali- 
tuusia Mtume wa Mwenyezi Mungu: ((Tusimshirikishe Mwe- 
nyezi Mungu na chochote na tusiache swala kwa makusudi 
atakaye acha swala makusudi ametoka kwenye dini)) | 216/4 
Majmuu zawaid ya twabraniy]. 


Kauli za maswahaba na wema walio tangulia radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yao wamesema: Omar Ibun Khat- 
wabu radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Sio mwis- 
lamu atakae acha swala)), [39 / maliki, / 902/3 Ibun Abiy 
Shayba katika tariykh madinna]. 





Amesema Abdullah Ibun Shagiygi Mwenyezi Mungu am- 
rehemu: ((Maswahaba wa Mtume walikuwa hawaoni kitu 
ambacho ukikiacha ni kufru isipokuwa swala)), [2622/ Atir- 
midhiy], hadithi hiyo ameipokea Tirmidhiy na Haakimu na 
wame sema kuwa ni sahihi kwa masharti yao. 


Umethibiti ushahidi na uwelewa ushahidi unao fahamisha 
kuwa kuwacha swala ni ukafiri pia na ushahidi wa mtazamo 
ulio sahihi, Amesema: Imamu Ihmadi Ibun Hanbali Mwenyezi 
Mungu marehemu: ((Mtu anayeichukulia swala kuwa ni jambo 
jepesi, huwa anaidhalilisha na anaikejeli Uislamu, Na hes- 
hma ya Uislamu ni kwa kagiri mtu anavyo iheshimu swala 
na mapenzi yao katiki Uislamu ni kwa kadri ya mapenzi 
yao katika Uislamu )). Amesema Ibunul Oayyimu Mwenyezi 
Mungu amrehemu: katika kitabu (Aswalatu) [Ukurasa / 400, 
katika mkusanyiko wa hadthij: ((hawezi kuwacha swala kwa 
muda mrefu mtu ambae anaamini kuwa Mwenyezi Mungu 
ndio alio amrisha watu wa swali, haiwezekani katika hali ya 
ada na tabia awe mtu amaani kwa dhati kuwa Mwenyezi 
Mungu amefharadhisha swala kwakwe usiku na mchana swala 
tano na ataadhibiwa adhabu kali kwa kuwacha kuswali, halafu 
mtu huyo akaendelea kuwacha kuswali jambo hilo haliweze- 
kani, anaye dumu kuwacha swala hana imani kuwa swala 
ni lazima kwake, hakika imani inamuamuru mwenye. nayo, 
kama atakuwa moyoni kwakwe hana imani inayo muamuru 
kuswali mtu huyo hana imani ,nawala hauwezi kusema mtu 
ambaye hana uzowefi wala maarifa na hukumu ya moyo na 
matendo)). Mwisho wa nukuu maneno ya Ibnul Qayyimu Mw- 
eyezi Mungu amrehemu, amesema kweli katika maneno yake 





haiwezekani kuacha swala pamoja na wepesi wake na urahisi 
wake na malipo yake yalivyo makubwa , na ataadhibiwa anaye 
acha swala kwa makusudi, kisha mtu huyo bado awe na imani 
kuwa swala ni lazima jambo hilo haliwezekani. 


Tumefahamu kwenye matini ya Our'an, na matini ya had- 
ithi ,kuwa atakaye acha swala ni kafiri ukafiri unao mtoa kwe- 
nye dini ya kislamu kwa hivyo si halali kumuozesha Mwa- 
namke wa kislamu kwa mwanaume asiye swali, kwa ushahidi 
ulio katika matini ya Our'an na makubaliano ya Wanachu- 
oni, Amesema Mwenyezi Mungu: [Wala msiwaoe wanawake 
washirikina mpaka waamini na mjakazi muumini ni bora ku- 
liko mshirikina hata akikupendezeni], [Suratul Baqara: 221]. 


Amesema Mwenyezi Mungu: [Mkiwa mnawajua kuwa ni 
waumini basi msiwarejeshe kwa makafiri. Wanawake hao si- 
halali kwa hao makafiri wala hao makafiri hawahalalishwi 
wanawake waumini], [Suratul Muntahina: 10]. 


Wamekubalina waislamu kuwa kilicho tujulisha kwenye 
aya hizi mbili, ni uharamu wa mwanamke wa kislamu kuolewa 
na kafiri, kwa hivyo akimuozesha mwanamke mtu ambaye 
amepewa usimamzi wa binti au mzazi wake, kwa mwanaume 
asiye swali ndoa hiyo haiswihi na mwanamke huyo sio halali 
kwa Mwanaume huyo kwa kupitia ndoa hiyo kwaysababu 
ndoa hiyo haikufata sheria ya Mwenyezi Mungu na Mtume 
wake, imethibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
amesema: ((Atakae fanya ibada ambayo hatuku hatukuiam- 
risha ibada hiyo haikubaliwi)) Atarudishiwa Mwenyewee. 





Kama ndoa inavunjika kwa mume kuwacha swala, isipokuwa 
akitubu na akirudi kwenye Uislamu kwa kuswali,itakuwaje mtu 
anaye ozeshwa mara ya kwanza?! 


Majibu kwa ufupi: Huyo anaye chumbia ambaye haswali, 
kama atakuwa haswali jamaa huyo ni muovu, hato toka kwenye 
Uislamu inaruhusiwa kuozeshwa, lakini asiozeshwee Mwa- 
namke mwenye dini na tabia njema kuliko yeye. 


Kama atakuwa haswali kabisaa swala ya jamaa au swa- 
la ya peke yake, huyo ni kafiri ameritadi ametoka kwenye 
Uislamu, hairuhusiwi kumuozesha binti wa kislamu, kwa hali 
yoyote, ispkuwa akitubu toba ya kweli, akiswali na akiwa na 
msimamo juu ya dini. 


Kuhusu alicho kieleza mulizaji kuwa mzazi wa binti aliye 
chumbiwa aliulizia tabia za huyo aliye kuja kuchumbia kwak- 
we alivyo ambiwa tabia yake : Akasema Mwenyezi Mungu 
atamuongoza, hiyo dua ni ya muda wa baadae, na mambo am- 
bayo hayajatokea anayafahamu Mwenyezi Mungu peke yake, 
na Mwenyezi Mungu ndio anaye endesha mambo yote, na sisi 
tuna zungumzia tunayo yafahamu katika wakati tulio nao, na 
hali ya huyo mchumba kwa sasa ni kafiri, hairuhusiwi ku- 
muozesha binti wa kislamu, tunamuomba Mwenyezi Mungu 
amuogoze na amrudishe kwenye Uislamu mpaka apate kuoa 
mwanamke wa kislamu, na Mwenyezi Mungu ni muweza wa 
hayo. 





MajJibu haya ameyaJibu na kuyandika kwa mkono wake 
mtu alie dhalili kwa Mwenyezi Mungu: Muhammadi Swaaleh 
Uthaymin , tareh /18/ Mwezi Dhul-Hija (Mfungo tatu) / Mwaka/ 
1400/H. 


Xk k k 


Swali la 191: Atafanya nini mume aliye amrisha famil- 
ia yake kuswali lakini hawakumsikiliza ataendelea kui- 
shi nao na kuchanganyika nao au aondeke nyumbani? 


Jibu: kama familia hiyo hawaswali kabisa hao ni makafiri 
wameritadi na wametoka kwenye Uislamu, haruhusiwi kuishi 
nao, lakini ni lazima kwake kuwapa nasaha na kuwaelekeza 
na kuwawaidhi na adumu. kufanya hivyo huenda Mwenyezi 
Mungu akawaongoza, kwa sababu mtu kuwacha swala anakuwa 
kafiri, Mwenyezi Mungu! atulinde! anakuwa kafiri kwa ushahidi 
wa Our'ani na hadithi na kauli za maswahaba radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yao! Na kwa ushahidi wa mtazamo ulio sahihi. 
Hakika nimeuchunguza ushahidi wa wanaosema kuwa mtu akia- 
cha swala sio kafiri, ushahidi huo una mambo makuu manne: 


I-Kwanza hakuna ushahidi kuwa hawi kafiri. 


2-Anakuwa na sifa ambazo haiwezekani kusema ameacha 
swala. 





3-Anakuwa nafisa ya dharura ya kuwacha swala. 


4-Au hadithi inagusa pande zote unaifanya kuwa ni ma- 
hussi kwa hadithi ya ukafiri kwa muacha swala. 


Hakuna katika matini kuwa atakaye acha swala ni muu- 
mini au kuwa ataingia peponi au ataokoka na moto, hilo jambo 
linatupa shida kubadilisha maana ya hukumu ya anaye acha 
swala kuwa ni kafiri ukafiri wa kupinga neema ya Mwenyezi 
Mungu! au ni kafri lakini sio ukafiri unao mtoa kwenye Uis- 
lamu. 


Tukisha fahamu kuwa anaye acha swala ni kafiri ukafiri 
wa kuritadi ukafiri wake unakuwa na hukumu ya walio ritadi 
hukumu hizo ni: 


1-Haruhusiwi kuozeshwa , akifungiwa ndoa naye haswali 
ndoa hiyo ni batili na si halali kwakwe na huyo mke kwa kauli 
ya Mwenyezi Mungu: [Mkiwa mnawajua kuwa ni waumini 
basi msiwaresheje kwa makafiri wanawake hao si halali 
kwa hao makafiri, wala hao makafiri hawahalalishiwi wan- 
awake waumini], [Suratul Mumtahana: 10]. 


2-Akiacha swala baada ya kufungishwa ndoa, ndoa hiyo 
inavunjwa na si halali kwake huyo mume, kwa ushahidi tume- 
otoa katika aya iliyo pita hapo juu, kwa uchambuzi wa Wana- 
chouni unao fahamika Mwenyezi Mungu awarehemu. 


3-Mtu asiye swali akichinja si halali kula kichinjwa chake, 
kwa sababu ni haramu, kama atachinja myahudi au mkiristo 
kichinjwa chake ni halali kwa waislamu kula , na kichinjwa 
cha muacha swala ni uchafu kuliko cha myahudi na mkiristo. 





4-Si halali kuingia Makkah au katika mipaka ya sehemu 
takatifu ya Makkah kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: | Enyi mlio 
amini! Hakika washirikina ni najsi, kwa hiyo wasiukaribie 
msikiti mtakatifu baada ya mwaka wao huu], [Surat Tauwba: 
28). 


5-Akifa mtu wake wa karibu hana haki ya mirathi, hata 
kama atakufa baba akawa na mtoto asiye swali au akafa mtoto 
baba haswali au mtoto wa baba mdogo ambaye anamrithi mtoto 
wa baba mdogo kwa mbali kinyume na mwanae wa kuzaa, kwa 
kaul ya Mtume rehma na amani ziwee juu yake! Katika hadithi 
ya Osama : (( Haruhusiwi mwislamu kumrithi kafiri, wala 
kafiri kumrithi mwislamu.)) [6764/ Sahihi Bukhary, / 1614/ Sa- 
hihi Muslim]. Na kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Wapewe mirathi wahusika, kitacho baki ni bora kwa mwa- 
naume)), [6732/ Sahihi Bukhary, /1615/Sahihi Musilm] na mi- 
fano hii inahusu warithi wote. 


6-Akifa haoshwi, hawekwi kwenye sanda, haswaliwi, hazik- 
wi kwenye makaburi ya waislamu, chakufanya ni kumpeleka 
jangwani tunachimba shimo tunamfukia akiwa amevaa nguo 
zake, kwa kuwa hana heshma yoyote, kwa misingi hiyo sio 
halali kwa mtu yoyote anaye mfahamu mtu asiye swali akifa 
akampeleka kwa waislamu wamswalie. 


7-Atafufuliwa siku ya Qiyama na Firauni na Haamana na 
Qaruni na Ubaya Ibun Khalafi, ushahid wa haya upo katika 
kitabu [169/2, Musnadi wa Imamu Ahmadi], hao ndio viongozi 
wa ukafiri, Mwenyezi Mungu atulinde! Mtu huyo hato ingia 
peponi, na si halali kwa yeyote katika familia yake kumuom- 





bea dua ya rehma au msahamaha kwa Mwenyezi Mungu, kwa 
sababu ni kafiri, hastahiki kuombewa,kwa kauli ya Mwenyezi 
Mungu: [Haimpasi nabii na wale walio amini kuwatakia msa- 
maha washirikina japo kuwa ni jamaa zao, baada ya kwisha 
kubainika kuwa hao ni watu wa motoni], [Surat Tauwba: 113]. 


Jambo hili ni l ahatari sana, kwa masikitiko makubwa baa- 
dhi ya watu wanapuzia jambo hili, wanaishi majumbani. na 
watu wasio swali. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi, Imehaririwa/ 
6/2/1410/ H. 


X k k 


Swali la 192: Ni ipi hukumu ya mwanamke kuen- 
delea kuishi na mume asiye swali na wamesha zaa 
watoto? Na ni ipi hukumu ya kumuozesha binti kwa 
Mwanaume asiye swali?. 


Jibu: Mwanamke akiozeshwa kwa mume asiye swali swala 
ya jamaa hata nyumbani haswali ndoa hiyo sio sahihi, kwa 
sababu asiye swali ni kafiri, kama ilivyo thibiti katika Qur`ani 
tukufu na hadithi za Mtume na kauli za maswahaba Mwenyezi 
Mungu awaridhie, kama alivyosema Abdallah bin Shaqiyq Mwe- 
nyezi Mungu amrehemu ((Walikuwa Maswahaba wa Mtume 
Mwenyezi Mungu awaridhie !hawaoni ibada ukiicha ni ukaf- 
iri isipokuwa swala)) na kafiri si halali kuoa mwanamke wa ki- 
islamu kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Mkiwa mnawajua 
kuwa ni waumini basi msiwaresheje kwa makafiri wanawake 





hao si halali kwa hao makafiri, wala hao makafiri hawahalal- 
ishiwi wanawake waumini], [Surat Al-Mumtahan: 10]. 


Ikitokea kuwacha swala baada ya ndoa kufungwa ndoa hiyo 
itavunjwa isipokuwa akitubu na akirejea kwenye Uislamu, baa- 
dhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu!wameweka 
sharti kuwa itakuwa baada ya kuisha eda , ikiisha eda sio halili 
kumrejea isipokuwa mpaka ifungwe ndoa nyingine, na mwa- 
namke ajitenge na Mwanaume huyo asimpe nafasi katika 
mwili wake mpaka atubu na aswali, hata kama wamezaa watoto 
kwa sababu katika hali hiyo watoto hawatakiwi kuwa chini ya 
uwangaliza wa baba. 


Kwa hivyo chukuwa tahadhari ndugu zangu waislamu ku- 
waozesha watoto zenu na watoto mnao wasimamia kwa wanaume 
wasio swali jambo hilo linahatari kubwa, hatakiwi kupendwa 
katika jambo hili mtu wako wakaribu wala rafiki. Namuomba 
Mwenyezi Munguatuongoze sisi sote, Mwenyezi Mungu ndio 
mjuzi. Namtakia rehma na amani Mtume wa Mwenyezi Mungu 
na familia yake na wafwasi wake. Imehaririwa 9/10/1414/H. 


X k k k 


Swali la 193: Atakae acha kuswali kwa makusudi 
kisha akatubu atalipa swala alizo ziacha? 





Jibu: Atakae acha kuswali kwa makusudi kisha akatubu kwa 
Mwenyezi Mungu na akarejea kwa Mwenyezi Mungu wameto- 
fautia Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu. Je ni lazima 
kulipa swala alizo ziacha au hapana? Wanachuoni. wanakauli 
mbili: 

Kauli ambayo naona inanguvu kwangu, Ni kauli aliyoicha- 
gua Sheykhul Isalamu bin Taymiya Mwenyezi Mungu marehemu, 
ameieleza katika katabu [Majumuul Fatawa: 21-18/22]. Mtu akia- 
cha swala kwa makusudi mpaka ikatoka katika muda wake haim- 
saidi kuilipa, kwa sababu ibada zimepangiwa muda kwa hiyo 
ni lazima zifanyike katika muda wake, kama ilivyo kuwa haisihi 
ibada kufanya kabla ya muda wake pia haisihi kuifanya baada 
ya kupita muda wake, kwa sababu sheria za Mwenyezi Mungu 
ni lazima zizingatiwe, hii swala amefaradhishwa katika sheria 
kuwanzia muda kadhaa mpaka muda kadhaa muda huo ndio 
wakati wake, pia hairuhusiwi kuswali shehemu ambayo haiku- 
wandaliwa kwa ajili ya swala , pia haifai kuswali muda ambao 
haukuwekwa na sheria kwa ajili ya swala, lakini mtu aliye acha 
swala kwa makusudi hato lipa. hizo swala, anatakiwa azidishe 
toba na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu na afanye 
matendo mema, na atarji kwa Mwenyezi Mungu amsamehe 
madhambi yake na amsamehe kwa kuwacha swala, Mwenyezi 
Mungu ndiye anaye toa taufiyki. 


X k k 





Swali la 194: Ni mambo gani ya lazima kwa wazazi 
juu ya watoto wao wasio swali?. 


Jibu: Wakiwa watoto wao hawaswali, ni wajibu kwao 
wawalazimishe kuswali kwa kawaamrisha au kwa kipigo, atachu- 
kuwa hatua hizo kwa ushahidi wa kauli ya Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: ((Na muwapige kwa kuwacha swala wakiwa 
na umri wa miaka kumi)). [187/2/ Imamu Ahmadi, /496/495/ 
Abuu Daud,/ 5878/ Swahihul Jaami”|. 


Kama akiwapiga lakini haikusaidia atapeleka jambo hilo 
kwa wahusika wa serikali, namuomba Mwenyezi Mungu- 
awawafigishe- ili wawalazimshe kutekeleza ibada hiyo, si halali 
kukaa kimya, kwa sababu utakuwa ameridhia uovu, kwa kuwa 
kuwacha swala ni ukafiri unao mtoa. mtu kwenye Uislamu, 
Muacha swala ni kafiri ataishi mtoni milele, akifa hairuhusiwi 
kuoshwa pia hairuhusiwi kuswaliwa na waislamu pia hairuhusi- 
wi kuzikwa katika makaburi ya waisalamu. Tunamuomba Mwe- 
nyezi Mungu amani. 


Xok k k 


Swali la 195: Ni ipi hukumu ya kutoa adhana kwa 
wasafiri?. 


Jibu: Jambo hili wametofautiana Wanachuoni, na sahihi ni 
lazima kutoa adhana kwa wasafiri, kwa sababu Mtume rehma 





na amani ziwe juu yake! Alisema kumwambia Maaliki Ibuni 
Huwaythir na maswahaba zake Mwenyezi Mungu awaridhie: 
((Ukifika muda wa swala basi na atoe adhana mmoja wenu)), 
[628/ Sahihi Bukhary, / 674/ Sahihi Muslim]. Na wao walikuwa 
niwajumbe wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa watu 
wao, Na kwakuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake haku- 
wacha adhana wala igama akiwa mjini au safarini, alikuwa iki- 
tolewa adhana katika safari zake, alikuwa anamuamuru Bilali 
Mwenyezi Mungu amridhie atoe adhana. 


X k k 


Swali la 196: Ni ipi hukumu ya adhana na iqama kwa 
mtu anaye swali peke yake?. 


Jibu: Adhana na iqama kwa mtu anaye swali peke yake ni 
sun`na, sio waaJibu kwa sababu hakuna anaye muita kwa kupi- 
tia adhana hiyo, lakini kwakuwa adhana ni kumtaja Mwenyezi 
Mungu! Na kumtukuza, na kujiita mwenyewe katika swala na 
kufaulu, pia iqamaa ni sun`na ,ushahid unao tujilisha kuwa 
adhana ni sun`na ni hadithi ya Uqubat Ibun Aamir radhi ya Mwe- 
nyezi Mungu iwe juu yake! Amesema: Nilimsikia Mtume wa 
Mwenyezi Reham na amani ziwe ju yake! Akisema: ((Anam- 
penda Mungu wako mchunga kondoo juu ya kilele cha mli- 





ma anatoa adhana kwa ajili ya swala, anasema Mwenyezi 
Mungu: muangalie mja wangu huyu anaadhini na kugiymu 
kwa ajili ya swala ananiogopa mimi, hakika nimemsamehe 
mja wangu, nimemuingiza peponi)), [157/145/4/ Imamu Ah- 
madi, /1203/ Abuu Daud, / 666/ Anasaai]. 


Xk k k 


Swali la 197: Mtu akikusanya Swala ya Adhuhuri na 
Alasiri hivi ataqimu kila Swala? Na je Swala za Sunna 
zina Igaama?. 


Jibu: Kila swala moja utakuwa unagimu, kama ilivyo thibti 
katika hadithi ya Jaabir Mwenyezi Mungu amrehme kwenye 
sifa za hijaa ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake yakuwa 
Mtume alikusanya swala alipokuwa Muzdalifa amesema Jabir: 
(dlikimiwa swala akaswali magharibi, kisha ikakimiwa akas- 
walia isha, na hakuleta tasbihi katikati ya swala hizo mbili)), 
[1218/ Sahihi Muslim]. 


Kuhusu swala za sunna hazina iqama. 


X k k k 





Swali la 198: Neno (Aswalatu khayru mina naum) 
linatamkwa katika adhana ya kwanza au ya pili katika 
swala ya Al-fajir?. 


Jibu: Neno (Aswalatu khayru mina naum) linakuwa katika 
adhana ya kwanza kama ilivyo thibiti katika hadithi: ((Mki- 
toa adhana ya kwanza ya swala ya asubuhi sema: aswalatu 
khayru minal- naumi)), [500/ Abuu Daud /, 633 / An Nasaai,]. 
Maan yake swala ni bora kuliko usingzi, inakuwa katika adhana 
yakwanza siyo ya pili. 


Lakini ni lazima ufahamu ni ipi adhana ya kwanza iliyo 
kusudiwa katika hadithi? 


Adhana ya kwanza inakuwa baada ya kuingia muda wa 
swala, na adhana ya pili ni iqama, kwa sababu iqama inaitwa( ad- 
hana) Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake!: ((kati 
ya kila adhana mbili kuna swala)), [624/ Sahihi Bukhary, /838/ 
Sahihi Muslim]. Makusudio ya hadithi ni adhana na iqaama. 


Katika (Sahihi Bukhary): imelezewa kuwa kiongozi wa waui- 
mini Othmani Ibuni Afaan radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake! Alizidisha adhana ya tatu katika swala ya ijumaa. 


Adhana ya kwanza ni ambayo aliamuamrisha Bilali radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! Aseme: (Aswalatu khayrun 
mina naum), ni adhana ya swala ya Al-fajiri. 





Adhana kabla ya kuchomoza Al-fajir sio adhana kwa ajili 
ya swala ya Al-fajair, watu wanasikiliza adhana ya mwisho: 
Adhana ya kwanza ya swala ya Al-fajir, kwa ukweli hiyo ad- 
han sio ya swala ya Al-fajir, kwa kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake amesema ((hakika Bilali anadhini usiku awam- 
she walio lala na warejee walio simama)), [621/ Sahihi Bukhary, 
/1093/ Sahihi Muslim]. Maana ya hadithi kwa ajili ya aliye lala 
aamke kula daku na aliye simama kuswali ale daku. 


Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Kum- 
wambia Maliki Ibun Huwayrithi radhi za Mwenyezi. Mungu 
ziwee juu yake: ((Ikifika muda wa swala adhini mmoja wenu)), 
inafahamika kuwa swala haiwadii mpaka Al-fajir ichomeze, ad- 
hana ya kabla ya kuchomoza Al-fajir sio adhana ya swala ya 
Alfajir. 


Jambo hili ndio watu wengi wanalifanya , kauli ya (As- 
walatu khayrun mina naum) katika adhana ya Al-fajiri hiyo ndio 
sahihi. 


Ama walio sema kuwa makusudio ya adhana ya kwanza kwe- 
nye hadithi tulio itaja hapo juu, ni adhana kabla ya Al-fajir, hoja 
yao ni dhaifu. 


Wamesema baadhi ya watu: ushahidi kuwa makusudio ni ad- 
hana inayo kuwa mwisho wa usiku kwa ajili ya kuswali swala ya 
sun`na, kuwa muadhini aseme: (Aswalatu khayrun mina naum) 
neno (khayru) linajulisha ubora . 


Tunasema: Neno ( khayru) linatumika katika jambo la lazima 
, mfano kauli ya Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio amin! Nikuon- 





yesheni biashara itakayo kuokoeni na adhabu iliyo chungu?. 
Muaminini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, na piganeni 
jihadi katika njia Mwenyezi Mungu kwa mali yenu na nafsi 
zenu, hayo ni bora kwenu, ikiwa nyinyi mnafahamu], [Surat 
Swaff: 10-11]. Pamoja kuwa ni imani. 


Amesema Mwenyezi Mungu katika swala ya ijumaa: [Enyi 
mlio amini! Patakapo adhiniwa kwa ajili ya swala ya siku ya 
ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikir ya Mwenyezi Mungu, na 
wacheni biashara, hayo ni bora kwenu, laiti kama mnajua]. 
[Suratul Jumaa: 9]. Neno ( kheyru ) linatumika kwenye jambo la 
lazima na jambo la sunna. 


X k k k 


Swali la 199: Je inasihi adhana ya kurikodi ( Re- 
corder)?. 


Jibu: Adhana ya kurikodi sio halili, kwa kuwa adhana ni 
ibada, na ibada ni lazima iwe na niya. 


X k k k 





Swali la 200: Mtu akiingia msikitini na hali adhana 
ikiadhiniwa ni jambo lipi bora afanye?. 


Jibu: Ni bora amjibu muadhini kisha aombe dua baada ya 
adhana dua iliyo pokelewa katika hadithi sahihi za Mtume, ki- 
sha aswali tahiyatul Masjidi, isipokuwa baadhi ya Wanachuoni 
Mwenyezi Mungu awarehemu! Wamesema kama itakuwa siku 
ya ijumaa mtu akaingia msikitini na adhana ya pili ina adhiniwa 
mtu huyo aswali tahiyatu-lmasjidi kwa ajili apate muda wa 
kusikiliza khutba, wakatoa sababu kuwa kusikiliza khutba ni 
wajibu na kumjibu muadhini sio wajibu, na mtu kufanya wajibu 
ni bora kuliko kufanya lisilo kuwa la wajibu. 


Xk k k 


Swali la 201: Imepokewa katika hadithi mtu aseme 
wakati anamfatisha muadhini (radhwitu billahi raban, 
wabil Islami diina, wabi Muhammadi rasula) ni muda 
gani mtu atasema hiyo nyiradi?. 


Jibu: Jambo linalo onekana lipo wazi katika hadithi Muad- 
hini atakapo sema : Ashahadu an laa illah illa allah waa asha- 
hadu ana muhammada rasulu allah, baada ya kujibu, utasema: 
radhwiytu billahi raban, wabil Islami diyna, wabi Muhammadi ra- 
sula, kwa sababu kwenye hadithi imeelezwa: ((Atakae sema 
atakapo sikia muadhini: ashahadu an laa illah illa allah waa 





ashahadu ana Muhammada rasulu allah, radhwiytu billahi ra- 
ban, abil-islami diyna, wabi Muhammadi rasula)), [386 / Sahihi 
Muslim], katika riway a nyingine: Atakae sema: (Wanash’hadu) 
ni ushahidi tosha kuwa atasema baada ya kauli ya muadhini: 
Ashahadu an laa illaha illa LLah, kwa sababu herufi ya wawu 
kwenye lugha ya kiarabu inaamaana ya kunganisha au kufa- 
tanisha kauli yake na kauli ya muadhini . 


uu 


Swali la 202: Ziada ya ( inaka laa tukhlifu miaadi) ka- 
tika dua baada ya adhana ni sahihi?. 


Jibu: Ziada hiyo inakhilafu kwa Wanachuoni wahadithi 
Mwenyezi Mungu awarehemu, wapo Wanachuoni walio sema: 
ziada hiyo haikuthibiti katka hadithi za Mtumerehma na am- 
ani ziwe juu yake!, kwa sababu wapokezi wengi walio pokea 
hadithi hawakupokea neno hilo ,na haiwezekani wapokezi wa 
hadithi waliondoe neno hilo kwenye dua ya kumsifu Mwenyezi 
Mungu, na jambo likiwa hivyo hairuhusiwi kuliondoa kwa sa- 
babu neno hilo ni ibada. 


Wapo Wanachuoni. wanao sema: Upokezi wa ziada hiyo ni 
sahihi, na ziada hiyo husemwa na haipingani na riwaya yingine, 
miongoni mwa walio sahihisha upokezi wa riwaya. hiyo ni 
Sheikh Abdul-azizi Ibun Bazi Mwenyezi Mungu amrehemu, [ma- 





jmuu fatawa samaahat Ibun Bazi 336/10/] Akasema: upokezi wa 
riwaya hiyo ni sahihi ameipokea Bayhaqiyu Mwenyezi Mungu 
amrehemu kwa upokezi sahihi [528/ Abuu Daud]. 


UU 


Swali la 203: Je mtu anatakiwa kumfatisha anaye 
gimu swala? 


Jibu: Kumfatisha anaye gimu swala amepokea hadithi 
Abuu Daud Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini hadithi hiyo 
ni dhaifu hauwezi kusimamisha hoja kwa hadithi hiyo, kauli 
iliyo sahihi hakuna mkufata kwa nyiradi Anaye gimu swala 


Xk k k 


Swali la 204: Tunawasikia baadhi ya watu baada ya 
kukimiwa swala wanasema: (Aqama LLah wa adaama- 
ha) ni ipi hukumu yake?. 


Jibu: Imepokewa hadithi kwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake, alikuwa akisema baada ya kusema muadhini ((Qad qa- 
amati swalaa)). Anasema: ((Aqama LLah wa adaamaha)) 
[528/ Abuu Daud, /211/1 haafidh, na katika Tal-khiyswi, /258/1 





/Al-Baany, katika , Al-Ir waai], lakini hadithi ni dhaifu haisi- 
mamishiwi hoja. 


X k k k 


Swali la 205: Ni muda gani bora kuswali? Je Mwanzo 
wake ndio bora?. 


Jibu: Swala iliyo kamili huswaliwa ndani ya wakati wa 
kisheria, amesema Mtume rehma na mani ziwe juu yake juu ya 
ulazima wa kuswali ndani ya wakati na ni jambo analo lipenda 
Mwenyezi Mungu! Amesema: ((Swala kwa wakati wake)) [527 
/ Sahihi Bukhary, /85 / Sahihi Muslim], na hakusema : ((Swala 
mwanzo wa wakati)) kwa sababu swala zipo ambazo ni sunna 
kuzitanguliza na zipo ambazo ni sunna kuzichelewesha, mfano 
swala ya ishaa ni Sunna kuichelewesha mpaka theluthi ya 
usiku, kwa hivyo kama mwanamke atakuwa nyumbani akauli- 
za: Ni ipi bora kwangu kuswali ishaa wanapo adhani au 
mwisho wa theluthi ya usiku?. 


Tunasema: Ni boraaicheleweshe swala hiyo ya ishaa mpa- 
ka teluthi ya usiku kwakuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake alichelewa usiku mmoja mpaka wakasema maswahaba: 
Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu Wanawake na watoto wa- 
melala, akatoka akawaswalisha Akasema: ((Hakika huu ndio 
wakati wake kama sio kuwapa tabu Uma wangu.)) [566/ Sa- 





hihi Bukhary, /638 / Sahihi Muslim), iliyo bora kwa mwanamke 
akiwa nyumbani aicheleweshe . 


Kama watu maalum watakuwa wapo safari, wakasema: tuche- 
leshe swala au tuwahi kuswali?. 


Tunasema: Ni bora waicheleweshe. 


Piakama kundi la watu litatoka kwenda sehemu ya kupumzika 
ukawadia muda wa swala ya ishaa, hivi iliyo bora waicheleweshe 
swala au waitangulize?. 


Tunasema: Ni bora waicheleweshe isipokuwa kama kuiche- 
lewesha kutawapa shida. 


Swala zingine ni bora kuzitanguliza kwamaana kuiswali 
mwanzo wa wakati wake, isipokuwa kwa sababu, swala ya Al- 
fajir inatangulizwa, swala ya adhuhuri, Alasili na magharibi pia, 
isipokuwa kama kutakuwa na sababu unaweza kuichelewesha. 


Miongoni mwana sababu za kuchelewesha swala joto 
likizidi ni bora kuichelewesha swala ya adhuhuri mpaka ifikie 
muda wa kupoa joto, inakuwa karibu na swala ya alasili, 
kwa sababu joto linakuwa limeanza kupungua ikikaribia alasili, 
na joto likizidi ni bora kulipoza kwa kauli ya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake: ((Litakapo zidi joto lipozeni kwa 
swala hakika joto kali ni mvuke wa jahanamu.)) [536/ Sahihi 
Bukhary, / 715/ Sahihi Muslim]. 


Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa safari aka- 
simama Bilali radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake ili atoe 
adhana, akasema Mtume kumwambia Bilali: ((ipoze)) kisha aka- 





simama ili atoe adhana, akasema tena Mtume kumwambia Bilali: 
((ipoze)) kisha akasimama ili atoe adhana,Mtume rehma na amani 
ziwee juu yake! Akamruhusu. [535/ Sahihi Bukhary /616/ Sahihi 
Muslim). 


Miongoni mwa sababu za kuchelewesha swala ni kupatika- 
na jamaa mwisho wa muda jamaa ambayo haipatikani mwanzo, 
katika hali hii kuchelwesha ni bora, kwa mfano umefika muda 
wa swala mtu yupo nje ya mji naye anafahamu kuwa atawahi 
kufika mjini na ataidiriki jamaa mwisho wa wakati, hivi ni bora 
aswali muda ukifika au acheleweshe mpaka aiwahi jamaa?. 


Tunasema: Ni bora aicheleweshe mpaka aidiriki swala ya ja- 
maa, isipokuwa tunasema Ni lazima kuichelewesha swala hiyo 
mpaka apate jamaa. 


Xk k k 


Swali la 206: Mtu akiswali kabla ya kuingia muda bila 
kufahamu ni ipi hukumu yake?. 


JIBU: Mtu akiswali kabla ya wakati wa swala haiswi- 
hi, Amesema Mwenyezi Mungu: [Hakika swala kwa waumini 
ni faradhi iliyo wekewa nyakati maalum], [Surat Nisaa: 10] 
Ameweka wazi Mtume rahma na amani ziwe juu yake! Nyakati 
za swala katika kauli yake: ((wakati wa dhuhuri jua likikengeu- 
ka)), nk. [612/ Sahihu Bukhary] kwa hivyo atakae swali kabla ya 
muda swala yake haikidhi kwa sababu ameiswali nje ya wakati 





atalipwa thawabu za swala ya Sunnah, na ni lazima arudie kuswali 
baada ya kuingia muda. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


X k k k 


Swali la 207: Je inaruhusiwa kuto kufuata utaratibu 
kati ya swala na swala kwa mtu ambaye analipa swala 
zilizo mpita kwa kusahau au kuto kujua? 


Jibu: Jambo hilo wametofautiana Wanachuoni, na usahihi 
kufata utaratibu kunapukutika kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: 
[Mola wetu! Usituchukulie tukisahau au tukikosea), [Suratul 
Baqara: 287]. Amesema Mtume rahma na amani ziwe juu yake: 
((Wamesamehewa Uma wangu makosa ya kusahau au bahati 
mbaya)), [2045 /Ibun Maajah. 


KK KK 


Swali la 208: Mtu aliye ingia mskitini kwa ajili ya kus- 
wali swala ya Ishaa kisha akakumbuka kuwa haja swali 
maghribi atafanyaje? 


Jibu: Mtu akiingia msikitini na swala inaqimiwa kisha aka- 
kumbuka kuwa haja swali Maghrib ataingia kuswali kwenye 
jamaa ya swala ya Ishaa kwania ya swala ya Maghrib, Imamu 
akisimama kwenye rakaa ya nne utakaa chini unamsubili Imamu 





amalizie rakaa ya nne utoe naye salamu, pia unaruhusiwa kutoa 
salamu kisha ukasimama na kuendelea kuswali na Imamu, ukiwa 
umenuwiya swala ya isha, na hakuna tatizo kupishana niya kati ya 
Imamu na maama kwa kauli iliyo sahihi katika kauli za Wanachu- 
oni Mwenyezi Mungu awarehemu, ukiswali maghribi peke yake 
kisha ukaenda kuswali isha rakaa zilizo bakia na jamaa hakuna 
ubaya. 


UU 


Swali la 209: Ikinipita faradhi moja au zaidi kwa kusa- 
hau au usingizi, nitazilipa vipi swala zilizo nipita? Nita- 
anza kuswali iliyo pita kisha niswali iliyopo au kinyume 
chake? 


Jibu: Ataswali kwanza iliyo pita kisha ataswali iliyo katika 
wakati wake na hairuhusiwi kuichelewesha, jambo hili limeenea 
kwa wengi kuwa mtu ikimpita swala ya faradhi atailipa muda wa 
faradhi kama ile iliyo mpita siku ya pili, mfano mtu hakuswali 
Al-fajir basi haiswali mpaka aiswali na Al-fajiri ya kesho siku ya 
pili, na hili ni kosa, pia kunapingana na muongozo wa Mtume 
Muhammadi rehma na amani. ziwe juu yake! Muongozo wa 
kauli na vitendo: 





Mungozo wa kauli: imethibiti kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake! Amesema: ((Atakae lala bila kuswali au akasa- 
hau, basi aswali atakapo kumbuka)), hakusema: aiswali siku ya 
pili utakapo fika muda wake, isipokuwa alisema: ((Basi aswali 
atakapo kumbuka)). 


Muongozo wa vitendo: ilivyo mpita swala siku ya khan- 
daki aliiswali kabla ya swala iliyopo, umetufahamisha kuwa mtu 
atanza kuswali iliyo pita kisha ataswali iliyopo, lakini kama 
atasahau akatanguliza swala iliyopo kabla ya iliyo pita au akawa 
hafahamu swala yake ni sahihi, kwa sababu huo ni udhuru. 


Kwa kupitia nafasi hii napenda kusema: hakika swala zin- 
azo takiwa kulipwa zimegawanyika sehemu tatu: 


Sehemu ya kwanza: Atalipwa udhuru ukiondoka, kwa maana 
udhuru wa kuchelewesha swala nazo ni swala tano, ukiondoka 
udhuru wa kuchelewesha ni lazima kulipa. 


Sehemu ya pili: ikikupita hailipwi iliyo kupita lakini inalip- 
wa badala yake, nayo ni swala ya ijumaa, mtu akimkuta Imamu 
ameisha inuka kutoka kwenye rukuu rakaa ya pili katika swala 
ya ijumaa mtu huyo ataswali adhuhuri, ataswali na Imamu aki- 
wa na niya ya swala ya adhuhuri, pia akifika msikitini akakuta 
Imamu ameisha toa salamu ataswali adhuhuri, mtu ambaye 
atawahi rakaa ya pili ataswali ajumaa, kwa maana ataswali 
rakaa nyingine moja baada ya kutoa salamu Imamu, jambo 
hili watu wengi hawalifahamu, baadhi ya watu wanakuja msiki- 
tini siku ya ijumaa wanamkuta Imamu ameisha inuka kutoka 
kwenye rukuu ya rakaa ya pili, kisha mtu huyo anaswali rakaa 
mbili akidhani kuwa hiyo swala ni ya ijumaa na hili nikosa, 





isipokuwa akija baada ya Imamu kuinuka kwenye rukuu ya 
rakaa ya pili mtu huyo hakuiwahi swala ya ijumaa kabisa ni 
lazima aswali adhuhuri, kwa kauli ya Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Atakae idiriki rakaa hakika ameidiriki swa- 
la)), [570 /Sahihi Bukhary, /607/ Sahihi Muslim]. Tume fahamu 
katika hadithi atakaye diriki chini ya rakaa mtu huyo hakudiriki 
swala, na swala ya ijumaa inalipwa dhuhuri, kwa hivyo ni lazima 
kwa wanawake wanao swalia majumbani na wagonjwa ambao 
hawaendi kuswali ijumaa, ni laimza kuswali dhuhuri na wasi swali 
rakaa mbili za ijumaa,wakiswali rakaa mbili za ijumaa swala yao 


ni batili haikubaliwi. 


Sehemu ya tatu: swala ikikupita hailipwi isipokuwa mpaka 
muda wake ule ule nayo ni swala ya iddi kama watu hawakufa- 
hamu kama ni sikuku ya iddi mpaka jua lika pinduka, Wanachu- 
oni Mwenyezi Mungu awarehemu! Wanasema: wataiswali siku 


ya pili katika muda wake. 
Kulipa swala kumegawanyika sehem tatu: 


1-Swala inayo lipwa baada ya kuondoka udhuru, nazo ni 
swala tano, pia na swala ya witri, na sun na zilizo wekewa muda 


maalum. 


2-Swala inayo lipwa badala nayo ni swala ya ijumaa ikipita 


inalipwa. dhuhuri. 





3-Swala inayo lipwa yenyewee lakini katika muda wake 
siku ya pili, nayo ni swala ya iddi ikipita watu wakafahamu 
baada ya kupinduka jua wataiswali siku ya pili katika muda 


wake. Mwenyezi Mungu ndio anawafkisha . 


KUU 


Swali la 210: Watu wengi wanaswali wakiwa wamevaa 
nguo nyepesi inayo onyesha rangi ya mwili, kwa chini 
amevaa suruali fupi haivuki kwenye mapaja isipokuwa 
kidogo mtu anaona mapaja kupitia muonekano wa nguo 
inayo onyesha, Ni ipi hukumu ya swala ya mtu huyo? 


Jibu: Hukumu ya swala ya watu hao nihukumu ya mtu aliye 
swali bila nguo isipokuwa surual fupi, kwa kuwa nguo nyepesi 
inayo onyesha rangi ya mwili sio sitara kuepo kwake ni sawa 
na kuto kuwepo, kwa misingi hiyo swala ya mtu huyo sio sahihi 
kwa kauli sahihi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehe- 
mu, kwasababu ni wajibu kwa wanaume wanao swali kusitiri 
sehemu iliyo kati ya kitovu na magoti na hicho ndio kiwango 
cha chini anacho takiwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu ya 
kumtaka ajisitiri amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi wanaadamu 
chukueni pambo lenu kwenye kila pahala wakati wa ibada], 
[Suratul Aaraafu: 31], ni wajibu kati ya mambo mawili ima avae 
suruali inayo sitiri sehemu iliyo kati ya kitovu na magoti, au 





avae juu ya suruali nguo nyingine fupi ambayo haionyeshi 
rangi ya mwili. 


Na uvaaji ulio ulizwa kwenye swali nijambo la hatari ni 
lazima watu tubu kwa Mwenyezi Mungu! Kwa kuwacha kuvaa 
mavazi hayo, Na wapupie kusitir miili yao wakati wa swala, 
tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze sisi na ndugu zetu 
katika mambo anayo yapenda na kuyaridhia Mwenyezi Mungu 
ni mkarimu Mwenye huruma. 


X k k 


Swali la 211: Ni ipi hukumu ya mwanamke kuvaa 
nguo yenye mpasuo kwa mbele na ubavuni na nyuma, 
unayo inaoyesha sehemu ya miudi ya miguu, hoja yao 
ni kuwa wapo wanawake tu? 


Jibu: Jambo ambalo mimi naona mwanamke avae nguo 
ya kujisitiri, ameleza Sheykul Islam bin Taymiyah Mwenyezi 
Mungu marehemu [119/118/22/ Majmuu fatawa]. Wanawake wa 
zama za Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa wanavaa 
kanzu ambazo zinazo fika kwenye vifundo vya miguu miwili, na 
kwenye viganja vya mikono , hakuna shaka kuwa mpasuo au 
uwazi alio uashilia muulizaji ni uwazi unao onyesha muundi 
wa mguu na huenda uwazi huo ukawa mkubwa ukaonyesha 
zaidi ya muundi wa mguu, ni lazima kwa mwanamke awe na 





aibu na abadu na avae mavazi yanayo usitiri mwili wake ili 
asingie kwenye kundi ambalo Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! Amesema: ((Watu wa aina mbili ni watu wa motoni 
sijawahi kuwaona, watu wana bakora kama mikia ya ng'ombe 
wanawapiga watu kwa mikia hiyo, na wanawake wameva la- 
kini wapo uchi, wanatembea kwa maringo, vichwa vyao ni 
kama nundu ya ngamia iliyo yumba hawato ingia peponi wala 
hawato pata harufu ya pepo, hakika harufu ya pepo inapati- 
kana masafa marefu)). [2128/ Sahihi Muslim]. 


KU 


Swali la 212: Je inaruhusiwa kwa mwanamke kus- 
wali akiwa amevaa nigabu au soksi za mikono? 


Jibu: Mwanamke anaye swalia nyumbani kwake, au sehemu 
ambayo wanaume hawamuoni isipokuwa wapo wanaume wasio 
ruhusiwa kumuoa atafunua uso wake na mikono ili uso na pua na 
mikono viguse ardhi au mswala atakapo sujudu. 


Kama atakuwa anaswali lakini pembeni yake kuna wanaume 
ambao. Wanaruhusiwa kumuoa pia nilazima afunike uso, kwa 
sababu kufunika uso kwa mwanaume anaye ruhusiwa kumuoa 
ni wajibu, si halali kwa mwanamke huyo kufunua uso mbele 
ya mwanaume huyo, kama ilivyo elezea Our'an na hadithi za 
Mtume rahma na amani ziwe juu yake na mtazamo ulio sahihi, 





na akili sahihi ya muumini haipingi hilo. 


Kuva soksi za mikono nijambo ambalo lipo katika sheria, 
jambo hili lipo wazi ni katika mambo walio kuwa wakiyafanya 
wanawake wa maswahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yo kwa ushahidi kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake! 
Alisema: ((Asivae nigabu mwanamke aliye hirimia hija au 
umra, wala asivae soksi za mikono)), [1838 / Sahihi Bukhary], 
hadithi hii inatufahamisha kuwa wanawake wa zama za Mtume 
walikuwa wanavaa soksi za mikono, kwa misingi hiyo sio viba- 
ya mwanamke kuvaa soksi akiwa anaswali na pembeni kuna 
wanaume wanao ruhusiwa kumuoa, kuhusu kufukika uso atafu- 
nika akiwa amesimama au amekaa , akitaka kusujudu atafunua 
uso ili paji lake la uso liguse sehemu ya kusujudu. 


Xk k 


Swali la 213: Ni ipi hukumu ya mtu aliye swali akiwa 
amevaa nguo yenye najsi naye hafahamu? 


Jibu: Mtu akiswali akiwa amevaa nguo yenye najsi na hak- 
ufahamu kama nguo hiyo ina najsi au alikuwa anafahamu kama 
nguo hiyo inanajsi lakini hakukumbuka akakumbuka au akufa- 
hamu baada ya kumaliza kuswali swala yake ni sahihi na hato 
irudia swala hiyo, pia kama atafanya jambo la haramu kwa kuto 
kufahamu au kusahau, Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu: 
[Mola wetu! Usituchukulie tukisahau au tukikosea), [Suratul 
Baqara: 286], amesema Mwenyezi Mungu: ((hakika umefanya)), 





[126/ Sahihi Muslim], siku moja Mtume rahma na amani ziwe 
juu yake aliswali akiwa amevaa viatu na kwenye viatu vyake 
kulikuwa na uchafu alipo fika katikati ya swala alikuja malaika 
Jibril rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! Akamwambia 
Mtume kuwa kwenye viatu vyako kuna uchafu Mtume akavi- 
vua naye akiwa anaswali [650/ Abu Daud], hakuwanza kuswali 
upya, inatufahamisha kuwa atakaye fahamu kuwa ana najsi waka- 
ti anaswali aiondoe najsi hiyo katikati ya swala na aendelee na 
swala kama ataweza kubaki akiwa amesitiri sehemu yake ya siri 
baada ya kuiondoa najsi hiyo, pia mtu aliye sahau akakumbuka 
akiwa kwenye swala ataiondoa nguo yenye najsi kama atabaki 
na nguo itakayomsitiri sehemu ya siri, kama atamaliza kuswali 
kisha akakumbuka baada ya kumaliza au akafahamu baada ya 
kumaliza kuswali, hato rudia na swala yake ni sahihi, kinyume 
na mtu alie sahau akaswali bila kutawadha au alikuwa ana ud- 
huu ukaharibika akasahau kutawadha, kisha akaswali baada ya 
kumaliza kuswali akakumbuka kuwa hakutawadha, ni lazima 
atawadhe na arudie kuswali, pia kama atakuwa na janaba na haku- 
fahamu, kwa mfano kama atakuwa amelala akaota alivyo amka 
asubihi akaswali bila kuoga kwa kuto kujua ilivyo fika mchana 
akaona kwenye nguo yake manii ya tokea usiku, ni lazima aoge 
na arudie kuswali. 


Na utofauti kati mambo haya — nakusudia: mambo ya na- 
jsi- najis ni katika mambo ya kuwacha haramu, kutawadha na 
kuoga ni katika mambo ya kufanya yalio amrishwa, na kufanya 
mambo yalio amrishwa nijambo la lazima mtu kulifanya , ibada 
haikamiliki isipokuwa kwa kulifanya jambo hilo, kuondoa na- 
jsi nijambo ambalo halipo na swala haikamiliki isipokuwa 
kwa kukosekana jambo hilo, ikipatikana najsi wakati wa swala 
kwa kusahau au kuto kujua hakudhuru, kwa sababu halijampita 





jambo ambalo linalo takiwa kuwepo katika swala. Mwenyezi 
Mungu ndio mjuzi. 


X k k k 


Swali la 214: Ni ipi adhabu ya mtu anaye vaa nguo 
ndefu inayo vuka vifundo vya miguu akivaa kwa mar- 
ingo? Na ni ipi adhabu ya aliye vaa nguo ndefu bila 
maringo? Na vipi tuta wajibu wanao toa ushahidi wa ku- 
ruhusu kuvaa nguo ndefu kwa hoja ya hadithi ya Abuu 
bakar radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake? 


Jibu: Kuburuza nguo akikusudia maringo adhabu yake ni 
kuwa Mwenyezi Mungu hata muangalia siku ya kiyama wala 
hata msemesha, wala hata mtakasa, na atakuwa na adhabu kali. 
Asipo kusudia maringo adhabu yake ataadhibiwa sehemu iliyo 
zidi vifundo viwili vya miguu kwa moto, kwa kuwa Mtume re- 
hama na amani ziwe juu yake anasema: ((Watu wa aina tatu 
Mwenyezi Mungu hata zungumza nao siku ya kiyama, wala 
hata wangalia, wala hata watakasa, wana adhabu kali: mbu- 
ruza nguo,anaye toa kitu kisha anajisifu, anaye uza biashara 
kwa viapo vya uongo)), [106/ Sahihi Muslim]. Amesema Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Atakaye buruza nguo kwa 
maringo Mwenyezi Mungu hata muangalia siku ya kiyama)) 
[365/ Sahihi Bukhary, /2085/ Sahihi Muslim], hii ni kwa mtu 
aliye buruza ngo kwa maringo. 





Ama mtu ambaye hakukusudia maringo imethibiti had- 
ithi katika (Swahihi Bukhary na Swahihi Muslimu) kutoka kwa 
Abuu Hurayra radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake! Kuwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Amesema: ((Kilicho 
zidi chini ya vifundo viwili vya miguu katika nguo kitakuwa 
motoni)), [5787/, Sahihi Bukhary] Mtume hakusema ni lazima 
kuwa na maringo, na hatuwezi kusema kuwa ni lazima kuwe na 
maringo kwa mujibu wa hadithi iliyo kabla ya hiyo, kwa kuwa 
Abaa Saidi Al-khudriy radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake amesema: Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu rahema 
na amani ziwe juu yake: ((Sio vibaya nguo ya muumini ikifika 
nusu ya muundi au alisema: si vibaya ikifika kati ya muun- 
di na vifundo viwili, na kitakacho zidi kitaenda motoni, na 
atakaye buruza nguo yake kwa maringo Mwenyezi Mungu 
hata muangalia siku ya kiyama)), [5/3/ Imamu Ahmadi, /4093/ 
Abuu Daud, /3573/ Ibun Majah, /9634/ Nasaai katika (Alkubra) / 
217/2/ Maaliki]. 


Kweye hadithi kuna alama mbili tofauti, na adhabu mbili 
tofauti, ziki tofautiana hukumu na sababu haiwezeakani jambo 
likawa maalumu, kwa sababu kutakuwa kuna kupingana katika 
hukumu mbili na kwenye hadthi hizo mbili hazija pingana . 


Kuhusu wanao toa hoja ya hadithi ya Abuu bakar radhi ya 
Mwenyezi Mungu iwee juu yake! Tumasema kumJibu: Hakuna 
hoja katika hadithi hiyo kwa pande mbili: 


Ya kwanza: Hakika Abuu bakar radhi ya Mwenyezi Mun- 
gu iwe juu yake! Anasema: ((Hakika ncha ya nguo yangu 
inatelemka lakini nachukuwa ahadi juu ya kuipandisha)), 





Abuu bakar radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake hakuishu- 
sha nguo yake kwa kupenda, isipokuwa inashuka kwa kuteleza, 
naye anaahidi kuto ishusha, wanao buruza nguo wanadai kuwa 
hakusudii maringo lakini wanashusha nguo zao kwa makusudi, 
tunasema kuwambia: Hakika mkikusudia kushusha nguo zeni 
mpaka chini ya vifundo viwili vya miguu bila maringo mta- 
adhibiwa kwa kile mlicho kishusha zidi vifundo viwili mtaad- 
hibiwa kwa moto tu, na mkiburuza nguo zenu kwa maringo 
mtaadhibiwa kwa adhabu kubwa kuliko hiyo, Mwenyezi Mungu 
hato ongea nao siku ya kiyama, hato wangalia, hato watakasa, 
wanaadhabu kali. 


Ya pili: Abuu bakar radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu 
yake alitakaswa na Mtume Muhammad rehma na mani ziwee juu 
yake, Mtume akatoa ushahidi kuwa Abuu bakar sio miongoni mwa 
wanao shusha nguo kwa maringo, hivi hao wanao shusha nguo 
yupo aliye pata utakaso na cheti kutoka kwa Mtume Muhammad 
kuwa sio katika watu wa maringo? Lakini shetani anawachezea 
watu wanataka wafate Aya zilizo shabihiyana na hadithi ili wapate 
utakaso wa wanayo ya fanya, Mwenyezi Mungu anamuongoza 
amtakae katika njia iliyo nyoka, na muomba Mwenyezi Mungu 
atupe muongozo na afya, imehaririwa /29 /6/ 1399 / Hjr. 


X k k 


Swali la 215: Mtu akiswali na baada ya swala akakum- 
buka kuwa anauchafu mkubwa unao mlazimu kuoga? 





Jibu: Mtu yoyote akiswali bada ya swala akafahamu kuwa 
ameswali nauchafu mkubwa au mdogo, nilazima ajitwaharishe 
kisha arudie kuswali, kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake amesema: ((Mwenyezi Mungu haukubali swala bila 
twahara)), [242 / Sahihi muslim]. 


Xk k k 


Swali la 216: Mtu akitokwa na damu puani akiwa kwe- 
nye swala ni ipi hukumu yake? Hivi nguo yake inana- 
jisika ikipatwa na damu inayo mtoka puani? 


JIBU: Damu inayo toka puani haiharibu udhu ikiwa ny- 
ingi au cheke, pia vyote vinavyo toka kwenye mwili kupitia 
njia isio kuwa ya mbele au nyuma udhu hauharibiki, mfano 
matapishi, na majimaji yanayo toka kwenye kidonda hayaharibu 
udhu yakiwa mengi au machache, kwa sababu haikuthibiti kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake, asili ni kuendelea kubaki 
twahara, hakika twahara imethibiti kwa muuJibu wa ushahidi 
wa sheria, kilicho thibiti kwa ushahidi wa kisheria hakiwezi ku- 
ondoka isipokuwa kwa ushahidi wa kisheria, hakuna ushaihidi 
kuwa kilicho toka katika mwili kupitia njia isiyo kuwa ya 
mbele au nyuma kina haribu udhu, kwa hivyo damu inayo toka 
puani na matapishi hayaharibu udhu hata ya kiwa mengi au 
machache, lakini kama itakuwa inakupa shida na ukawa hauna 
unyeyekevu katika swala sio vibaya ukatoka kwenye swala, pia 





kama utahofia kuchafua msikiti ni lazima utoke ili usichafue 
msikiti kwa damu inayo kutoka, ama damu inayo kudondokea 
kwenye nguo nayo ni damu kidogo damu hiyo haiinajsi nguo. 


aaa k 


Swali la 217: Ni ipi hukumu ya kuswali katika msikiti 
wenye kaburi? 


Jibu: kuswali katika msikiti wenye kaburi kume gawanyika 
katika sehemu mbili: 


1-Ni kuwa kaburi lilikuepo kabla ya kujenga msikiti, hali am- 
bayo watajenga msikiti juu ya kabuli, ni lazima kuuhama msikiti 
huo na kuto kuswali ndani ya msikiti huo, na aliye ujenga 
msikiti huo aubomoe, kama hakuubomoa ni lazima kwa kion- 
gozi wa waislamu aubomoe. 


2-Ni kuwa msikiti ndio ulio anza kujengwa kabla ya kaburi, 
hali ambayo atazikwa mtu baada ya kujenga msikiti, ni lazima 
kulifukuwa kaburi, na kumtoa maiti, na kwenda kumzika kwe- 
nye makaburi ya watu wote. 


Kuhusu kuswali katika msikiti huo inaruhusiwa kwa sharti 
kaburi lisiwe mbele ya anaye swali, kwa sababu Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake, alikataza kuswali mtu akiwa ameele- 
kea makaburi. 


Kuhusu kaburi la Mtume rehma na amani ziwe juu yake 





ambalo lipo kushoto mwa msikiti wa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake, inafahamika kuwa msikiti wa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake umejengwa kabla ya kufa kwa Mtume 
na haukujengwa kwenye kaburi, pia inafahamika kuwa Mtume 
hakuzikwa ndani ya msikiti alizikwa dani ya nyumba yake am- 
bayo alikuwa imetengana na msikiti, katika utawala wa Walidi 
bin Abdul Maliki alimtumia barua kiongozi wake wa Madina 
Omar bin Abdul Aziz Mwenyezi Mungu amrehemu mwaka / 88 
/H, aubomoe msikiti wa Mtume na aunge vyumba vya wake 
wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake!viwe katika msikitini 
kwa maana msikiti utanuliwe, Omar bin Abdul Aziz akawakusan- 
ya watu wengi na Wanachuoni akawasomea barua ya kiongozi 
wa waislamu walidi jambo likawa gumu kwa watu wa Madi- 
na, wakasema: Tuuache msikiti kama ulivyo tutakuwa tunapata 
mazingatio, imeelezewa kuwa Saidi bin Musayabu rehma za 
Mwenyezi Mungu zimuendee alipinga kuingiza. chumba cha 
Aisha katika sehemu ya Msikiti, [418 / 27/ Majmuu fatawa, 
/ 415 / 12/ bidaaytu wahinhaya], Alikuwa anaogopa wasiu- 
fanye msikiti kuwa unakaburi, Omar bin Abdul Aziz akamuan- 
dikia ujumbe Walidi, kiongozi wa waislamu akamjibu Omar bin 
Abdul Aziz kuwa ni amri wafanye alivyo amrisha, akamlazimu 
Omar bin Abdul Aziz kufata amri ya kiongozi wa waislamu, 
Mpaka hapo umeona kuwa kaburi halikuwa kwenye msikiti, 
na halikujengwa msikitini, hakuna hoja kwa mtu anaye taka 
kuzika msikitini au kujengea kaburi, hakika imethibiti kwa 
Mtume rehma na amani ziwee juu yake kuwa Amesema: ((Mwe- 
nyezi Mungu amewalaani mayahudi na wakiristo wameya- 





faya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti)), [435/ Sahihu 
Bukhary,/ 528/ Sahihi Muslim]. Aliyasema hayo alivyo kuwa 
anakaribia kufa akautahadharisha Uma wake kwa walio ya fanya 
mayahudi na Wakiristo. 


Ummu Salama radhi ya Mwenyezi ziwe juu yake alivyo 
muhadithia Mtume kuwa aliona kwenye makanisa picha za 
watu za kuchonga katika ardhi ya uhabeshi akasema: ((Picha 
hizo akifa mtu mwema au mja mwema wanajenga juu ya 
kaburi lake msikiti, hao ni watu waovu mbele ya Mwenyezi 
Mungu)), [434/ Sahihu bukhariym /528 / Sahihi Muslim]. Ime- 
pokelewa hadithi kutoka kwa Ibun Mas'ud radhi ya Mwenyezi 
Mungu iwe juu yake kuwa Mtume Alisema: ((Hakika miongoni 
mwa watu waovu ni watu kitafika kiyama nao wako hai,na 
wale wanao yafana makaburi kuwa ni misikiti )), [435/ 405/1/ 
Imamu Ahmadi]. Na waumini hawaridhii wafate njia ya Maya- 
hudi na Wakiristo, wala hawardhii kuwa katika watu waovu. 
Imehaririwa / 7/4/1414 / H. 


k k 


Swali la 218: Ni ipi hukumu ya kuswali juu ya paa 
la choo? Ni ipi hukumu ya kuswali juu ya jengo linalo 
wekewa kinyesi cha wanyama? 


JIBU: Kuswali juu ya vyoo na mabafu ya kuogea tunayo 
ya fahamu sio vibaya, kwa sababu mabafu ya kuogea katika nchi 
yetu hayajengwi sehemu ya peke yake paa lake linakuwa ndio 





paa la nyumba nzima, na kuswali katika majengo yanayo weka 
kinyesi cha wanyama sio vibaya kuswali juu ya jengo hilo kwa 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwee juu yake: ((Imefanywa 
ardhi kwangu mimi kuwa ni msikiti na twahara)) [438/ Sahihi 
Bukhary | 


Xk k k 


Swali la 219: Ni ipi hukumu ya wanao tembea na viatu 
ndani ya msikiti wa Makkah? 


Jibu: Kutembea na viatu katika msikiti mtukufu wa Makkah 
haitakiwi mtu kufanya hivyo, kwa kuwa wakiwachia watu kuin- 
gia na viatu wataingia na viatu vyenye uchafu na maji, na huen- 
da wakauchafua msikiti kwa sababu ya uchafu wa viatu, jambo 
ambalo sheria imelikataza kama sheria imewaka wepesi kusiwe 
kunapatikana uharibifu ni lazima kulinda uhalibifu na kuuacha, 
kanuni wanayo penda kuisema Wanachuoni Mwenyezi Mun- 
gu awarehemu, ((yakipingana manufaa au ya kulingana, au 
pamoja na kuyapa nguvu madhara hakika kuondoa madhara 
ni bora kuliko kuleta manufaa)), kwa misingi hiyo ndio sa- 
babu ilio mfanya Mtume Muhammadi rehma na amani ziwe 
juu yake aache kubomoa Al-kaabaa, kwa ajili ya kuijenga upya 
kama alivyo kuwa ameijenga Na Nabii Ibrahimu rehma za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, lakini watu walivyo kuwa ni 
wapya kwenye Uiwislamu wametoka kwenye ukafiri aliacha 


... 448 (EE) 





jambo hilo akihofia madhara akasema Mtume kumwam- 
bia Aisha radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake: ((Lau 
kama watu wako si wapya ninge bomoa Al-kaaba ,nikaijenga 
kwa msingi wa Ibrahimu, nikaweka milango miwili mlango 
watu wanaingia na mlango watu wanatoka)), [1586/ Sahihi 
Bukhary, /1333/ Sahihi Muslim]. 


X k k k 


Swali la 220: Mtu akiswali na baada ya swala akaf- 
ahamu kuwa alikuwa amepinda kidogo kuelekea kibla 
mtu huyo atarudia kuswali? 


Jibu: Kupinda kidogo hakudhuru, na hii ni kwa mtu anaye 
swali sehemu isiyo kuwa ya msikiti mtukufu wa Makkah, kwa 
mtu aliye katika msikiti wa Makkah kibla yake ni kuielekea 
kaaba yenyewe anatakiwa aieleke Al Kaaba, wamesema Wa- 
nachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu: Anae weza kuiona 
Al-kaaba ni lazima aielekee, kama atakuwa yupo ndani ya 
msikiti lakini akaelekea jiha ya Al-kaaba na hakuielekea Al 
Kaaba Atarudia kuswali kwa kuwa swala yake haikusihi, A 
mesema Mwenyezi Mungu: [Basi elekeza uso wako upande wa 
msikiti mtakatifu na popote mtakapo kuwa zielekezeni nyuso 
zenu upande huo] [Suratul Baqara: 144]. 


Mtu akiwa mbali na Al Kaaba hawezi kuiona- hata kama 
atakuwa yupo Makkah- ni lazima kwa mtu huyo kuelekea 
jiha ya Al Kaaba, wala hakudhuru kupinda kidogo, Amesema 





Mtume rehma na amani ziwe juu yake: (( kati ya mashariki na 
magharibi kuna kibla )) [344 / Atirmidhiy, / 1011/ Ibun Majah, / 
225/1 / Mustadraki Al-Haakimu ] 


Kwa kuwa watu wa Madina wanaelekea kusini, na kila kati 
ya mashariki na magharibi watu hao wanahaki ya kuelekea 
kibla, kwa mfano wanao swali wakiwa magharibi tunasema: kati 
ya kusini na kaskazini kuna kibla. 


Xok k k 


Swali la 221: Watu wakiswali swala ya jamaa bila 
kuelekea kibla ni ipi hukumu ya swala hiyo? 


JIBU: Mambo hayo yana hali mbili: 


1-Wakiwa sehemu ambayo hawawezi kufahamu kibla kipo 
upande gani, kwa mfano wakiwa safarini, na mbingu ikawa na 
mawingu, hawakupata muelekeo wa kufahamu jiha ya kibla 
wakiswali kwa kufanya juhudi za kujua jiha ya kibla ilipo, 
baada ya kuswali wakafahamu kuwa hawa kuelekea kibla ha- 
wata rudia kuswali, kwa kuwa wamemcha Mwenyezi Mungu 
kwa kadri ya uwezo wao, Amesema Mwenyezi Mungu: [Basi 
mcheni Mwenyezi Mungu muezavyo|, [Suratu Taghaabun: 16]. 
Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Nikikuwam- 





risheni amri ifanye kwa uwezavyo)) [7288/ Sahihi Bukhary, / 
1337/ Sahihi Muslim], amesema Mwenyezi Mungu kuhusu jam- 
bo hili: (Na mashariki na magharibi ni za Mwenyezi Mungu 
kokote mnako elekea huko Mwenyezi Mungu yupo hakika 
Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi], | 115/ Suratul 
Baqara: 115]. 


2-Wakiwa sehemu ambayo wanaweza kuliza jiha ya 
kibla,lakini wakapuzia kuliza , hali hii ni lazima walipe swala 
ambayo wameswali bila kuelekea kibla, hata kama wame- 
fahamu kosa lao baada ya kupita muda wa swala au wakafa- 
hamu kabla ya kuisha muda wa swala,kwa kuwa wanamakosa 
na wamekosea jiha ya kibla,Hata kama hawakukusudia kupinda 
jiha ya Al-kaaba , lakini wamekosea kwa kupuuza na kudharau 
kuuliza jiha ya Al-kaaba, lakini ni lazima ufahamu kuwa ku- 
pinda kidogo jeha ya Al-kaaba hakuna madhara ya kusihi swa- 
la, kama mtu akipinda upande wa kulia kidogo au kushoto,kwa 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa watu wa 
Madina, ((Kati ya mashariki na magharigi kuna kibla)) [344/ 
Atirmidhiy, / 1011/ Ibun Majah,/ 225/1 / Mustadraki Al-Haakimu. 


Kuna mambo nataka nikumbushe: 


Mtu akiwa ndani ya msikiti mtakatifu wa Makkah akawa 
anaiona Al Kaaba ni lazima aielekee kwa uso wake na macho yake 
na asieleke jiha ya Al Kaaba, kwa sababu akipinda kuielekea Al 
Kaaba yenyewee atakuwa hakuelekea kibla, Na ninawaona watu 
wengi katika msikiti mtukufu wa Makkah hawaielekei Al Kaaba 
yenyewee utakuta watu wanapanga swafu ndefu imenyoka, na 
tunafahamu kwa uhakika kuwa wengi kati ya hao hawakuele- 





kea Al Kaaba yenyewee, na hili ni kosa kubwaa ni lazima kwa 
mwaislamu walitambue na wajitahadhari, na wasipendi, kwa 
sababu wakiswali katika hali hii wameswali bila kuelekea kibla. 


Xok k k 


Swali la 222: Ni ipi hukumu ya kutamka niya? 


Jibu: Amesema Mtume rahma na amani ziwe juu yake: 
((Hakika kila amali ni kwa niya, hakika kila mtu atalipwa 
kwa niya yake)), [1/ Sahihi Bukhary, /1907/ Sahihi Muslim], niya 
mahali pake ni moyoni haihitaji kuitamka, ukisimama kwenda 
kutwadha hiyo ni niya, haiwezekani kwa mtu mwenye akili am- 
baye hakulazimishwa kufanya jambo isipokuwa atakuwa amenu- 
wiya, wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: kama Mwenyezi Mungu ange tulazimisha kufanya 
mambo bila niya inge kuwa ametulazimisha kufanya mambo 
tusio yaweza. 


Haikupokelewa hadithi kwa Mtume rehma na amani ziwee 
juu yake au Maswahaba walikuwa wakitamka niya, na wale tunao 
wasikia wakitamka niya watakuwa wanatamka kwa ujiga walio 
nao, au wanafata kauli za walio sema Wanachuoni Mwenyezi 
Mungu awarehemu wamesema: Inatakiwa niya itamkwe kwa ajili 
lende sambamba moyo na ulimi, lakini tunasema: kauli yao hii 
sio sahihi, kama jambo hili lingekuwa ni sheria au mafunzo ya 





Uislamu Mtume rahma na amani ziwe juu yake ange libainisha 
jambo hilo kwa Uma wake, ima kwa kusema au kwa vitendo. 


UU 


Swali la 223: Ni ipi hukumu ya mtu kuswali faradhi 
nyuma ya anaye swali sun na kama mtu anaye swali 
faradhi ya ishaa pamoja na wanao swali tarawehe? 


Jibu: Sio vibaya kuswali faradhi ya Ishaa nyuma ya Imamu 
anaye swalisha tarawehe, ameelezea Imamu Ahmadi Mwe- 
nyezi Mungu amarehemu [90 / Masaail Imamu Ahmad], akiwa 
ni msafiri akadiriki na Imamu mwanzo wa rakaa atatoa naye 
salamu, kama sio msafiri atakamilisha rakaa zilizo baki peke 
yake Imamu akitoa salamu. 


aa k k 


Swali la 224: Msafiri akimdiriki Imamu asio kuwa 
msafiri kwenye rakaa mbili za mwisho atatoa naye sal- 
amu kwa niya ya kupunguza? 





Jibu: Haruhusiwi msafiri akiwa anasalishwa na mtu asiye 
msafiri apunguze swala , kwa kauli ya Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Mlizo zidiriki mziswali zilizo wapita zikamil- 
isheni)) [636 / Sahihi Bukhary, /602/ Sahihi Muslim], kwa hivyo 
msafiri akidiriki rakaa mbili nyuma ya Imamu asiye safari ni 
lazima aswali rakaa mbili baada ya Imamu kutoa salamu, 
haruhusiwi kutoa salamu na Imamu kupunguza rakaaa mbili. 
Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


UU 


Swali la 225: Ni ipi hukumu ya kutembea kwa haraka 
kwenda kuwahi kuswali ? 


Jibu: Kutembea kwa haraka kwaajili ya swala kumekatazwa, 
kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake ametuamrisha 
tutembee kwa utulivu na upole na ametukataza tusitembee kwa 
haraka, isipokuwa baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu! Wamesema: sio vibiya mtu kutembea kwa haraka 
ambako hakuonyeshi sura mbaya kama atakuwa anahofia ku- 
pitwa na rakaa mfano akiingia Msikitini akamkuta Imamu 
amerukuu akatembea kwa haraka, sio kama wanavyo fanya 
baadhi ya watu utamkuta anaenda kwenye swala anatembea 
kwa kishindo kikubwa, jambo hili limekatazwa, Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake amrishwa kwenda kwa upole na utulivu 
na tusiende kwa haraka hii ndio bora hata kama mtu atapitwa 





na rakaa kama alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake katika hadithi tulio itaja hapo nyuma. 


X k k k 


Swali la 226: Hivi inaruhusiwa kutembea kwa haraka 
kwa ajili ya kuwahi rakaa na Imamu katika swala ya ja- 
maa? Tupeni majibu naomba Mwenyezi Mungu awahi- 
fadhi. 


Jibu: Ukinguia msikitini na Imamu amerukuu usiende kwa 
haraka, na usiingie kwenye swala mpaka ufike kwenye swafu 
ya kwanza, kwa kuwa Mtume rehmana amani ziwe juu yake 
amesema kumwambia Abuu bakar radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake alivyo fanya hivyo: ((Mwenyezi Mungu akuz- 
idishie kupupia kuwahi swala lakini usirudie)), [783/ Sahihi 
Bukhary]. 


X k k k 





Swali la 227: Ni ipi hukumu ya mtu kusoma Qur`an 
ndani ya msikiti kwa sauti ya juu inayo washawishi watu 
wanao swali? 


Jibu: Hukumu ya kusoma Our'an ndani ya msikitiki hali 
ambayo anawashawishi watu wengine wanao swali, au wanao 
soma darsa au anaye soma Qur`an kwasauti ya chini hukumu 
yake ni haramu, kwa sababu ya kufanya mambo yalio katazwa 
na Mtume rehma na amani ziwe juu yake amepokea hadithi 
Imamu Maliki katika kitabu chake [Al-Muwatwaa / 87/1 / 
225/], kutoka kwa Bayadhu naye ni Fauwu Ibuni Omar radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alitoka akawakuta watu wakiswali wamepandisha 
sauti zao kwa kusoma, akasema: ((Hakika anaye swali ana- 
ongea na mola wake azingatiye anayo ongeya naye, wala asi 
dhihirishe badhi yenu juu ya baadhi kwa kusoma Qur`ani)), 
| 1332/ Abuu Daud]. 


Xk k k 





Swali la 228: Baadhi ya watu wakingia msikitini kari- 
bu na muda wa kugimu swala wanasimama wanusubiri 
Imamu aingie kuswalisha wanaacha kuswali tahiyatul 
Masjidi ni ipi hukumu ya kufanya hivyo? 


Jibu: Kama utakuwa umebaki muda mfupi swala ikimiwe 
na wakiswali tahiyatul Masjid hawawezi kuikamilisha sio viba- 
ya kusimama kumsubili Imamu, kama watakuwa hawafahamu 
Imamu atakuja muda gani nibora kuswali tahiyatu -masjidi, akija 
Imamu ikakimiwa swala na wewe upo kwenye rakaa ya kwanza 
utakata swala uende ukaswali faradhi, kama utakuwa upo kwe- 
nye rakaa ya pili utakamilisha lakini utaifanya rakaa hiyo ya pili 
nyepesi. 


aa k 


Swali la 229: Tunawaona baadhi ya wanaume katika 
Msikiti mtukufu wa Makkah wanapanga swafu nyuma 
ya swafu ya wanawake katika swala za faradhi, je swala 
zao zinakubaliwa? Je Kuna maelekezo kwa watu hao? 


Jibu: Wanachuoni wanasema: Akiswali Mwanaume nyuma ya 
mwanamke hakuna ubaya, lakini ni kinyume na Sunna, kwa sa- 
babu Sunna wanawake wanakuwa nyuma ya wanaume, lakini 
kama mnavyo shuhudia katika msikiti mtukufu wa Makkah kuna 
kuwa na msongamani na dhiki wanakuja wanawake wanaweka 





swafu, wanakuja wanaume baada yao wanaweka swafu nyuma 
yao, lakini anatakiwa mtu anaye swali ajitahidi kuliepuka hili 
kwa kadri ya uwezo wake, huenda ikatokea fitna kwa wanaume, 
mwanaume ajitahidi kuepuka kuswali. nyuma ya wanawake, 
hata kama inaruhusiwa kwa walivyo. sema Wanachuoni Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu, lakini tuna sema: ajitahidi mwanaume 
kujitenga na wanawake kwa kadri ya uwezo wake, na wanawake 
pia wajitahidi wasi swali maeneo ya karibu na wanaume. 


Kuu 


Swali la 230: Je inaruhusiwa kumtoa mtoto kwenye 
swafu ya swala? 


Jibu: Hairuhusiwi kumtoa mtoto kwenye swafu kwa kauli 
sahihi kwa hadithi ya Ibun Omar radhi ya Mwenyezi Mungu 
iwe juu yake kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake ame- 
sema: ((Asimsimamishe mwanaume mwanaume mwenzie ma- 
hali pake kisha akae yeye)), [911/ Sahihi Bukhary, /2177/ Sahihu 
Muslim], kufanya hivyo ni kuvunja haki ya mtoto, na kuonyon- 
gonyesha moyo wake, kumfanya aache kuswali, na kupandikiza 
chuki na roho mbaya katika moyo wa mtoto. 


Tukisema inafaa kuwaweka watoto kwenye swafu ya mwisho 





ili wajikusanye watoto wote katika swafu moja ukapatikana mi- 


chezo katika swala, lakini sio vibaya kusimama nao kwenye swa- 
fu na kuwatenganisha tukifanya hivyo tutapunguza michezo. 


X k k 


Swali la 231: Ni ipi hukumu ya kuswali kati ya nguzo 
mbili? 


Jibu: Kuswali kati ya nguzo mbili inaruhusiwa wakati wa 
dhiki kama itakuwa sio wakati wa dhiki asiswali kati ya nguzo 
mbili kwa kuwa inakata swafu. Imehaririwa /29/1/1419/H. 


Xk k k 


Swali la 232: Ni ipi hukumu ya swafu ya wanawake? 
Je swafu ya shari kwa wanawake ni ya kwanza na ya 
kheri ni ya mwisho kwa ujumla, au ni katika hali ya kuto 
kuwepo sitara kati ya wanaume na mwanawake? 


Jibu: Makusudio kama watakuwa wanaume na wanawake 
katika sehemu moja swafu ya mwisho ni bora kwa wanawake 
kama alivyo sema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 





((Swafu bora kwa wanawake ni ya mwisho, swafu ya shari 
kwa wanawake ya mwanzo)), [440/ Sahihi Muslim]. Imekuwa 
ya mwisho bora kwa sababu ya kuwa mbali na wanawume na 
ya kwanza imekuwa ya shari kwasababu inakuwa karibu na wa- 
naume. 


Kama watakuwa na sehemu yao maalum kama zilivyo ka- 
tika sehemu nyingi za misikiti hakika swafu bora kwa wanawake 
niya kwanza kama ilivyo kwa wanaume. 


k k 


Swali la 233: Ni ipi hukumu ya swala ya mtu anaye 
swalia nje ya msikiti kama mtu anaye swali katika njia 
zilizo ungana na msikiti? 


Jibu: Kama msikiti ni mdogo hauwatoshi wanao swali mpa- 
ka swafu zikafika njiani na zikawa zimeungana hakuna ubaya, 
kama atakuwa wanaweza kumfata Imamu kwa kuwa hiyo ni 
dharura, imehaririwa /6/6/1413/H. 


Xok k k 





Swali la 234: Ni jambo gani linalo angaliwa katika ku- 
panga swafu? Inatakiwa mtu akutanishe kisigino cheke 
na kisigino cha mwenzie? Tupeni fatuwa Mwenyezi 
Mungu atawalipa. 


Jibu: Sahihi katika kupanga swafu ni kuelekeza visigno vi- 
wili kisigino kwa kisigino,sio ncha za vidole, kwa sababu mwili 
unakuwa sawa kwa kupitia visigino, vidole vya miguu na miguu 
vina tofautiana, yupo mwenye vidole virefu,na yupo mwenye 
vidole vifupi, hauwezi kudhibiti kuweka swafu sawa sawa isi- 
pokuwa kutumia visigino. 


Kugusanisha visigino kwa visigino hakuna shaka jambo hilo 
limethibiti kwa Maswahaba radhi ya Mwenyezi Mungu iwe 
juu yao walikuwa wanaweka sawa swa swafu kwa kukutanisha 
visigino kwa visigino, kwa maana kila mmoja anakutanisha kisi- 
gino chake na kisigino cha jirani yake ili upatikane kuelekeana 
na usawa wa swafu, makusudio sio mtu peke yake lakini pia ni 
kwa ajili ya mwengine kama walivyo sema Wanachuoni Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu: ikikamilika swafu watu wakasimama 
inatakiwa kila mmoja akutanishe kisigino chake na kisigino 
cha jirani yake ili upatikane usawa, haina maana ulazima wa ku- 
kutanisha uwe ulazima kwakwe kwa swala zote. 


Wapo wanao zidisha katika mambo haya baadhi ya watu wa- 
nakutanisha kisigino chake na cha mwenzake anaweka uwazi 
kati ya mguu wake na mguu wa mwenzie mpaka kuna kuwa 





kati yake najirani yake kwenye visigino kuna uwazi wanaku- 
wa hawakufata Sunnah kwa kufanya hivyo, makusudio visigino 
viwe sawa sawa. 


Xk k k 


Swali la 235: Je imethibiti kuinua mikono kwenye 
swali isipokuwa sehemu nne? Pia katika swala za Iddi 
mbili na swala ya jeneza? 


Jibu: Sehemu nne ambazo mtu anainua mikono ni lazima uzi- 
fahamu kwanza: Wakati wa takbira ya kuhirimia swala, wakati wa 
kurukuu, wakati wa kuinuka kutoka kwenye rukuu, wakati wa 
kusimama kutoka kwenye tahiyatu ya kwanza, hizo ndio seh- 
emu ambazo imesihi hadithi ya Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake, hadithi ya Ibun Omar radhi ya Mwenyezi Mungu 
iwe juu yake amesema: ((Alikuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake! Anainua mikono yake anapo leta takbira 
kwa ajili ya swala, na anapo leta takbira wakati wa kwenda 
kurukuu, na anapo sema: ((Samia LLahu liman hamida)) 
Anasema : ((Alikuwa hafanyi hivyo akienda kusujudu)) [735/ 
Sahihi bukhariy / 390 / Sahihi Muslim]. 


Alikuwa Ibun Omar yupo makini kufatilia vitendo vya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake alimfatilia kwa vitendo 
akamuona anainua mikono kwenye takbira, na rukuu, na wakati 
wa kuinuka kutoka kwenye rukuu, na wakati wa kusimama ku- 





toka kwenye tashahudi ya kwanza, (Tahiyatu ndogo) Akasema: 
((Alikuwa hafanyi hivyo kwenye kusujudu)) Hatuwezi kusema 
hapo kuna kuthibisha na kukutaa, kilicho thibiti hutangulizwa 
kuliko ambacho hakikuthibiti kama ilivyo kuja kwenye had- 
ithi ya Ibun Omar, na hadithi ya Ibun Omar ipo wazi inaweka 
msisitizo kuwa alikuwa hainui mikono isipokuwa sehemu nne, 
kitu ambacho amekiona ni kiunua mikono anapo rukuu na ana- 
po inuka kutoka kwenye rukuu, kisha anasema hafanyi hivyo 
kwenye kusujudu, hivi tunasema alighafilika hakuwa makini? 
Haiwezekani hilo, kwasababu ameweka wazi kuwa hakuinua 
mikono wakati wa kusujudu bali alikuwa anainua wakati wa 
kurukuu na kutoka kwenye rukuu. 


Xk k k 


Swali la 236: Maamuma akimkuta Imamu amerukuu 
ataleta takbira mbili? 


Jibu: Mtu akiingia msikitini akamkuta Imamu amerukuu 
kisha akaleta takbira ya kuhirimia swala anatakiwa arukuu ha- 
rakaa kumfata Imamu, takbira ya rukuu ni Sunna na sio wajibu, 
akileta takbira ya kurukuu ni bora ‚akiiacha hakuna ubaya, 
kisha baada ya hapo jambo hilo limegawanyika sehemu tatu: 


1-Hali ya kwanza: Awe na yakini kuwa amefika kwenye ru- 
kuu kabla ya Imamu kuinuka kutoka kwenye rukuu, atakuwa 
ameiwahi rakaa, utaanguka ulazima wa kusoma surat Al-fatiha 
(Al-Hamdu). 





2-Hali ya pili: Awe na yakini kuwa Imamu ameinuka ku- 
toka kwenye rukuu naye hajafika kwenye rukuu,rakaa itakuwa 
imempita, ni waJibu kuilipa baada ya kutoa salamu Imamu. 


3-Hali ya tatu: Ni kuwa na mashaka amemkuta Imamu 
kwenye rukuu au Imamu ameisha inuka kabla ya yeye kufika 
kwenye rukuu? Katika hali hii atafata dhana yake imeele- 
kea wapi dhana atakayo iona kuwa inanguvu akiona. kuwa 
alimuwahi Imamu bado yupo kwenye rukuu atakuwa amei- 
wahi rakaa,lakini akiona kuwa hakumuwahi Imamu basi rakaa 
itakuwa imempita, katika hali hii kama kuna kitu kitakuwa 
kimempita kwenye swala atasujusi sijida ya kusahau baada ya 
salamu,kama hakijampita kitu katika swala,kwa mfano rakaa 
aliokuwa anatilia shaka ni rakaa ya kwanza, dhana yake ikam- 
peleka kuwa ameiwahi, hato sujudu sijda ya kusahau katika 
hali hiyo, kwa kuwa swala yake ipo sawa sawa na swala ya 
Imamu, na imamu hubeba sijida ya kusahau ya Maamuma 
kama Maamuma atakuwa hakuchelewa kwenye swala. 


Kuna hali nyingine ya kutia shaka, ni mtu kuwa hana uhakika 
kuwa amemkuta Imamu kwenye rukuu bila kuwa na uhakika, 
katika hali hii anachukulia yakini nayo ni kuwa hakumuwahi 
Imamu kwenye rukuu, kwa sababu ndio asili, itakuwa rakaa 
hiyo imempita, atasujudi sijida ya kusahau kabla ya kutoa 
salamu. 


Kuna mambo nataka nikumbushe kuhusu haya mambo ya 
kuwahi rakaa, wapo watu wengi wakiingia msikitini na Imamu 
amerukuu anaanza kujikohoza kwanguvu, na wengine huongea 
kusema: ((Ina allah maa swaabirina)), wengine hupiga miguu 
yao chini kwenye ardhi yote haya ni kinyume na Sunnah, (Ma- 
fundisho sahihi ya Mtume Muhammadi) kufanya hivyo nikum- 





shawishi Imamu na Maamuma, wapo watu wakiingia msikitini 
na Imamu amerukuu wanatembea kwa haraka kuliko kubaya, 
Mtume rehma na amani amekataza. hilo, Amesema ((Mkisikia 
swala inakimiwa nendeni kwenye swala kwa upole na utulivu, 
na msiendee kwa haraka, mlizo diriki mziswali, zilizo wapiti 
mzikamilishe)), [636/ Sahihi Bukhary, /602 / Sahihi Muslim]. 


Xk k k 


Swali la 237: Ni ipi hukumu ya kuweka mkono wa 
kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua au moyo? 
Na ni ipi hukumu ya kuweka mikono miwili chini ya 
kitovu? Hivi kuna utofauti kati ya mwanamke na mwa- 
naume katika hukumu hizo? 


Jibu: Hukumu ya kuweka mkono wa kulia juu ya mkono 
wa kushoto katika swala ni Sunna, kwa hadithi ya Sahli Ibun 
Saad radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake mesema: ((Watu 
walikuwa wanaamrishwa aweke mwanaume mkono wake 
wakulia juu ya mkono wakushoto katika swala)), [740/ Sahihi 
Bukhary]. 


Mikono inawekwa wapi? 


Jibu: Kauli iliyo karibu kwa Maswahaba kwenye jambo 
hilo mikono huwekwa juu ya kifua, kwa hadithi ya Wail Ibun 
Hujri radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake! Kuwa Mtume 





rehma na amani ziwe juu yake: ((Alikuwa anaweka mkono 
wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua)), [479/ 
Ibun Khuzayma, /401/ Sahihi Muslim), Hadithii hii hata kama 
inasehemu ya udhaifu, lakini ipo karibu kwenye usahihi kuliko 
hadithi zingine. 


Kuhusu kuweka mikono kwenye moyo upande wa kushoto 
jambo hilo ni lauzushi halina asili kwenye dini. 


Kuhusu kuweka mikono chini ya kitovu imepokewa habari 
katika matendo ya maswahaba kuwa Ally Ibun Abii twalibi 
radhi za mwenyezi Mungu ziwe juu yake!alikuwa anaweka 
mikonoo chini ya kitovu lakini ni riwaya dhaifu, hadithi ya 
Wail Ibun Hajri radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! 
Inanguvu kuliko athari iliyo pokewa kuhusu Ally Ibun Abii 
Twalibi. 


Hakuna utofauti wa hukumu kati ya mwanamke na mwa- 
naumee, kwa kuwa asili ni kulingana Wanaume na wanawake 
kwenye hukumu, isipokuwa mpaka uje ushahidi wa kutengani- 
sha hukumu kati ya mwanamke na mwanaume, sifahamu usha- 
hidi sahihi unaotenganisha hukumu kati ya mwanamke na mwa- 
naume katika sun`na hiyo. 


Xok k k 


Swali la 238: Ni ipi hukumu ya kudhihirisha ku- 
soma bismillah? 





Jibu: Kauli iliyo na nguvu haitakiwi kusoma bismillah kwa 
sauti kwenye swala, Sunna ni kusoma kwa siri, kwa kuwa bis- 
millah sio aya katika Surat Al-fatiha, (Al-hamdu) lakini kama 
mtu ataisoma kwa sauti katika baadhi ya swala hakuna ubaya, 
wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehe- 
mu: inatakiwa isomwe kwa sauti baadhi ya nyakati, kwa kuwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake imepokewa hadithi kuwa 
alikuwa anaisoma kwa sauti ((Alikuwa akiidhihirisha)), [904/ 
An Nasaai, /1788/ Ibun Hibani,/ 499/ Ibun Khuzayma]. 


Lakini iliyo thibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake ((Alikuwa haidhihirishi)), | 399/ Swahihi Muslimu). 


Lakini kama itasomwa kwa ajili yamadhebu ya watu au 
kuwazowesha watu kuwa bismillah husomwa katka baadhi ya 
nyakati nadhani hakuna ubaya. 


X k k k 


Swali la 239: Ni ipi hukumu ya kusoma dua ya ufun- 
guzi wa swala? 


Jibu: Kusoma dua ya ufunguzi wa swala ni Sunna sio wa- 
jibu, katika swala za faradhi hata katika swala za Sunna. 


Anacho takiwa kukifanya mtu ni kusoma dua za ufunguzi 
wa swala tofauti tofauti kama ilivyo pokelewa katika hadithi za 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake katika swala hii ana- 
soma dua hiina katika swala nyingine anasoma dua ya ufunguzi 





nyingine, ili apate kufata sunna ya Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! kwa kusoma dua hizo za ufunguzi wa swala, kama 
atakuwa anaifahamu dua ya ufunguzi wa swala moja tu sio 
vibaya kusoma hiyo hiyo kila swala, kwa sababu Mtume aliku- 
wa anasoma dua za ufunguzi wa swala tofauti tofauti, kwa ajili 
ya wepesi kwa wafwasi wake, pia nyiradi baada ya swala Mtume 
alikuwa anasoma nyiradi tofauti tofauti kwa faida mbili: 


1-Mtu asiwe anasoma nyiradi aina moja kila siku, kwa sa- 
babu mtu akiwa anasoma nyiradi aina moja kila siku atakuwa 
anasoma kwa mazoea, hata akighafilika atajikuta anasoma tu 
hata bila kukusudia, kwa kuwa imekuwa ni ada yake kusoma 
nyiradi hizo, zikiwa nyiradi tofauti tofauti akawa leo anasoma 
hizi kesho anasoma zingine kwa kufanya hivyo moyo wake 
utakuwa unazingiatia, na itampelekea kuzingatia anayo ya soma 
na kuyafahamu. 


2-kuwarahisishia Uma wake kwa hali ambayo atasoma 
nyiradi baadae atasoma zingine kwa kulingana na munaasaba . 


Kwa sababu ya faida hizi mbili baadhi ya ibada zimekuja 
kwa namna tofauti tofauti mfano dua ya ufunguzi wa swala 
tashahudi, (Tahiyatu) nyiradi baada ya swala. 


aaa k 


... 468 ... 





Swali la 240: Hivi ni sun na kuitkia Aamin ? 


Jibu: Ndio, kuitkia Aamin ni Sunnah iliyo tiliwa mkazo, has- 
wa anaposema Imamu aamin, kama ilivyo thibiti katika (Sahihi 
Bukhary na Sahihu Muslim), Hadithi ya Abi Hurayra radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa Mtume rahma na amani 
ziwe juu yake amesema: ((Imamu akisema Aamin nanyi itik- 
eni Aamni pamoja naye, ikiwafikiana kuitikia Aamin kwakwe 
na Malaik mtasamehewa madhambi yalio tangulia)), [780/ Sa- 
hihi Bukhary, /410/ Sahihi Muslim]. 


Kuitikia Aamin kwa Imamu na Maamuma ni wakati mmoja, 
kwa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Akise- 
ma Imamu [Waladhwaaliin], Semeni: Aamin)) [782/ Sahihi 
Bukhary, 410/ Sahihi Muslim]. 


aaa k 


Swali la 241: Baadhi ya Maamuma inapo somwa: 
Ilyaka naabudu waiyaka nastaainu] wanasema: isat- 
aminna bi Ilah!, ni ipi hukumu ya kusema hivyo? 


Jibu: Jambo linalo takiwa katika haki ya Maamuma akaye 
kimya amsikilize Imamu wake, Imamu akimaliza kusoma Su- 
ratul Fatiha (Al-Hamdu) Imamu atasema Aamin, na Maamuma 





naye atasema pamoja na Imamu Aamin, kuitikia Aamin kwa 
Maamuma inatosha kwake kutikia Aamin inachukuwa nafasi 
kwa kila kitu ambacho angesoma wakati Imamu anasoma 
Suratul Fatiha. 


Xk k k 


Swali la 242: Ni ipi hukumu ya kusoma Suratul Fatiha 
(Alhamdu) kwenye swala? 


JIBU: Wametofautiana Wanachuoni katika kusoma Suratul 
Fatiha kauli nyingi: 


1-kauli ya kwanza: kusoma Surat Suratul Fatiha sio lazima 
kwa Imamu wala Maamuma, wala anaye swali peke yake, wala 
katika swala za kusoma kwa sauti na ambazo hausomi kwa sauti, 
wakasema ni wajibu kusoma sehemu katika Qur`an, wakatoa 
ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu katika Surati Muzamil: 
[Basi someni kilicho chepesi katika Qur`ani] Amesema Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Soma kilicho chepesi kwako 
katika Qur`an)), [ 757/ Sahihi Bukhary, /397/ Sahihi Muslim]. 


2-kauli ya pili: kusoma Suratul Fatiha ni nguzo ya swala 
kwa Imamu, na Maamuma, na anaye swali peke yake, katika 
swala za kusoma kwa sauti na swala ambazo hazi somwi kwa 
sauti,na aliechelewa jamaa, na aliye wahi swala yajamaa akanza 
pamoja na Imamu. 


3-kauli ya tatu: kusoma Suratul Fatiha ni nguzo kwa Imamu 





na anaye swali peke yake, na sio wajibu kwa Maamuma kabisa 
katika swala za kusoma kwa sauti na swala zinazo somwa kwa 
sauti. 


4-kauli ya nne: kusoma Suratul Fatiha ni nguzo kwa Imamu 
na anaye swali peke yake katika swala za kusoma kwa sauti 
na zisizo somwa kwa sauti, na ni nguzo kwa Maamuma katika 
swala zakuto kusoma kwa sauti kinyume na swala zinazo somwa 
kwa sauti. 


Kauli iliyo na nguvu kwangu: kusoma Suratul Fatiha ni ngu- 
zo kwa Imamu na Maamuma na anaye swali peke yake katika 
swala za kusoma kwa sauti na ambazo hazi somwi kwa sauti, 
isipokuwa aliye chelewa akimkuta Imamu yupo kwenye rukuu 
kusoma Suratul Fatiha kunaanguka kwa Maamuma katika hali 
hii, anatujulisha hilo hadithi ya Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! ((Hana swala mtu ambaye hakusoma Suratul Fati- 
ha)), [756/ Sahihi Bukhary, / 394/ Sahihi Musilim]. Na kauli ya 
Mtume rehma na amani ziwejuu yake! ((Atakaye swali na 
hakusoma mama wa Our ani swala yake ni batili)) [394/ Swa- 
hihi Muslim), pia inatufahamisha hadithi ya Ubada Ibun Swaami- 
ti radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake kuwa Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake alimaliza kuswali subhi akasema kuwam- 
bia maswahaba zake radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao: 
((Huenda mnasoma nyuma ya Imamu wenu?)) Wakasema : 
Ndio iwe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, Akasema: (( Msi- 
some isipokuwa mama wa Qur`an, kwani swala haiswi kwa 
mtu ambaye hakusoma hiyo.)) [ 316/5/ Imamu Ahmadi, 823/ 
Abuu Daud, 311/Tirmidhy]. Ushahidi huu ni kwa swala zinazo 
somwa kwa sauti. 





Kuhusu ushahidi : Wa aliye chelewa akamkuta Imamu yupo 
kwenye rukuu hato soma Suratul Fatiha ni hadithi ya Abuu bakar 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake alimkuta ameruku, 
akatembea kwa haraka akarukuu kabla ya kufika kwenye swafu, 
kisha akasogea akaingia kwenye swafu, Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alivyo maliza swala yake aliuliza aliye fanya hivyo, 
akasema Abu bakar mimi iwe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, 
akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwe- 
nyezi Mungu akuzidishie pupa katika mambo ya khri lakini 
usirudie)), [783 / Sahihi Bukhary] Mtume hakumuamrisha kuru- 
dia rakaa ambayo alifanya haraka ili isiimpite, kama inge kuwa ni 
lazima Mtume ange muamrisha kama alivyo muamrisha yule 
aliye swali bila kutulia katika swala arudiye kuswali, huu ni 
ushahidi wa mandiko. 


Ushahidi wa mtazamo tunasema: 


Mtu aliye chelewa hakuwahi kisimamo ambacho ndio sh- 
emu ya kusoma Suratul Fatiha, kwa kuwa hakuwahi basi ime- 
anguka uwaJibu wa kusoma sura hiyo, kwa ushahidi mtu aliye 
katika mkono sio lazima kuosha kwenye mfupa ulio chini ya 
bega badala ya sehemu ya dhirai , isipokuwa hakuna ulazama wa 
kuosha kwa kuwa sehemu ya kuosha haipo, kwa hivyo ulazima 
wa kusoma Suratul Fatiha haupo kwa mtu aliye mkuta Imamu 
amerukuu,kwa kuwa hakuwahi kisimamo ambacho ndio sehe- 
mu ya kusoma Suratul Fatiha kusimama kuna kuwa sio lazima 
kwaysababu ya kumfata Imamu. 


Kauli hii ndio yenye nguvu kwangu na ndo sahihi, kwa 
hadithi ya Ubada Ibun Swamiti radhi ya Mwenyezi Mungu iwe 
juu yake niliyo ieleza hapo nyuma- nayo Mtume alivyo maliza 
kuswali subuhi akawauliza manasoma nyuma ya Imamu wenu 





wakajibu ndio akasema msisome zaidi ya surat al-fatiha, kama 
sio kauli hiyo ya Mtume isinge kuwa ni lazima kusoma surat 
al-fatiha kwa Maamuma katika swala zinazo somwa kwa sauti 
ndio kauli iliyo na nguvu,kwa kuwa anaye sikiliza Our' ani iki- 
somwa anapata malipo kama anaye soma,kwa sababu hiyo ame- 
sema Mwenyezi Mungu kumwambia Musa rehma na amani 
ziwe juu yake: [Hakika nimewaitikia maombi yenu] pamoja 
kuwa aliye kuwa anaomba ni Mussa peke yake. Amesema Mwe- 
nyezi Mungu: [Na Musa akasema: Mola wetu! Hakika wewe 
umempa Firauni na wakuu wake mapambo na mali katika 
maisha ya dunia, hivyo wanapoteza watu na njia yako, Mola 
wetu! yafutilie mbali mali yao na zifunge nyoyo zao, wasia- 
mini mpaka waione adhabu chungu], [Surat Yunus: 88]. Hivi 
Mwenyezi Mungu ameeleza kuwa haruna rehma na amani ziwe 
juu yake aliomba? Jawabu : hapana ‚pamoja na hivyo amesema 
Mwenyezi Mungu: [hakika nimewaitikia maombi yenu] Wame- 
sema Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu: kuelezea 
kuwa Musa alikuwa anaomba Haruna anaitikia Aamin. 


Kuhusu hadithi ya Abuu Hurayrat radhi ya Mwenyezi 
Mungu iwe juu yake ambayo Amesema: ((Atakaye kuwa 
Imamu kisomo cha Imamu kwake nikisomo)) [339/ Imamu 
Ahmadi, /850/ Ibun Majah. ] hadithi hii haisihi, kwa kuwa ni ha- 
dithi mursala kama alivyo sema Ibun Kathiri Mwenyezi Mungu 
amrehemu amesema hayo mwanzo wa tafsiri yake [109/1/ tafsiri 
Ibun Kathiri| pia hadithi hii hauezi kuitolea hoja, wale ambao 
wametoa hoja kupitia hadithi hiyo baadhi yao wanasema: Ni laz- 
ima kwa Maamuma kusoma katika swala zisizo somwa kwa 
sauti hawakusema kuwa kisomo cha Imamu kinatosha kwa 
Maamuma. 





Mtu akisema:kama Imamu hakai kimya baada ya kumaliza 
kusoma surat al-fatiha ni muda gani Maamuma atasoma Suratul 
Fatiha? 


Tunasema: Maamuma atasoma Suratul Fatiha wakati Imamu 
akiwa anasoma kwa sababu maswahaba walikuwa wanasoma 
na Mtume rehma na amani ziwe juu yake nae anasoma, Akasema 
Mtume: ((Msisome zaidi ya mama wa Qur`ani, kwani hana 
swala mtu ambaye hakuisoma)), [316/5/ Imamu Ahmadi, / 823/ 
Abuu Daud/, 311/ Atirmidhiy] . 


Xk k k 


Swali la 243: Ni muda gani Maamuma atasoma Su- 
ratul Fatiha (Alhamdu) katika swala atasoma wakati 
Imamu anasoma Suratul Fatiha au akiwa anasoma sura 
nyingine? 


Jibu: Ni bora Maamuma asome Suratul Fatiha baada ya 
kumaliza Imamu kusoma Suratul Fatiha, kwa kuwa kukaa kimya 
wakati kisomo cha nguzo ya swala , kama atasoma Suratul Fati- 
ha na Imamu anasomaa Suratul Fatiha hatoweza Maamuma kum- 
sikiliza Imamu wakati anasoma nguzo ya swala, na Maamuma 
kukaa kimyaa kusikiliza kisomo cha Imamu baada ya Suratul 
Fatiha ni Sunnah, ni bora Maamuma akaye kimya wakati Imamu 
anasoma Suratul Fatiha, kwa kuwa kusikiliza kisomo ambacho 





ni nguzo ni muhimu kuliko kusikiliza kisomo cha sunna, 
sehemu ya kwanza, ama sehemu ya pili, Imamu atakapo sema 
[Wala dhwaalin] na wewe haukumfata na kumsikiliza hautas- 
ema ((Aamin) na hapo utakuwa umetoka kwenye jamaa, iliyo 
bora ni kumsikiliza Imamu anapo soma Suratul Fatiha akimaliza 
ndio unasoma hata kama atakuwa anasoma sura nyingine. 


X k k k 


Swali la 244 : Vipi tutaweza kunyenyekea katika 
swala, na tunapo soma Qur`an katika swala na nje ya 
swala? 


JIBU: Unyenyekevu katika swala ni muhimu sana kama 
ubongo kwenye kichwa cha binaadamu, maana ya unyenyekevu 
ni kuhudhurisha moyo, na moyo wake asi uyumbishe kulia na 
kushoto kufiria mambo mengine wakati yupo ndani ya swala, 
mtu akihisi kuwa mawazo yamekuwa mengi mapaka hajijui 
kuwa yupo kwenye swali aombe kujilinda kwa Mwenyezi 
Mungu na shetwani aliye laaniwa kama ilivyo thibiti kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake, [68/2203/]. Hakuna 
shaka kuwa shetwani anafanya kila njia kuharibu ibada zote 
haswa ibada ya swala ambayo ndio ibada bora baada ya ku- 
tamka shahada mbili, shetwani humuendea mtu anaye swali 
anamwambia: kumbuka jambo fulani na jambo fulani, anakuwa 
anampa mawazo katika mambo yasio kuwa na faida, akimaliza 
kuswali tu mawazo yote hutoweka. Inatakiwa kila mtu aji- 





tahidi anapo kuwa anaswali aelekee kwa Mwenyezi Mungu 
kwa moyo wake wote na ache mawazo ya dunia, na ikitokea 
amehisi mawazo ajilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na 
shetwani aliye laaniwa, hata kama atakuwa amerukuu au yupo 
kwenye tahiyatu au amekaa kikao kidogo kati ya sijida mbili, 
au shemu nyingine katika swala. 


Katika mambo yanoyo leta unyenyekevu ni mtu ahisi kuwa 
amesimama mbele ya Mwenyezi Mungu! Na kuwa yupo ana- 
ongea na Mwenyezi Mungu!. 


Xk k k 


Swali la 245: Je kuna ushahidi kuwa Mtume aliku- 
wa anakaa kimya baada ya kumaliza kusoma Suratul 
Fatiha na kusoma sura nyingine ? 


JIBU: Imamu kukaa kimya kati ya kusoma Suratul Fatiha na 
kusoma sura nyingine haikupokelewa hadithii kuwa Mtume ali- 
kuwa anakaa kimyaa kwa walivyo elezea baadhi ya Wanachuoni 
Mwenyezi Mungu awarehemu kuwa Imamu atakaa kimya kwa 
muda kidogo kiasi amabacho Maamuma atasoma Suratul Fatiha, 
Imamu atakaa kimya akivuta pumzi ya kuwanza kusoma sura 
nyingine, na Maamuma atatumia nafasi hiyo kusoma Suratul 
Fatiha, mpaka anze kusoma hata kama hato maliza kusoma 





Maamuma atamalizia atakapo anza kusoma Imamu sura ny- 
ingine, kukaa kimya huko nikwa muda mfupi sana. 


X k k 


Swali la 246: Mtu aliye chelewa rakaa moja ya swala 
ya Al-fajir, atakamilisha rakaa iliyo baki kwa kusoma 
kwa sauti au bila ya sauti? 


Jibu: Anakhiyari mtu huyo akita atasoma kwa sauti asipo 
taka hato soma kwa sauti, lakini ni bora asisome kwa sauti, kwa 
sababu inawezekana kuna watu pembeni yake wanalipa swala 
atawashawishi kwa kusoma kwake kwa sauti. 


X k kk 


Swali la 247: Nimesoma katika kitabu kimoja kina- 
cho elezea swala ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake ya kwamba kuweka mikono juu ya kifua baada 
ya kutoka kwenye rukuu ni bidaa ya upotovu, ukweli 
ni upi? 





Jibu: Kwanza: mimi Napata shida kusema mtu huyo aliye 
sema hivyo amekhalifu Sunnah kwa kumwita mtu aliye fikia 
daraja ya kujitahidi kuwa ni mtu wa bidaa, watu wanao weka 
mikono yao juu ya vifua baada ya kurukuu wanafanya hivyo 
kwa ushahidi wa hadithi, watu kusema: Anaye weka mikono 
ni mzushi, kwa kuwa ametofautina na sisi katika mambo ya 
ijitihadi, neno hilo la kumwita mtu ni mzushi ni neno kubwa, 
na haitakiwi mtu amwite mwenzake (Ni mtu wa bidaa) katika 
mambo kama haya, kwa kuwa kunapeleka kuwaweka mabli 
watu wao kwa wao katika mambo ya ijitihadi ambayo haki 
huwa ni matarajio katika kauli hiyo, watu watatengeana katika 
mambo ambayo Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


Ninasema: kumwita aliye weka mkono juu ya kifua baada 
ya kuruku ni mzushi au amefanya bidaa: jambo hilo ni kubwa 
sana kwa binaadamu, hatakiwi awaite ndugu zake kwa sifa 
hiyo. 


Iliyo sahihi: kuweka mkono. wa kulia juu ya mkono wa 
kushoto baada ya kutoka kwenye rukuu ni Sunna, ushahidi ni 
hadithi ipo katika (Sahihi Bukhary) imepokewa kutoka kwa 
Sahal Ibun Saadi radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake 
amesema: ((Watu walikuwa wanaamrishwa waweke mkono 
wa kulia juu ya mkono wakushto kwenye swala)), [740/ Sahihi 
Bukhary]. Ushahidi katika hadithi ni kufatanisha na kuelewaza 
mafungo tunasema; Mikono inawekwa wapi mtu akiwa ame- 
sujudu? 


Jibu: Inawekwa juu ya ardhi. 
Tunasema: mikono inawekwa wapi ukiwa umerukuu? 


Jibu: juu ya magoti. 





Tunasema : mikono unaweka wapi unapo kuwa umekaa? 


Jibu: juu ya mapaja mawili, inabaki hali ya kusimama kabla 
ya kuruku na baada ya kurukuu inakuwa imo katika hadithi ya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Amesema (( Watu wa- 
likuwa wanamrishwa waweke mkono wa kulia juu ya mkono 
wakushto kwenye swala)) [740/ Sahihi Bukhary] na huu ndio 
ukweli unao tujilisha Sunna ya Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake. Jibu la swali hili limegawanyika sehemu mbili: 


1-Sehemu ya kwanza: Haifai kuzembea kuwaita watu ni 
watu wa bidaa katika mambo ambayo kuna fursa ya jitihada 
kwa Wanachuoni. 


2-Sehemu ya pili: iliyo sahihi ni kuweka mkono wa kulia 
juu ya mkono wa kushoto baada ya kuinuka kutoka kwenye 
rukuu ni sun`na na sio bidaa, kwa ushahidi wa hadithi ambayo 
tumeitaja kwa kuwa hadithi imezingumzia sehemu zote inat- 
akiwa kuweka mkono wakulia juu ua mkono wakushoto, na 
imenyambuliwa katika hali ya kurukuu, na kusujudu, na kukaa, 
kwakuwa hadithi imekuja kwa sifa maalum ya kuweka mkono 
wa kulia juu ya mkono wakushoto katika hali zote. 


Xk k 


Swali la 248: Baadhi ya watu wanazidisha neno: 
(Ashukri) baada ya kauli (Rabbana lakal-hamdu)) ni yapi 
mawazo yenu? 





Jibu: Hakuna shaka mtu kusoma nyiradi zilizo thibiti ni bora 
mtu akiinuka kutoka kwenye rukuu Aseme: ((Rabana walaka 
al-hamdu)) Asizidishe (Washukri) kwas ababu haikuthibi kwa 
Mtume alikuwa akizidisha neno hilo. 


Nyiradhi zilizo thibiti kwenye hadithi za Mtumee baada ya 
kutoka kwenye rukuu ni : 


l-Rabana Walakal-hamdu. 
2-Rabana Lakal-hamdu. 
3-Allahuma Rabana lakal-hamdu. 
4-Allahuma Rabana walakal-hamdu. 


Hizi ndio nyiradi zilizo thibiti kwa Mtume anatakiwa azi- 
some hizo, lakini asizisome zote kwa mara moja, anasoma hii 
katika swala hii na nyingine katika swala nyingine, baadhi ya 
swala anasema ; Rabana walakal-hamdu, na swala nyingine 
anasema: Rabana lakal-hamdu, na nyingine anasema: allahuma 
Rabana lakal-hamdu, na nyingine anasema : Allahuma Rabana 
walakal-hamdu. 


Ama neno shukri halikuthibi kwenye hadithi ni vizur ku- 
liacha. 


X k k 


... 480 ... 





Swali la 249: Mtu anaporomoka vipi kwenda kusu- 
judu? 


Jibu: Kushuka kusujudu unatanguliza kwanza magoti , ki- 
sha viganja vya. mikono miwili, kwa kuwa Mtume alikataza 
mtu kuporomoka kusujudu akafikia viganja vyake viwili vya 
mikono, Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Atakapo sujudu mmoja wenu asipige magoti kama anavyo 
piga magoti ngamia, na aweke mikono yake kabla ya magoti)), 
[381/2/ Imamu Ahmadi, /840/ Abuu Daud, /1090/ An Nasaai. 


Tutaelezea kuhusu hadithi hiyo katika sentesi ya kwanza (( 
Asipige magoti kama anavyo piga magoti ngamia)), katazo ni 
kwenye sifa ya kusujudu, kwa kuwa amezungumizia kwa herufi 
ya kafu na herufu ya kafu inamaana ya kufananisha,haina maana 
ya kiuongo ambacho mtu anaye kisujudia, kama ingekuwa 
anakusudia kiungo anacho kisujudia Angesema (Asipige mago- 
ti juu ya anayo ya piga magoti ngamia,) hapo tungesema: Usipige 
magoti, kwa kuwa ngamia anapiga magoti kwa magoti yake, 
lakini Mtume rehma na amani ziwe juu yake hakusema: (asipige 
magoti juu ya anayo ya piga magoti ngamia) lakini amesema: 
(Asipige magoti kama anavyo piga magoti ) katazo lipo kwe- 
nye sifa sio kiungo ambacho anasujudia. 


Amelezea mwanachuoni Ibun Qayimu rehma za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake! Katika kitabu (Zaadi Al-miaadi) 215 
/1 /Amesema kuwa mwisho wa hadithi hiyo imegeuzwa na 
mpokezi wa hadithi, miwsho wa hadithi: ((Na aweke mikono 
yake kabla ya magoti)) amesema Ibun Qayimu: alio sahihi ni 





(Naawekee magoti yake kabla ya mikono)), kwa kuwa 
akiweka mikono kabla ya magoti atakuwa amepiga magoti 
kama anavyo piga magoti ngamia, ngamia anavyo piga magoti 
huanzia mikono yake,na anaYe muona ngamia wakati anapiga 
magoti atatoa ushahidi wa haya maneno yangu. 


Kwa hivyo kama tunataka kufata sahihi na tufate mwisho 
wa hadithi ni kubadilisha sentesi tunasema: (Na aweke magoti 
yake kabla ya mikono) kama ataweka mikono kabla ya ma- 
goti kama ilivyo kuja kwenye hadithi- Atapiga magoti kama 
anavyo piga magoti ngamia, itakuwa mwanzo wa hadithi na 
mwisho wake vinapingana. 


Wametunga risala baadhi ya ndugu katika Uislamu ameiita 
risala hiyo: (Fat-hul-maabudu fiy wadhwai rukubatayin Oabla ya- 
dayin) -Maana yake ufunguzi wa kufanya ibada katika kuweka 
magoti mawili kabla ya mikono miwili katika kusujudu — 
Wamefafanua vizuri sana maswala hayo. 


Tunasema: Sunna ambayo Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ametuamrisha katika kusujudu ni mtu aweke magoti 
yake mawili kabla ya mikono yake. 


Xk k k 


Swali la 250: Ni ipi hukumu ya mtu kijinyosha zidi 
katikati ya kusujudu? 





Jibu: kujinyosha kuliko zidi katika hali ya kusujudu ni 
kinyume na sun`na,walio sifu swala ya Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake hakuna hata mmoja aliesema kuwa Mtume 
alikuwa anaunyosha mgogngo wake anapo kuwa kwenye sijida, 
wamesema alikuwa anaunyosha mgongo wake anapo kuwa 
kwenye rukuu, [498/ Sahihi Musilimj. Jamabo ambalo lina- 
fahamika kwenye kusujudu ainue tumbo lake lisishikane na 
mapaja tumbo liwe juu, sio anyoshe mgongo kama wanavyo 
fanya baadhi ya watu. 


X k k 


Swali la 251: Je kunaushahidi kuwa alama inayo 
toka kwenye paji la uso kwa sababu ya kusujudi ni 
alama miongoni mwa alama za watu wema? 


Jibu: Hiyo sioalama ya watu wema, isipokuwa ni nuru in- 
ayo kuwa kwenye paji la uso, na inaenea kwenye kifua, na tabia 
njema na mambo mengine kama hayo, kuhusu alama inayo 
mtoka mtu kwa ajili ya kusujudi inaweza kutoka alama kwa 
mtu ambaye anaswali swala za faradhi tu na haswali swala za 
sunn`na kwa sababu ya ngozi yake kuwa nyepesi, na inaweza 
alama hiyo isitokee kwa mtu anaye swali sana na fardahi pia 
anarefusha sujudu. 


X k k 





Swali la 252: Je imepokewa hadithi sahihi ya ku- 
tikisa kidole katika kikao kidogo kati ya sijida mbili? 


Jibu: Ndio, imepokewa hadithi katika (Sahihi Muslim) Ha- 
dithi ya Abdul-Ilah Ibun Omar radhi ya Mwenyezi Mungu iwe 
ju yake kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa 
akikaa katika swala kaelezea Ibun Omar kuwa alikuwa anaas- 
hiriya kwa kidole chake [580 / Sahihu Muslim], katika upokezi 
mwengine wa hadithii akikaa kwenye tashahudi (1110/5807 Sa- 
hihu Muslim]. Tamko la hadithi ya kwanza linakusanya vikao 
vyote na tamko la hadithi ya pili ni tamko la kikao maalum, 
na kanuni kuwa kutaja tamko maalum katika jambo ambalo 
limetajwa katika jambo linalokusanya vitu vyote huwa hayap- 
ingani matamko hayo, kwa mfano: Mtu akimwambia mwenzie 
: wanafunzi wametunzwa, kisha akasema Muhammadi ametun- 
zwa, na Muhammadi ni miongoni mwa wanafunzi , kusema 
hivyo haimanishi kuwa wanafunzi wengine hawakupewa za- 
wadi, wameelezea Wanachuoni wa elimu ya Usulul-fqih Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu! Kuhusu mambo haya na ameeleza 
mwanachuoni Sheikh Shingitwi Mwenyezi Mungu amrehemu 
katika kitabu (Adhuwau Al-Bayani ) [355/1]. 


Lakini kama angesema : Wanafunzi wametunzwa, kisha 
akasema : Hatunzwi mwanafuzi anaye lala darasani, kauli hii 
inakusudia watu maalum, kwa sababu kilicho tajwa mwazo ni 
tofauti na hukumu iliyo tajwa sehemu ya kujumwisha watu 
wote. 


Kwenye hadithi kumetajwa jambo maalumu, amepokea ha- 


... 484 (EE) 





dithi Imamu Ahmadi katika (Musanadi) kwa upokezi ambao 
amesema mtunzi wa kitabu ( Al-fatihu arabani) kuwa upokezi 
wa hadithi ni mzuri | 147/3/ Al-fathu Rabaani|. Wamesema baa- 
dhi ya walio kuwa wakinyambua maana katika kitabu cha 
( Zaadi Al-miaad) | 231/1, zaadul-Miaad] Wamesema kuwa 
upokezi wake ni sahihi, (kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alikuwa akikaa kati ya sijida mbili anakunja 
vidole vyake na anaashirya kwa kidole shahada)), Anaesema: 
Haifai kutikisa kidole , tunamwambia : mkono wakulia utakuwa 
unafanya nini? Akisema: Anauweka juu ya paja tutamtaka 
ushahidi wa kunyosha mkono wakulia juu ya paja, na hai- 
kupokelewa hadithi kuwa Mtume alikuwa ananyosha mkono 
wake wakulia juu ya paja lake, kama angekuwa anaunyosha 
mkono wake maswahaba wangesema kama walivyo sema kuwa 
alikuwa ananyosha mkono wa kushoto juu ya paja la mguu 
wa kushoto. 


aa 


Swali la 253: Ni ipi hukumu ya kikao cha kupumzika 
katika swala? 


Jibu: Wanachuoni katika kuelezea kikao cha kupumzika 
wana kauli tatu: 


l-kauli ya kwanza: Inapendeza kukaa kikao cha kupumzika. 


2-kauli ya pili: Haipendezi kukaa kikao cha kupumzika kabisa . 





3-kauli ya tatu: Inamchanganuo kati ya mtu ambaye anapata 
tabu kusimama moja kwa moja na mtu ambaye hapati tabu kusi- 
mama moja kwa moja, mtu ambaye hapati tabu kusimama moja 
kwa moja hato kaa kikao cha kupumzika, imelezwa katika kitabu 
(Al-Mughinii) [529/1/ chapa ya Daru Al-manara | kauli hii inaku- 
sanya kati kauli mbili , imelezwa kuwa Aliy Ibun Ab twabili radhi 
ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake: ((Hakika katika sun na 
katika swala za faradhi atakapo shuka katika rakaa mbili 
za mwanzo asiege mikono yake juu ya ardhi isipokuwa aki- 
wa mtu mzima asiye weza)) Ameipokea Al-athrami Mwenyezi 
Mungu amrehemu, [200/3/, Ibun Mundhir kaikta Al-ausatwi,/ 
214/2/ Al-Mughni], kisha akasema: Hadithi ya Maliki — akikusu- 
dia Ibun Huwayrithi, (kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake alivyo inua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili 
alikaa kisha akaegema mikono yake juu ya ardhi)) | 824 / Sa- 
hihi Bukhary.] tukio hilo linachukuliwa kuwa Mtume alikuwa 
ni dhaifu wa kusimama moja kwa moja kwa ajili ya utu uzima, 
Mtume alisema kuhusu hilo ((Mimi nimekuwa na mwili msi 
nitangulie kwenye kurukuu wala kusujudu)) [ 92/4/ Imamu 
Ahmadi, / 619/ Abuu Daud]. 


Kauli hii ndio naifata mimi, kwa sababu Maliki Ibun Hu- 
waythir radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake!alifika kwa 
Mtume na Mtume anafanya maandalizi ya vita ya taabuwki 
, rejea kitabu ( Fatihu al-bari) [ 236/13] Mtume katika kipindi 
hicho amekuwa mtu mzima na ameishaanza kudhoofika, kama 
ilivyo kuja hadithi katika (Swahihi Muslimu ) [katika peji /506/ 
Tahakiki ya Muhammad Fuadi Abdul-abaki| Imepokewa hadithi 
kwa lisha radhi ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake! Amesema: 
((Alivyo kuwa na mwili na akawa mzito swala nyingi alikuwa 
anaswali amekaa))[732/ Sahihi Muslim] alimuliza Abdul-allah 


... 486 ... 





Ibun Shagiygi, kumuliza Aisha radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake, hivi Mtume alikuwa anaswali amekaa? Aka- 
jibu Aisha (( Ndio, baada ya kuchoshwa na mamabo ya watu)) 
[732/ Sahihi Muslim], Amesema Hafswa radhi ya Mwenyezi 
Mungu iwe juu yake: ((Sikumuona Mtume akiswali subhi 
akiwa amekaa mpaka kabla ya kufa kwake kwa mwaka 
mmoja au miwili )) riwaya zote hizi zipo katika ((Sahihi Mus- 
lim)), inatufhamisha hadithi ya Maliki Ibun Huwayrithi kuwa 
Mtume alikuwa anaegemea mkono aliegemea kwa haja, na 
imepokea hadithi kutoka kwa Abdul-llah Ibun Buhayna radhi 
ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake Hadithi ipo katika swahihu 
Bukhary (( kuwa Mtume aliwaswalisha adhuhuri,akasimama 
kutoka katika rakaa mbili hakukaa)) kauli yake: (( hakukaa)) 
ni kauli unayo jumwisha vikao vyote na hakusema alika kikao 
cha kupumzika, tunasema kikao kilicho kataliwa kwenye had- 
ithi ni kikako cha tashahudi (tahiyatu) sio vikao vyote, Mwe- 
nyezi Mungu ndio mjuzi. 


Xk k 


Swali la 254: Ni ipi hukumu ya kutingisha kidole ka- 
tika tashahudi (tahiyatu) kukitingisha kuwanzia mwan- 
zompaka mwisho? 





Jibu: kutingisha kidole inakuwa wakati wa kusoma dua, sio 
katika tashahudi yote, ikiomba dua atatingisha kidole kama 
ilivyo thibiti katika hadithi: ((Inakitingisha na anaomba dua)) 
[147/3/, Al-fathu Al-rabani| Amesema upokeza wa hadithi hii 
ni mzuri, mtu anaye omba dua anamuomba Mwenyezi Mungu 
na Mwenyezi Mungu yupo mbinguni, kwa ushahidi wa kauli 
ya Mwenyezi Mungu: [Mnadhani mko salama kwa alioko juu 
kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi na tahamaki inatikisi- 
ka! Au mnadhani mko salama kwa alioko juu ya kuwa yeye 
hakupelekeeni kimbunga chenye changarawee? Mtajua vipi 
maonyo yangu], [Suratul Mulki: 16-17]. Amesema Mtume wa 
Mwenyezi Mungu rehma na amani ziwe juu yake: ((Hamnia- 
mini name nimeaminiwa na aliye mbinguni )) [4351 / Sahihi 
Bukhary, /1064/ Sahihu Muslim] Mwenyezi Mungu mtukufu 
yupo mbinguni juu ya kila kitu, ukimuomba Mwenyezi Mungu 
unaashiria kuwa yupo juu, imethiibiti kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake aliwahutubia watu siku hija ya kuwaga 
Akasema: 


((Hivi nimefikisha?)) wakasema Maswahaba: ndio, Akainua 
Mtume kidole chake kuelekeza mbinguni akawa anakielekeza 
na kuwashiria kwa watu akisema: ((Mwenyezi Mungu shuhu- 
dia, Mwenyezi Mungu shuhudia , Mwenyezi Mungu shuhu- 
dia)) [1218/ Sahihi musilm]. Alisema hivyo mara tatu, hadthi hii 
inatufahamisha kuwa Mwenyezi Mungu yupo mbinguni juu ya 
ķila kitu, jambo hili lipo wazi hata kimaumbilee, na kiakili, na 
masikio, na makubaliano ya Wanachuoni, kwa hivyo kila mtu 
akiomba dua kwenye tashahudi unatakiwa kutingisha kidole 
shahada ukiashiria kwa kidole hicho kuwa Mwenyezi Mungu 
yupo mbinguni, ukimaliza kuomba dua utaacha kutingisha. 


... 488 ... 





Sehemu ya dua kwenye tashahudi ni: Asalamu alaika ayuha 
an nabiyu warahmatul-llah Wabarakatuh, Asalamu alaina waa- 
laa ibadii LLahi Swalihina, Allahuma swali alaa Muhammadi 
waali Muhammadi, allahuma baariki Alaa Muhammadi waali 
Muhammad waali, audhu billah min adhabi jahanamu, wamin 
adhabu Al-qaburi, Wamin fitnati mahya Wal-mamati, Wamin 
fitnati Masihi Dajal. 


Hizo ndio sehemu nane zinazo takiwa kutingisha kido- 
lee kukielekeza mbinguni, pia akiomba dua isiyo kuwa hiyo 
atatingisha kidole, kwa sababu ya kanuni hii kuwa anatakiwa 
kutingisha akiomba dua. 


X k k k 


Swali la 255: Je inatosha kusoma tashahud ya 
kwanza tu au mtu atazidisha dua? 


Jibu: Tashahudi ya kwanza katika swala ya rakaa nne au 
swala ya rakaa tatu atafupisha kama ifwatavyo atasoma: (Ata- 
hiyatu liLLah aswalawatu watwayibatu, asalamu alaika ayuha 
Nabii warahmatul-allah wabarakatuh, asalamu alaina waala iba- 
di LLahi swalihina, ashahadu an laa illah ila LLah, wa ashahadu 
anna Muhammmada rasulu Allah) [831/ Swahihi Bukhari, /402/ 
Sahihi Muslim] kusoma hivyo ndio bora lakini akizidisha aka- 


... 489 ... 





soma: allah huma swali alaa Muhammad, walaa aali Muhammad, 
kama swalayta alaa Ibrahima wa alaali Ibrahima, innaka hamidu 
majidu, Allahuma baariki alaa Muhammad, wa alaa aali Mu- 
hammad, kama baarakta alaa Ibrahiyma, wa alaa ali Ibrahima, 
inaka hamidu majidu, | 3370/3369/ Swahihi Bukhary, /405/ Sa- 
hihi Muslim]. 


Wapo Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu wamese- 
ma: ni bora mtuu kuzidisha na dua hiyo kuliko kufupisha, lakini 
mimi naona asome sehemu ya kwanza aridhike na hiyo, lakini 
kama atazidisha hakuna ubaya, haswa kama Imamu atarefusha 
kukaa kwenye tashahudi, Imamu akirefusha basi naye azidishe 
dua tulio itaja hapo juu. 


ok k k 


Swali la 256: Ni ipi hukumu ya mkao wa tawaruki (ku- 
kalia tako) katika swala? Mkao huo ni kwa wanawake na 
wanaume? 


Jibu: Mkao wa tawaruki katika swala ni sun`na katika tasha- 
hudi ya mwisho katika swala ambazo zina tashahudi mbili, 
kama swala ya magharibi, na swala ya ishaa, adhuhuri, alasiri, 
ama swala ambayo ina tashahudi moja swala hiyo haina mkao 
wa twaruki (kukalia tako) isipokuwa atakailia mguu. 


Kuhusu wanawake na wanaume, mkao huo umethibiti kwa 
wanaume na wanawake, kwa sababu asili ni kulinga kati ya wa- 





naume na wanawake katika hukumu na sheria, isipokuwa mpaka 
tuupate ushahidi wa kisheria unao julisha kuwa kwenye jambo 
hilo hawalingani mwanamke na mwanaume, hakuna ushahidi 
wakisheria kuwa mwanamke na mwanaume wanatofautiana ka- 
tika mambo ya swala, isipokuwa mwanamke na mwanaume wa- 
nalingana kwa kila kitu . 


X k k k 


Swali la 257: Imamu anatoa salamu moja kuliani 
kwakwe je inatosha kutoa salamu moja? Tunaomba ma- 
jibu, Mwenyezi Mungu atawalipa. 


Jibu: Wapo Wanachuoni wanao sema kuwa inaruhusiwa 
kutoa salamu moja tu, pia wapo Wanachuoni Wanaosema kuwa 
ni lazima Imamu atoe salamu mbili, wapo Wanachuoni wana 
sema salamu moja inaruhusiwa kwenye swala za Sunnah swala 
za faradhi hairuhusiwi kutoa salamu moja. 


Mtu kutoka kwenye mashaka ni bora kutoa salamu mbili, 
kwa kuwa jambo hili la kutoa salamu mara mbili limepokelewa 
mara nyingi kuwa Mtume alikuwa akitoa salamu mara mbili mtu 
akitoa salamu mara mbili atakuwa ametoka kwenye wasiwasi na 
ndio imepokewa kweye riwaya nyingi, [582/ Sahihi Muslim]. 


Kama Imamu atatoa salamu moja upande wake wa kulia na 
Maamuma akaona hakupendezwa kupunguza salama moja Maa- 
muma huyo anaruhusa ya kuongeza salamu ya pili jambo hili 





halina ubaya, kama Imamu atatoa salamu mbili lakini Maamuma 
akataka atoe salamu moja ni lazima Maamuma atoe salamu ya 
pili kwa ajili ya kumfata Imamu. 


UU 


Swali la 258: Hivi iliyo bora Imamu aondoke sehemu 
alio swalia baada tu ya kumaliza swala au asubir kido- 
go? 


Jibu: Nibora kwa Imamu abaki amelekea kibla kiasi cha 
muda wa kusema astaghafiru LLah mara tatu, na aseme: Allah 
huma anta salamu, waminka salamu, tabaarakta ya Dhal-Jalali 
wal-ikirami, kisha ageukie upande wa Maamuma. 


Ama kubaki Imamu baada ya kumaliza swala kama itakuwa 
kutoka kwakwe sehemu alipo inabidi kuwaruka watu na ku- 
waomba njia Maamuma ni bora asubiri mpaka Maamuma waki- 
pungua ndio atoke kwa kuwa njia itakuwa imepatikana, lakini 
kama kutakuwa na njia anaweza kutoka mapema. 


Kuhusa Maamuma ni bora asiondoke mpaka Imamu wake 
aondoke , kwa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Msinitangulie kuondoka),) [426/ Sahihu Muslim], lakini 
Imamu akichelewa kugeuka upande wa kibla muda ambao sio 





Sunnah kuelekea kibla muda mrefu Imamu kaendelea kuele- 


kea kibla inaruhusiwa Maamuma kuondoka kabla ya Imamu 
kugeuka. 


X k k k 


Swali la 259: Ni ipi hukumu ya kupeana mikono baa- 
da ya swala na kuombeana dua (Taaqabbala LLah) ? 


Jibu:Hakuna ushahidi wa kupeana mikono baada ya swala 
wala kuwambina (Tagabbala LLah) jambo hilo halikuthibiti kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake wala halikuthibiti kwa 
maswahaba kuwa walikuwa wanapeana mikono baada ya swala. 
Imehaririwa /20/5/1409/H. 


X k k 


Swali la 260: Ni ipi hukumu ya kutumia tasbihi waka- 
ti wa kumtaja Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Kutumia tasbihi inaruhusiwa, lakini ni bora kutumia vi- 
dole, kwa kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: 
((Mtajeni Mwenyezi Mungu kwa vidole kwani vitatamka)), 





[370/6/, Imamu Ahmadi katika musnadi, /1501/ Abuu Daud,/ 
3583/ Al Tirmidhiy]. 


Kwa kuwa kubeba tasbihi huenda ikwa kuna kujionyesha 
kwa watu kuwa unamtaja sana Mwenyezi Mungu, na watu wengi 
wanao tumia tasbihi utamkuta anamtaja Mwenyezi Mungu la- 
kini moyo wake haupo anamtaja Mwenyezi Mungu kwa tasbihi 
naye anatazama kulia na kushoto, kutumia vidole ni bora zaidi 
kuliko kutumia tasbihi. 


Kuu 


Swali la 261: Ni zipo nyiradi zilizo thibiti baada ya 
kutoa salamu kwenye swala? 


Jibu: Mwenyezi Mungu ameamrisha watu wamtaje baa- 
da ya swala, Amesema Mwenyezi Mungu: | Mkisha swali basi 
mtajani Mwenyezi Mungu mkiwa mmesimama mmekaa na 
mnapo kuwa mmelala], [Suratu Nnisaa: 103]. Na nyiradi alizo 
ziamrisha Mwenyezi Mungu amezibainisha Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake! Utasema ukisha toa salamu baada ya 
swala: Astaghafiru Allah- mara tatu- kisha utaendelea- Alla- 
huma anta salamu, waminka salamu, tabaarakta ya Dhal-Jalali 
wal-ikraami, [591/ Sahihi Musilim], Utaendelea — laa Ilaha ila 
LLah wahdahu la shariyka lahu, lahul-mulku , walahul-hamdu, 
wahuwa alaa kuli shay in Qadiyru, Allahuma laa maaniu limaa 





aatwayta, Wala muutwii limaa manaata, wala yanfau Dhal-Jaddi 
minkaal-Jaddu, [844/ Sahihi Bukhary, / 593/ Sahihi Muslim], Laa 
Ilaaha ila Allah, walaa naabudu ila iyyaahu, lahu Nniimati, wala- 
hul-fadhwili, walahu Thanaa wal-hasani, laa haula wala kuw- 
wata ila biLLah, laa Ilaaha ila Allah, Walaa naabudu ila iyyahu, 
mukhliswiyna lahu Diyn walau karihal-kafiruuna, [ 594/ Sahihi 
Muslim). 


Baada ya hapo unamtaja Mwenyezi Mungu! Kama ilivyo 
thibiti katika hadithi, unasema Subhana LLah mara thalathini 
na tatu. Al-hamdulillah , mara thalathini na tatu, Allahu akbar, 
mara thalathin na tatu, [843 Sahihi bukhar,/ 595/ Sahihi Muslim], 
kisha utasema kukamilisha mia moja: Laa Ilaha ila LLah wah- 
dahu laa shariyka lahu, Lahul-mulku walahul-hamdu wa huwa 
alaa kuli shay in Qadiri [597/ Sahihi Muslim] Unaruhusiwa ku- 
soma nyiradi hizo kwa mara moja au kwa mkato mkato, mfano: 
Subhana Allah, wal-hamdu liLLah, wa Allahu akbar, mara thal- 
athini na tatu, Au ukasoma: Subhana Allah peke yake mara 
thalathini na tatu, ukimaliza unasoma: Al-hamduliLLah mara 
thalathini na tatu, kisha unasoma : Allahu Akbar , mara thalathini 
na tatu, atakamilisha kwa kusoma Laa Ilaha ila Allah wahdahu 
laa shariyka lahu, lahul-mulku, walahul-hamdu, wahuwa alaa 
kuli shay in Qadiyr. 


Inaruhusiwa kusoma Subhana LLah, Al-hamdulillah, Allahu 
akibar, mara kumi kumi, badala ya kusoma mara thalathini na 
tatu, inatakiwa mtu asome: Subhana Allah, mara kumi, Al-hamdu 
liLLah, mara kumi, waLLahu akbar,mara kumi, utakuwa ume- 
kamilisha mara thalathini, hadithii zimethibitisha nyiradi hizo 
[5065 / Abuu Daud,/ 3410 / atirmidhiy,/ 1348/ Annasaai]. 


Pia imethibiti kwenye hadithi mtu aseme: Subhana LLah 





, Wal-hamduli LLah walaa Ilaha ilaa LLah , waLLahu akbar, 
Atasoma mara ishirini na tano itakuwa imeenea idadi ya mia 
moja. [3413/ Atirmidhiy, / 1350/ Annasaai]. 


Nyiradi yoyote katika hizo tulizo ziorodhesha hapo juu 
inaruhusiwa kuzisoma, kwa sababu kanuni ya sheria inasema: 
((Ibada iliyo pokelewa kwa mapokezi tofauti ni sun na kui- 
fanya kwa kila aina ya upokezi ulio kuja muda huu unafanya 
hii na muda mwengine unafanya nyingine)), kwa ajili mtu af- 
anye sunna zote alizo kuja nazo Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake, nyiradi tulizo zitaja ni za swala tano: Al-fajir, Adhuhuri, 
Alasili, Magharibi , Ishaa, katika swala ya Al-fajir na Magharibi 
unasoma tahalili, kusoma Laa Ilaha ila LLah wahdahu laa 
shariyka lahu, lahul-mulku, walahul-hamdu, wahuwa alaa kuli 
shayin Oadiyr, mara kumi, pia utasoma ((Rabi ajirnii mina 
Nnaar)), mara saba, utasoma baada ya swala ya magharibi na 
Al-fajir. Mwenyezi Mungu Atua fiqishe . 


Kuu 


Swali la 262: Ni ipi hukumu ya kuinua mikono mi- 
wili na kuomba dua baada ya swala? 


Jibu: Haikuthibiti kuwa mtu akimaliza kuswali ainuwe 
mikono yake na kuomba dua, mtu akiwa anataka kuomba dua 
hakika dua bora nidua anayo omba mtu akiwa kwenye swala, 





ni bora kuomba dua kwenye swala kuliko kuomba baada ya 
kumaliza kuswali, jambo hili amelielekeza Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake katika hadithi ya Abdul-Ilah Ibun Masoudi 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake wakati alipo elezea 
kutoa tashahudi (tahiyatu) Akasema Mtume: (( kisha achelewe 
katika kuomba dua anavyo taka)) | 402/ Swahihi Bukhary]. 


Kuhusu wanayo yafanya watu wengi anapo maliza kus- 
wali sun'na anainua mikono yake anaomba dua baadhi yao 
unaweza kusema hajaomba kitu, utamuona swala inakimiwa 
naye yupo katika tashahudi ya mwisho akitoa salamu anainua 
mikono yake juu kama anaomba — ilimradi ainue mikono kisha 
anaifuta mikono yake kwenye paji la uso, yote hayo ni watu 
kudhani jambo hilo linaasili kwenye dini jambo hilo halijat- 
hibiti, kudumu na kufanya jambo hilo linakuwa ni bidaa, ni 
jambo lauzushi kwa sababu halikuthibiti kwa Mtume na mas- 
wahaba. 


KUU 


Swali la 263: Katika baadhi ya nchi baada ya swa- 
la za faradhi wanasoma Surt Al-fatiha, na nyiradi, na 
Ayatu Al-kurusiyu kwa sauti ya pamoja, ni ipi hukumu 
ya ibada hiyo? 





Jibu: Kusoma Suratul Fatiha na Ayatul- Al-kurusiyu na ny- 
iradi baada ya swala kwa sauti ya pamoja jambo hilo ni bidaa 
(uzushi), jambo linalo fahamika kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake na Maswahaba zake walikuwa wanasoma ny- 
iradi kwa sauti ya juu, lakini kila mmoja anamtaja Mwenyezi 
Mungu kivyake bila kushirikiana na mtu mwengine, kuinua 
sauti baada ya swala za faradhi ni sunna kama ilivyo thibiti 
katika (Sahihu Bukhary) imepokewa hadithi kwa Ibun Abasi 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! Amesema: ((Ilikuwa 
kuinua sauti kwa nyiradi watu wanapo maliza kuswali fara- 
dhi)) [841/ Sahihi Bukhary, /583/ Sahihi Muslim]. 


Kuhusu kusoma Suratul Fatiha baada ya kumaliza swala ku- 
soma kwa siri au kwa sauti sifahamu hadithi ya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake iliyo pokelewa kuwa alikuwa akisoma 
Suratul Fatiha au Mwaswahaba walikuwa wakisoma, imethibiti 
katika hadithi Mtume alikuwa anasoma Ayatul-kurusiyu, Surat 
Ikhraswi, (kul huwa allahu ahadu) Mauwidhwatayn, Surat Al- 
Falagi, na Surat Al-Naasi, hizo sura tatu na ayatu Al-kurusiyu 
ndio zilizo thibiti kuwa Mtume Alikuwa akisoma, | 185/ ukursa/ 
Anasaii/,115/3/ Imamu Ahmad). 


Xk kk 


Swali la 264: Mtu akikhofia kuwa akienda msalani ku- 
jisaidia swala ya jamaa itampita, je ataswali jamaa aki- 
wa amebana haja yake, au atajisaidia kwanza haja yake 
hata kama atachelewa swala ya jamaa? 


... 498 (EE) 





Jibu: Atajisaidi kwanza, hata kama swala ya jamaa itampita, 
kwa sababu huo ni udhuru, amesema Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Hakuna swala chakula kikiwa mezani, wala 
mtu aliye banwa na uchafu wa aina mbili)), [570/ Sahihi Mus- 
lim]. 


Xok k 


Swali la 265: Ni ipi hukumu ya kufumba macho mawili 
kwenye swala? 


Jibu: Ni karaha kufumba macho mawili kwenye swala, 
kwasababu ni kinyume na alivyo kuwa akifanya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake isipokuwa anaruhusiwa kufumba macho 
anapokuwa kwenye swala kwasababu, mfano mbele yake kama 
kutakuwa na mapambo kwenye ukuta au kwenye tandiko, au 
mbele yake kuna mwangaaza mkubwa wa taa unamchoma kwe- 
nye macho, jambo la muhimu kama atafumba kwa sasababu 
hakuna ubaya, kama atafumba bila sababu jambo hilo ni karaha, 
anayetaka kupata faida ya ziada arejee kitabu ((Zaadi Al-miaadi)) 
mtunzi Ibun Qayimu Mwenyezi Mungu amrehemu, [283/1/ zaadi 
almiaadi]. 


uu 





Swali la 266: Je kunyosha nyosha vidole vya mikono 
ukiwa kwenye swala kwa kusahau kunaharibu swala? 


Jibu: Kunyosha vidole hakuharibu swala, lakini kuvinyo- 
sha vidole kutaleta ushawishi kwa mtu atakae kuwa anasikia 
sauti ya vidole jambo hilo lina kuwa na madhara kwa sababu 
utawashawishi watu kwenye swala zao, pia kuyosha vidole ni 
mchezo hatutakiwi kucheza kwenye swala. 


Nachukuwa nafasi hii kusema: Kutingishika kwenye swala 
kumegawanyika sehemu tano: kutingishika kwa lazima, kutingi- 
shika ambako ni Sunna, kutingishika ambako ni karaha, kutingi- 
shika ambako ni haramu, kutingishika ambako kunaruhusiwa 
(Ruhsa). 


Kutingishika kwa lazima: Nako hupatikana kwa kufanya 
jambo la waJibu kwenye swala, mfano mtu akisimama kuswali 
kisha akakumbuka kuwa kwenye kilembea chake kuna najsi 
au viatu vyake, ni lazima avue kilemba hicho au viatu hivyo, 
kutingishika huku ni waJibu, ushahidi wa hayo: kuwa Mtume 
rehma na amani alimjia Jibril rehma za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake! Mtume akiwa anaswali akamwambia kwenye viatu 
vyako kuna uchafu Mtume rehma na amani akavivua viatu 
vyake naye akiwa katikati ya swala akaendelea na swala, [650/ 
Abuu Daud, /786/ Ibun Khuzayma, /2185/], kutingishika huko 
ni lazima, unatakiwa utingishike kwa kufanya jambo la lazima 
kwenye swala, au kuwacha jambo la haramu. 


Kutingishika kwa Sunnah: Ni jambo ambalo linakamilisha 





swala, mfano kupiga hatua kwenda kwenye swafu ya mbele 
kukipatikana nafasi iliyo wazi kuziba nafasi iliyo wazi ni Sun- 
nah. 


Kutingishika kwa karaha: Ni kutingishika ambako hakuna 
haja, wala sio katika mambo yanayo kamilisha swala. 


Kutingishika kwa haramu: Ni kutingishika kuliko kwingi 
kwa kufatana. mfano mtu anapokuwa amesimama kwenye 
swala anacheza cheza, na anapo rukuu acheza, na kwenye suju- 
du anacheza, akika anacheza mpaka anatoka kwenye muonekano 
kuwa yupo kwenye swala,harakati hizo ni haramu, kwa sababu 
zinaharibu swala. 


Kutingishika kwa halali: Nako ni mtu akiwashwa mwili akai- 
jiparua au uchafu ukamuingia kwenye macho akautoa, au mtu 
akamuaga kuwa anatoka naye anaswali akainua mkono akiwa 
anaswali harakati hizi ni halali. 


X k k 


Swala la 267: Ni ipi hukumu ya kuweka kizuizi mbele 
ya mtu anaye swali? Na ni kipi kiwango cha kuweka ki- 
zuizi? 


JIBU: kuweka kizuizi mbele ya mtu anaye swali ni Sunna, 
lakini Maamuma sio Sunna aweke kizuizi atatosheka na kizuizi 





alicho weka Imamu. 


Kuwango cha kizuizi aliulizwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuhusu kiwango cha kuweka kiuizi Akasema: 
((Mfano wamgongo wa myama)), | 499/ Sahihi Muslim]. 


Lakini hicho ni kiwango cha juu, inaruhusiwa kiwango cha 
chini ya hapo imethibit hadithi: ((Akiswali mmoja wenu basi 
aweke ukingo hata kwa mshale)) 404/ Ahmadi,| imethibiti ha- 
dithi nyingine ambayo ameipokea Abuu Daud Mwenyezi Mun- 
gu amrehemu kwa upokezi mzuri: ((Mtu ambaye hakupata 
kizuizi apige mstari)) [698/ Abuu Daud, | Amesema: Al-hafidhu 
Ibun Hajar Mwenyezi Mungu amrehemu! Katika kitabu ((Bulu- 
ghul Maraami)) hakupatia mtu aliye sema kuwa hadithii hiyo 
ya Ibun Daud inaudhaifu, (Mudhitwaribu) hadithi hiyo haina 
tatizo ambalo haitakiwi kufanyiwa kazi, tunasema: Uchache wa 
kuweka kizuizi ni kupiga mstari na ukubwa wake ni sawa na 
urefu wa mgongo wa myama. 


ok k k 


Swali la 268: Ni ipi hukumu ya kupita mbele ya mtu 
anaye swali katika msikiti mtukufu wa Makkah kupita 
mbele yake ikiwa ni swala ya faradhi au Sunna Imamu au 
Maamuma? 





Jibu: Kupita mbele ya Maamuma anaye swali hakuna ubaya 
kama itakuwa katika Msikiti mtukufu wa Makkah na Misikiti 
mingine, kwa kuwa Ibun Abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake alikwenda kwa Mtume akamkuta na Mtume akiwas- 
walisha watu katika maeneo ya Mina na hakukuwa na kizuizi 
akapita katikati ya swafu naye amepanda punda anaye itwa 
atana, hakuna aliye mzuia wala kumkea baada ya swala, | 76/ 
Sahihi Bukhary, / 504 Sahihi Muslim]. 


Kama mtu atakuwa ni Imamu au anaswali peke yake hai- 
fai kupita mbele yake ikiwa Msikiti mtukufu wa Makkah au 
Misikiti mingine kwa ushahidi wa kisheria, hakuna ushahidi 
kuwa Makkah mtu ndio anaruhusiwa kupita mbele ya mtu an- 
aeswali kuwa haidhuru au mtu hapati madhambi. 


X ok k k 


Swali la 269: Nipi hukumu ya kuweka vituliza joto 
vya umeme mbele ya wanaoswali je imethibiti tahad- 
hari ya kisheria? 


Jibu: Sio vibaya kuweka vituliza joto kwenye kibla ya 
msikiti na mbele ya wanao swali, sifahamu tahadhari yoyote ya 
kisheiria juu ya jambo hilo. 


k e k 





Swali la 270: Je inafaa kwa mtu anayeswali akisoma 
Aya inayo zungumzia habari za Pepo amuombe Mwe- 
nyezi Mungu Pepo na Aya ya Moto ajilinde kwa Mwe- 
nyezi Mungu kutokana na Moto? Je kuna utofauti kati 
ya maamuma na anaye swali peke yake? 


Jibu: Ndio, inaruhusiwa, na hakuna utofauti kati ya Imamu 
na Maamuma na anaye swali peke yake isipokuwa Maamuma 
inatakiwa asijishughulishe na mambo mengine akaye kimya awe 
anasikiliza kisomo cha Imamu wake. 


X k k k 


Swali la 271: Ni zipi sababu za kusujudi sijida ya 
kusahau? 


Jibu: Kusujudu kwa ajili ya kusahau kunasababu tatu: 
I-kuzidisha kitu kwenye swala. 

2-kupunguza kitu kwenye swala. 

3-kuwa na mashaka umefanya kitu au haujafanya . 


Kuzidisha: Mfano: Mtu akizidisha rukuu, au sujudu, au aka- 
zidisha kusimama au kukaa. 





Kupunguza: Mfano: Mtu kupunguza nguzo ya swala, au 
jambo la waJibu katika ambayo ni waJibu katika swala. 


Kuwa nashaka: Ni mtu kuwa anababaika, hajui ameswali 
rakaa ngapi, ameswali rakaa tatu, au nne. 


Kuzidisha mtu akizidisha rukuu katika swala au akazidisha 
kusujudu, au kisimamo, au akazidisha kikao kwa makusudi swala 
yake inakuwa batili, kwa kuwa akizidisha kwa makusudi ataku- 
wa ameswali kinyume na alivyo amrisha Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
((Atakaye fanya ibada ambayo hatukuiamuru ibada hiyo at- 
arejeshewa)), (1718/18, Sahihi Muslim]. 


Akizidisha kwa kusahau swala yake haibatiliki, lakini atasu- 
judu sijida ya kusahahu baada ya salamu, ushahidi wa hayo ha- 
dithi ya Abuu Hurayra radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake 
wakati Mtume alipotoa salamu baada ya rakaa mbili katika swala 
za mchana, ima ilikuwa ni dhuhuri au alasiri, walipo mkum- 
busha aliswali rakaa mbili zilizo baki, kisha akasujudu sijida 
mbili za kusahau baada ya kutoa salamu, [482/ Sahihi Bukhary], 
na hadithi ya Ibun Masoud radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake, Mtume aliwaswalisha swala ya dhuhuri rakaa tano walivyo 
geuka baada ya kutoa salamu, wakamwambia: Swala imezidish- 
wa? Akasema: ((kwanini mnauliza hivyo)) wakasema: umeswali 
rakaa tano, akaweka miguu yake vizuri, akelekea kibla akasujudi 
sijida mbili kisha akatoa salamu. [404/ Sahihi Bukhary, /572/ Sa- 
hihi Muslim]. 


Kupunguza: Mtu akipunguza nguzo katika nguzo za swala 
haiepukani na hali hii: Ima awe mtu huyo amekumbuka kuwa 
kaacha nguzo kabla ya kufika kwenye sehemu yake katika rakaa 





ya pili, nilazima arudi ailete hiyo nguzo na kinacho fata baada 
ya nguzo hiyo. 


Ima mtu huyo asikumbuke ila baada ya kufika kwenye seh- 
emu yake katika rakaa ya ya pili, ikiwa hivyo rakaa ya pili ita- 
kuwa ni badala ya rakaa ya kwanza kwa kuwa rakaa ya kwanza 
ameacha nguzo, katika hali hizi mbili sijda ya kusahau inaku- 
wa baada ya salamu. 


Mfano: Mtu ameenda kusujudu kwenye rakaa ya kwanza 
akasujudi sijida moja akasahau sijida ya pili kisha akasimama 
bila kusujudi sijida ya pili, alivyo simama na akanza kusoma 
akakumbuka kuwa hakusujudu sijida ya pili wala hakukaa 
mkao mdogo kati ya sijida mbili , hapo atarudi chini atakaa 
mkao mdogo wa kati ya sijida mbili kisha atasujudu, ndipo 
atasimama na kuendelea na swala, atasujudu jisida ya kusahau 
baada ya salamu. 


Mfano: Mtu ambaye hakukumbuka isipokuwa baada ya 
kufika sehemu hiyo kwenye rakaa ya pili, akisimama kutoka 
kwenye sijida ya kwanza kwenye rakaa ya kwanza na hakusu- 
judu sijida ya pili wala hakukaa mkao wa kati ya sijida mbili, 
lakini hakukumbuka isipokuwa baada ya kukaa kati ya sijida 
mbili katika rakaa ya pili, katika hali hii rakaa ya pili ndio 
rakaa ya kwanza, atazidisha rakaa kwenye swala yake, atatoa 
salamu kisha atasujudu sijida ya kusahau. 


Kupunguza waJibu: Akipunguza jambo la wajibu na aka- 
hama kutoka kwenye sehemu aliokuwa akaenda sehemu inayo 
fata Mfano: Akisahau kusema ((Subhana Rabbil-alaa)) hakukum- 
buka isipokuwa baada ya kuinuka kutoka kwenye sujudu, mtu 
huyo atakuwa ameacha jambo la wajibu katika mambo ambayo ni 





wajJibu katika swala ameacha kwa kusahau ataendelea na swala, 
atasujudu sijida ya kusahahu kabla ya kutoa salamu, kwa kuwa 
Mtume alivyo acha tashahudi ya kwanza (Tahiyatu) akaendelea 
na swala hakurudi akasujudi sijida ya kusahau kabla ya kutoa 
salamu [829/ Sahihi Bukhary, / 580/ Sahihi Muslim]. 


Kutia shaka: Ni mtu kuwa na wasi wasi amepunguza au 
amezidisha, Mfano: kuwa hana uhakika ameswali rakaa tatu au 
ameswali rakaa nne, hali hiyo ina hali mbili: 


Ima apate uhakika kati ya hali hizo mbili kuwa amezidisha au 
amepunguza hapo atafata uhakika aliyo upata atakamilisha swa- 
la yake kwa kufata uhakika wake atasujudu jisida ya kusahau 
baada ya salamu, kama hakupata uhakika kati ya hali mbili kwa 
mfano hana uhakika ameswali rakaa mbili au rakaa tatu, atafata 
yagini nayo ni kuwa ameswali rakaa mbili, yagini itakuwa kwa 
idadi ya chini kisha atakamilisha swala atasujudu sijida kabla 
ya salamu. 


Mfano: Mtu ameswali adhuhuri kisha akawa na shaka 
ameswali rakaa tatu au rakaa nne, akachagua kuwa ameswali 
tatu atamaliza rakaa ya nne kisha atatoa salamu, kisha atasu- 
judu sijda ya kusahau. 


Hali mbili zikilingana: Mtu akiswali swala ya dhuhur akawa 
na shaka hivi ameswali rakaa tatu, au nne, amefikiria hakupata 
uhakika kuwa ameswali tatu, au nne, atajengea yaqini nako ni 
idadi ndogo atajalia kuwa ameswali rakaa tatu kisha ataswali 
rakaa ya nne atasujudu sijida ya kusahau kabla ya salamu. 





Hivyo umeelewa kuwa sijida ya kusahahu inakuwa kabla 
ya salamu mtu akiacha waJibu, au akiwa na mashaka kwenye 
idadi ya rakaa na haku hakupata uhakika kati wa mambo hayo 
mawili. 


Sijida sahau inakuwa baada ya salamu akizidisha kwenye 
swala,au akiwa na mashaka na hakupata uhakika kati ya mam- 
bo hayo mawili. 


X kK k k 


Swali la 272: Imamu akizidisha rakaa na mimi sikum- 
fuata nami nimechelewa hivi swala yangu ni sahihi? Ni 
ipi hukumu ya kuto kuacha kumfuata na nimezidisha 
rakaa? 


Jibu: Kauli sahihi ni kuwa swala yako ni sahihi, kwa kuwa 
swala yake imekamilika, na Imamu amezidisha mwenyewe, naye 
Imamu ana udhuru kwa kuwa amesahau, ama wewe kama ukisi- 
mama ukaswali rakaa baada ya rakaa zako kukamilika ungekuwa 
umezidisha rakaa, bila udhuru wowote na kuzidisha swala bila ud- 
huru swala inakuwa batili. Imehaririwa 25/7/1407/H. 


X k k k 





Swali la 273: Mtu anaeswali swala za usiku, na swala 
za usiku ni rakaa mbili mbili, akasahau akasimama kus- 
wali raka yatatu atafanyaje? 


Jibu: Atarudi chini kwenye tashahudi (tahiyatu) kama hato 
rudi swala yake imebatilika, kwa kuwa amekusudia kuzidisha, 
ameelezea jambo hilo Imamu Ahmadi rehama za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake, |395/1/ Al-Kashafu Al-Ķinai], kuwa aki- 
simama kwenye swala za usiku rakaa ya tatu ni kama amesi- 
mama rakaa ya tatu kwenye swala ya Al-fajiri, anakusu- 
dia Imamu Ahmadi kuwa kama hakurudi kwenye tashahudi 
akaendelea narakaa ya tatu swala yake ni batili, lakini inan- 
yambuliwa kwenye swala za usiku swala ya witiri, swala ya 
witiri inaruhusiwa kuzidisha zaidi ya rakaa mbili mtu ataswali 
tatu. 


Kama mtu atanuwiya kuswali witiri kwa niya ya kuswali 
rakaa mbili kisha atoe salamu kisha aswali rakaa ya tatu, lakini 
akasahau akasimama kuswali rakaa ya tatu bila kutoa sal- 
amu kwenye rakaa ya pili, tunasema: Anaruhusiwa kukamilisha 
rakaa ya tatu kwa sababu inaruhusiwa witiri kuswali rakaa tatu 
kwa salamu moja. 


aaa k 





Swali la 274: Mtu anaswali akasimama kwenye 
rakaa ya pili hakukaa tashahudi ndogo, alivyo fika juu 
akakumbuka kuwa hakukaa kwenye tashahudi je mtu 
huyo atarud kwenye tashahudi? Na ni muda gani atasu- 
judu sijida ya kusahau atasujudu baada ya salamu au 
kabla ya salamu? 


Jibu: Akiwa amesha simama hatorudi, kwa kuwa ameishaha- 
ma kutoka kwenye tashahudi na kwenda kwenye nguzo ambayo 
inafata, ni karaha kurudi lakini akirudi swala yake haibatiliki, kwa 
kuwa hakufanya jambo la haramu, lakini ni lazima asujudu si- 
jida ya kusahahu, itakuwa kabla ya salamu. 


Wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu aware- 
hemu: Nilazima aendelee wala asirudi kwenye tashahudi na 
atasujudu sijida ya kusahau kwa kuwa amepunguza jambo la 
waJibu na sijida ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. 


Kuu 


Swali la 275: Ni ipi hukumu ya swala ya witiri, je ni 
swala maalumu kwa mwezi wa Ramadhan? 





Jibu: Swala ya witiri ni sunna iliyo tiliwa nguvu katika 
Mwezi wa Ramadhan na miezi mingine, Wesema Mwanachu- 
oni Imamu Ahmad na Manazuoni wengine: ((Atakaye acha 
kuswali witiri mtu huyo ni muovu ushahidi wake hau- 
kubaliki)), [266/1/ Masaail Al-Imamu Ahmadi] Swala ya witiri 
ni Sunna iliyo tiliwa mkazo haifai kwa mwislamu kuwacha 
kuiswali katika mwezi wa Ramadhan na miezi mingine, swala 
ya witiri ndio hukamilisha swala za usiku, Swala ya witiri 
sio kama wanavyo fahamu baadhi ya watu kuwa kunuti ndio 
swala ya witiri, kunuti ni kitu kingine na swala ya witiri ni 
kitu kingine, swala ya witiri ni swala inayo swaliwa mwisho 
kwa kuiswali rakaa moja au rakaa tatu, kwa hivyo swala ya 
witiri ni sun'na ndani ya mwezi wa Ramadhan na miezi min- 
gine hatakiwi mwislamu kuwacha kuiswali. 


k e 


Swali la 276: Tunaomba kwa heshma zenu ufafanuzi 
wa Sunna ya dua ya kunuti, je kunuti ina dua malumu? 
Je ni sharti mtu akiomba dua ya kunuti katika swala 
ya witiri arefushe kuomba dua hiyo? 


Jibu: Dua ya kunuti ipo aliyo ifundisha Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, limfundisha Hassani bin Ally bin Abii 
Twalibi : ((AllahUma ihdini fiyman hadayta, waafinii fiyman 
afayta)) [199/1/ Imamu Ahmadi, /1245/ Abuu Daud ,/ 464/ Atir- 





midhiy|, Mpaka mwisho wa dua ni mashuhuri dua hii, na Imamu 
anatakiwa aombe kwa dhamiri ya watu wengine asema ihdinaa 
kwa kuwa anajiombea yeye na walio nyuma yake, Akiomba dua 
inayofaa hakuna ubaya, lakini haitakiwi arefushe kiasi ambacho 
atawapa shida na tabu Maamuma, au atawachosha kwasababu ya 
dua ndefu kwa kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
alimkasirikia Muadhi bin Jabal — Radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake wakati alipo refusha swala alipo kuwa ana- 
waswalisha jamaa zake akasema Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake kumwambia Muadhi: ((Umekuwa mfitinishaji wewe 
Muadhi?!)) [705 / Sahihi Bukhary, / 465 / Sahihi Muslim]. 


Xk k k 


Swali la 277: Je ni Sunna kuinua mikono wakati 
wakuomba dua ya kunuti? Naomba ushahidi wa hilo? 


Jibu: Ndio, ni Sunna kuinua mikono wakati wakuomba dua 
kwenye kunuti, kwa kuwa kufanya hivyo imethibiti kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake! Alikuwa anainua mikono kwe- 
nye kunuti wakati alivyo kunuti katika swala za faradhi wakati 
wa misiba 173/3 / Imamu Ahmadi], pia imethibiti kwa kion- 
gozi wa Waislamu Omar Ibun Khatwabi radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake aliinua mikono miwili kwenye kunuti 
ya swala ya witiri na Omari ni miongoni mwa viongizi tulio 
amrishwa kuwafata. 





Kuinua mikono wakati wa dua ya kunuti ni sun`na, kwa 
Imamu na Maamuma au akiwa anaswali peke yake, kila aki- 
omba dua kwenye kunuti ainue mikono. 


UU 


Swali la 278: Ni ipi hukumu ya dua ya kunuti katika 
swala za faradhi? Na ni ipi hukumu ya kunuti Waisal- 
amu wakipatwa na balaa au misiba? 


Jibu: Kuomba dua kwenye kunuti sio jambo lenye asili kwe- 
nye sheria, na hatakiwi mtu kuwa anaomba dua ya kunuti kwenye 
swala za faradhi, lakini Imamu akikunuti mfuate Imamu kwenye 
kunuti kwa kuwa ukimukhalifu ni jambo la shari. 


Waislamu wakipatwa na balaa au misibaa sio vibaya 
kuomba dua kwenye kunuti kuomba Allah aliondoe balaa hilo. 


X k k k 


Swali la 279: Ni ipi hukumu ya swala ya tarawehe, 
na ni ipi idadi ya rakaa za tarawehe? 





JIBU: Swala ya atarawehe ni Sunna , swala hiyo ameiswali 
Mtume rehma na amani. ziwe juu yake katika ((Sahihi Bukhary 
na Sahihi Muslim)) Imepokewa hadithi ya Aisha radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa Mtume rahma na am- 
ani ziwe juu yake aliswali msikitini usiku na watu wakaswali 
naye, kisha akaswali tarawehe siku inayofuata msikitini watu 
wakazidi kuwa wengi, ilipo kuwa siku yatatu au ya nne watu 
wakajikusanya wengi kwa ajili ya kuswali tarawehe Mtume 
rehma na amani hakutoka nyumbani kwenda kuwaswalisha, 
ilipofika asubuhi akasema: ((Niliyona mlicho kifanya jana 
hakuna kilicho niziwia kutoka isipokuwa nimehofia swala 
ya tarawehe isifaradhishwe kwenu)), [1129 / Sahihi Bukhary, / 
761/ Sahihi Muslim]. 


Kuhusu idadi ya rakaa: Idadi yake ni rakaa kumi na 
moja, kama ilivyo thibiti katika (Sahihi Bukhary na Sahihi Mus- 
lim), katika hadithi ya Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake aliulizwa vipi Mtume alikuwa akiswali katika Mwezi 
wa Ramadhan? Akajibu bii Aisha: ((Alikuwa hazidishi kati- 
ka mwezi wa Ramadhan na miezi mingine rakaa kumi na 
moja)), [1147/ Sahihi bukhari, 738/ Sahihi Muslim]. 


Mtu akiswali rakaa kumi na tatu sio vibaya, kwa kauli 
ya Ibun Abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Zi- 
likuwa swala za Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni 
rakaa kumi na tatu )) anakusudia swala za usiku. Hadithi hii 
ameipokea Imamu Bukhary Mwenyezi Mungu amrehemu![ 
1138/ Sahihi Bukhary,/764/ Sahihi Muslim]. 





Kuswali rakaa kumi na moja imethibiti kwa Omar Ibun 
Khatwabi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kama 
ilivyo katika kitabu ((Al-Muwatwaa)) imepokea kwa upokezi 
sahihi, [110/1,/280, ((Al-Muwatwaa]. 


Mtu akizidisha hapo hakuna ubaya, kwa ushahidi wa kauli 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Alipo ulizwa kuhusu 
swala za usiku Akasema: ((Mbili Mbili)), [990/ Sahihi Bukhary, 
/145/ Sahihi Muslim], hakuweka ukomo wa kuswali usiku. 


Na umepokelewa ushahidi mwingi kwa wema alio tangulia 
Mwenyezi Mungu awarehemu, swala za usiku zina upana, la- 
kini iliyo bora na iliyo fupi ni aliokuja nayo Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, nazo ni rakaa kumi na mojaa au rakaa 
kumi na tatu. 


Haikuthibiti kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
alikuwa akiswali yeye au mmoja kati ya makhalifa wa Mtume 
kuswali rakaa ishirini na tatu, isipokuwa imethibiti kwa Omar 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake rakaa kumi na moja, 
Omar alimuamrisha Ubaya Ibun Kaabi Atamiym Al-Daryi radhi 
za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake awaswalishe watu rakaa 
kumi na moja [110/1,/280 Al Muwatwaa]. 


Na ushahidi huo ndio unao stahiki kwa Omar Ibun Khatwa- 
bai radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa mwenendo 
wa Omar Ibun Khatwabi ndio mwenendo wa Mtume Muham- 
madi rehma na amani ziwe juu yake. 


Hatufahamu kuwa kunaswahaba aliye zidisha rakaa kumi na 
tatu, isipokuwa kinyume na hizo, na tumeisha onyesha ushahidi 
wa kauli ya Aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, 
Mtume alikuwa hazidishi rakaa kumi na moja katika mwezi wa 





Ramadhan na miezi mingine. Jambo ambalo wamekubaliana 
maswahaba Mwenyezi Mungu awaridhie hakuna shaka kuwa 
jambo hilo ni hoja, kwa sababu miongoni mwa maswahaba kuna 
makhalifa waongofu ambao Mtume ametuamrisha tuwafate, kwa 
kuwa ndio karne bora ya Umma huu. 


Fahamu kuwa ikhtilafu juu ya idadi za rakaa za swala ya 
tarawehe na ikhtilafu ya mambo mengine ambayo wanachuoni 
wamejitahidi katika kupapatia ufumbuzi kupishana huko kwa 
ufahamu na uelewa hakutakiwi kuwa ndio chanzo cha Umma 
huu kugawanyika, ufahamu kuwa wema alio tangulia walitofauti- 
ana lakani hawakugawanyika, katika mambo haya hakuna usha- 
hidi kuwa mtu anaziwiliwa kujitahidi, kauli iliyo bora ni kauli 
aliye sema mwana chuoni mmoja Mwenyezi Mungu amrehemu, 
mtu anauhuru wa kumukhalifu mtu katika mambo ya kujita- 
hidi: Ukinipinga umenikubali kwa kuwa kila mmoja anaona 
ni lazima kufata alicho kiona kuwa ni haki. Namuomba Mwe- 
nyezi Mungu atupe sote taufiki ya kufanya anayo yapenda na 
kuyaridhia. 


Xok k k 


Swali la 280: Ni ipi hukumu ya kusoma dua ya kukh- 
itimisha Qur`an katika kisimamo cha mwezi wa Rama- 
dhan? 





Jibu: Sifahamu ushahidi wowote wa kuhitimisha Qur`an 
usiku wa mwezi wa Ramadhani katika kiyamu na kuomba dua, 
siifahamu hadithi inayo thibitisha hilo Au maswahaba kuwa 
walikuwa wanafanya hilo, Lakini kilicho thibiti ni hadithi alio 
ipoke Anasi Ibun Maaliki radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake: ((Alikuwa akithitimisha Qur`ani anakusanya familia 
yake anaomba dua)), [27 / tafsiyri, Sunani Said Ibun Mansur], 
alikuwa akifanya hivyo njee ya Swala. 


Kuhitimisha huko pamoja kuwa hakukuthibiti, lakini kuna 
asili kwenye Sunnah, lakini watu wanatoka majumbani haswa 
wanawake wanaelekea katika msikiti maalum kunakuwa na 
kuchanganyika kati ya wanawake na wanaume wakati watu 
wanatoka msikitini na jambo hili linafahamika kama tuna- 
vyo ona. Lakini baadhi ya Wanachuoni wamesema: Inapendeza 
Qur`an ikhitimishwe kwa duaa. Lakini kama Imamu angefanya 
kukhitmisha katika kisimamo cha mwisho 


wa usiku na dua hiyo akasoma kwenye kunuti ya swala ya 
witiri ingekuwa hakuna ubaya, kwa kuwa kunuti ipo kisheria . 


X ok k 


Swali la 281: Je usiku wa chezo (Laylatul-Qadiri) 
huwa upo katika usiku mmoja maalum katika kila mwa- 
ka au usiku huo huwa unahama hama mwaka huu ka- 
tika usiku huu na mwaka mwingine usiku mwengine? 





Jibu: Usiku wa cheo hakuna shaka kuwa unapatika ndani ya 
mwezi wa Ramadhan, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Hakika 
sisi tumeiteremsha Qur`ani katika laylatul-Qadir], [Suratul 
Qadr: 1] Mwenyezi Mungu ameweka wazi katika aya nyingine 
kuwa ametelemsha Qur`an katka mwezi wa Ramadhan, anasema: 
[mwezi wa Ramadhan ambao imeteremshwa humo Qur`ani] 
[185/ Surat Al-Bagara| Alikuwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake lanakaa itikafu katika kumi la mwanzo la mwezi wa 
Ramadhan anaitafuta laylatu Al-Oadr, kisha akakaa itikafu katika 
kumi la pili,kisha akakaa katika kumi la mwisho la mwezi wa 
Ramadhan [2016/ Sahihi Bukhary / 215/ Sahihi Muslim], kisha 
wakawa maswahaba wengi wa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake idadi kubwa waliona kwenye ndoto kuwa usiku huo unak- 
uwa katika siku saba za kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan 
akasema Mtumee: ((Naona kwenye Ndoto kawu inatokea sana 
katika siku saba za mwisho anaye taka kuitafuta basi aitafute 
katika siku hizo saba za mwisho)) [215/ Sahihi Bukhary, /1165/ 
Sahihi Muslim]. Huu ndio uchache wa muda ulio tajwa katika 
mwezi huo. 


Tukichunguza ushahidi ulio tajwa kuhusu laylatu Qadr utu- 
nafahamu kuwa usiku huo huwa unahama kutoka kwenye usiku 
huu na kuwa kwenye usiku mwengine hauwi usiku mmoja kila 
mwaka, Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Alionyeshwa 
kwenye ndoto usiku wa laylat Qadr kuwa anasujudi asubuhi 
yake katika maji na udongo, na usiku huo ulikuwa ni siku ya 
ishirini na moja)), [215/ Sahihi Bukhary, /1165/ Sahihi Muslim], 
amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake : ((Pupieni 
kuitafuta laylat Qadr katika kumi la mwisho la mwezi wa 
Ramadhani)), [2020/ Sahihi Bukhary, / 1169 / Sahihi Muslim]. 
Hadithi hii unatujulisha kuwa haipatikani siku hiyo katika 





usiku maalum, kwa hivyo unakusanya ushahidi, mtu anakuwa 
katika kila usiku wa masiku kumi ya mwisho wa mwezi anaweza 
kuipata laylat Qadr, malipo ya usiku huo yanathibi kwa mtu aliye 
simama kuswali kwa imani na kutaraji malipo kwa Mwenyezi 
Mungu, mtu huyo akifahamu kuwa ameipata au hata asipo 
fahamu kuwa ameupata usiku huo, kwa kuwa Mtume Anase- 
ma: ((Atakaye simama usikuwa wa laylatu Oadr kwa imani na 
kutaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu atasamehewa mad- 
hambi yake aliyo yatangiliza)) [37/ Sahihi Bukhary, /759/ Sahihi 
Muslim], Mtume hakusema kuwa akifahamu kuwa ameipata 
laylat Qadr, sio sharti kupata malipo ya usiku huo awe anafa- 
hamu kuwa ameupata usiku huo, lakini atakaye simama siku 
kimi za mwisho za mwezi wa Ramadhani siku zote akiwa na 
imani na kutarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu! Tunasema: 
atakuwa ameupata usiku wa Laylatul Qadir, ikiwa mwanzo wa 
kumi la mwisho au katikati au mwisho. 


aa 


Swali la 282: Ni ipi hukumu ya Maamuma kubeba 
msahafu katika swala ya tarawehe ndani ya mwezi wa 
Ramadhan kwa hoja kuwa anamfata Imamu kwenye ki- 
soma? 





Jibu: Kubeba msahafu kwa lengo hilo ni kinyume na Sunna, 
kwa mambo yafatayo: 


I1-kwanza kutampita kuweka mkono wa kulia juu ya mkono 
wa kushoto anapo kuwa amesimama. 


2-kutapelekea kutingishika mara nyingi kusiko kuwa na sa- 
babu, katika kufungua msahafu na kuufunika, na kuweka kwe- 
nye kwapa au mfukoni nk. 


3-Anaeswali anakuwa anashughulika na harakati hizo. 


4-kutampita kutazama sehemu ya kusujudu, na Wanachuoni 
wengi wanasema kutazama sehemu ya kusujudi ni Sunna na 
ni bora. 


5-Anaye fanya hivyo huenda akajisahahu kuwa yupo kwe- 
nye swala kama atakuwa hauhudhurishi moyo wake kuwa yupo 
kwenye swala, kinyume na akiwa mnyeyekevu ameweka mko- 
no wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto akiwa ameinami- 
sha kichwa chake na macho yake sehemu ya kusujudu, kuwa 
hivyo kunamfanya azingatie kuwa anaswali na yupo nyuma ya 
Imamu. 


X k k k 





Swali la 273: Baadhi ya maimamu wa misikiti wana- 
jaribu kuzivutia nyoyo za watu na kuwathiri kwa kub- 
adilisha sauti zao muda mwengine wakati wanaswali- 
sha tarawehe, nimesikia baadhi ya watu wanalikemea 
hilo, ni ipi kauli yenu juu ya jambo hilo? Namuomba 
Mwenyezi Mungu awahifadhi!. 


Jibu: Jambo ambalo mimi ninaona kama atafanya hivyo katika 
kiwango ambacho sheria inaruhusu hakuna ubaya, kwa ushahidi 
wa kauli ya Abuu Mussa Al-Ashary radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake kumwambia Mtume Muhammadi rehma na am- 
ani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Lau ningefahamu 
kuwa unasikiliza kisomo changu ninge kipendezesha kwa ajili 
yako)), [3160/ Al-bazar, /7279/ Abuu Aliya, /7197/ Ibun Hiban/] 
Akasame ningeipamba sauti yangu. na nikasoma vizuri, watu 
wakizifanya sauti zao kuwa nzuri. Au akasoma kwa namna am- 
bayo nyoyo zitakuwa zinaigia huruma na kuzidisha imani mimi 
sioni kuwa kuna ubaya, lakini kuzidisha kiwango katika jambo 
hili isivuke kiwango cha maneno ya Qur`an kuyabadilisa lakini 
kama itakuwa kama swali lilivyo ulizwa naona kuwa itakuwa 
katika kuzidisha haitakiwi kufanya hivyo . Mweyezi Mungu 
ndio mjuzi. 


X k k 





Swali la 284: Wanasema baadhi ya Wanachuoni: 
muda wa kuswali Sunna za kabla ya swala ya faradhi 
na Sunna za baada ya swala ya faradhi zinaswaliwa uki- 
ingia muda wa swala ya faradhi na hauruhusiwi kuswali 
kwa kutoka muda wa swala ya fardhi, wanasema Wa- 
nachuoni wengine: Sunna ya kabliya inaisha muda 
wake kwa kuisha muda wa kulipa swala ni ipi kauli 
yenye nguvu? 


JIBU: Kauli yenye nguvu Sunna kabliya muda wake ni ku- 
wanzia unapo ingia muda wa swala mpaka kuswali swala ya fara- 
dhi, Sunna za adhuhuri za kabla ya swala zina anza tokea muda 
wa adhana ya adhuhuri, kwa maana kuanzia kupinduka jua na 
unaisha muda wa Sunna hizo kwa kuswali kwa maana kuswali 
swala ya adhuhuri. 


Sunna ya baada ya swala ya faradhi inayo itwa Sunna baadiya 
inaanza muda wake unapo isha muda wa swala ya faradhi na 
inaisha kwa kuisha muda wa swala ya faradhi. 


Lakini mtu ukimpita muda wa kuswali Sunna ya kabliya bila 
kufanya kusudi utailipa Sunna hiyo ya kabliya baada ya swala ya 
faradhi, kama akiichelewesha kuswali bila udhuru haita msaidia 
kuilipa baada ya kuswali faradhi, kwa kuwa kauli sahihi kila ibada 
inamuda wake ukitoka muda wake bila udhuru ukiiswali baada 
ya kutoka muda haisihi wala haikubaliwi. 


X k k k 





Swali la 285: Ni ipi hukumu ya kulipa swala ya Sunna 
baada ya swala ya Al-fajir kwa mtu ambaye hakuweza 
kuiswali Sunna hiyo kabla ya swala? Je vina pingana 
kulipa Sunna baada ya Al-fajir na katazo la kuswali 
baada ya swala ya Al-fajir? 


Jibu: Kulipa Sunna baada ya swala ya Al-fajir hakuna ubaya 
kwa kauli iliyo na nguvu. 


Wala haipingani na katazo la kuswali baada ya swala ya Al- 
fajir kwa kuwa katazo la kuswali baada ya swala ya Al-fajir ni 
swala ambayo haina sababu. 


Lakini akiichelewesha kuilipa mpaka kufikia muda wa swala 
ya dhuhaa kama hato hofia kusahahu muda huo ni bora kwake 
kulipa Sunna iliyo mpita. 


X k k 


Swali la 286: Mtu akingia msikitini kabla ya Adhana 
akaswali tahiyatul-masjidi, kisha muadhini akatoa Ad- 
hana je ataanza tena kuswali Sunna? 





JIBU: Ikiwa imetolewa adhana ya swala ya Al-fajir au ad- 
huhuri akimaliza muadhini kutoa adhana inatakiwa naye anze 
kuswali Sunna za kabla ya swala ya Al-fajir, na rakaa nne 
kabla ya swala ya dhuhuri, ikiwa adhana itatolewa kwaajili ya 
swala zingine pia ni Sunna kwa mtu huyo swali, kwa kauli ya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((kati ya kila adhana 
mbili kuna swala)), [627/ Sahihi Bukhary, /838 Sahihi Muslim]. 


Aa aa 


SWALI LA 287: Je mtu atalipa swala za Sunna za 
rawatibu? 


Jibu: Ndio, swala za Sunna za rawatibu muda wake ukiisha 
kwa kusahahu au kwa sababu ya usingizi mtu amelala mtu huyo 
atazilipa Sunna hizo, kwa ushahidi wa kauli ya Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Atakaye lala na hakuswali au akasahau 
na aswali atakapo kumbuka )), [597/ Sahihi Bukhary, /684/ Sa- 
hihi Muslim) Aimepokewa hadithi kwa Umu salama radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa Mtume alishughulishwa 
hakuswali rakaa mbili baada ya dhuhuri akazilipa baada ya 
swala ya alasiri .[1233/ Sahihi Bukhary, /834/ Sahihi Musilim], 
lakini akiiacha kwa makusudi mpaka muda wake ukapita swala 


hiyo hailipwi kwa kuwa Sunna za swala za rawatibu ni ibada 





na ibada zinamuda wake mtu akifanya makusudi kuitoa katika 


muda wake haikubaliwi ibada hiyo. 


aa k k 


Swali la 288: Je kuna ushahidi wa mtu kubadili seh- 
emu ya kuswalia Sunna baada ya kumaliza kuswali 
Faradhi? 


Jibu: Ndio, imepokewa hadithi ya Muaawiya radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake! Amesema: ((Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake ametuamrisha tusionganishe swala na swala 
mpaka tuonge au tutoke sehemu tulio swali swala ya kwanza)) 
| 833/ Sahihi Muslim] Wameelezea Wanachuoni Mwenyezi Mun- 
gu awarehemu, kuwa inatakiwa kutenganisha kati ya swala ya 
faradhi na swala ya Sunna kwa kuongea au kuhama kwenda seh- 
emu nyingine. 


Xk k 


Swali la 289: Mtu ikimpita Sunna ya swala ya Dhuha 
atailipa? 





Jibu: Swala ya dhuha ikipita muda wake hailipwi, kwa kuwa 
Sunna ya dhuha imepangwa hivyo, lakini Sunna za rawatibu kwa 
kuwa zinafata swala za faradhi ndio zinalipwa, pia imethibiti 
swala ya witiri ((Alikuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake ukimzidia usingizi au maradhi usiku huswali mchana 
rakaa kumi na mbili)). [746/ Sahihi Muslim] Swala ya witiri 
inalipwa. 


Aa aa 


Swali la 290: Hivi ni sharti kuwa na udhu ukitaka 
kusujudu sijida ya kisomo? Na ni yiradi gani sahihi un- 
asoma ukiwa umesujudu? 


Jibu: Sijida ya kusoma Qur`an ni sijida ya kisheria inafaha- 
mika nayo ni mtu akiwa anasoma Our'an akifika katika aya 
ya kusujudu ambayo inafahamika, akitaka kusujudu ataleta takbir 
(AllahAkbar) kisha atasujudu atasema kwenye sijida (Subhana 
Rabiyal-alaa)) au atasema: ((Subhaanaka Rabanaa wabihamdika, 
Allahuma ighfir lii)) au atasema: ((Allahuma laka sajadtu, wabika 
aamantu, walaka aslamtu, sajada wajihii liladhii khalakahu, wa 
swawarahu, washaka samuahu, wabaswarahu bihaulihi waku- 
watihi, [1414 /Abuu Daud, /580/ Atirmidhy] au Atasema: ((Al- 
lahuma iktubu lii biha ajiraa, wahutwa anii biha wizraa, wajaalaha 





lii indaka dhukhra, watakabalha min indika daawad )) [579/ Atir- 
midhiy], kisha atainuka bila kuleta takbir wala kutoa salamu, isi- 
pokuwa kama sijida itakuwa kwenye swala, mfano: mtu asome 
aya ambayo inasijida naye anaswali ni lazima alete takbira akien- 
da kusujudu, na ni lazima alete takbira anapo inuka, kwa kuwa 
walio sifia swala ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Aliku- 
wa akileta takbira anapo inama na kuinuka, [785/ Sahihi Bukhary, 
/392 / Sahihi Muslim] hiyo inakuwa kwenye takbira za kuinama 
kwa swala na kusujudu kwa kisomo. Ama wanavyo fanya baadhi 
ya watu kuwa wanaleta takbir wakienda kusujudu na wakiinuka 
kutoka kwenye sujudu hawaleti takbir sifahamu ushihidi katika 
mafunzo ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake, wala sifahamu 
kauli za Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu. 


Kuhusu kauli ya muulizaji: Hivi ni sharti kuwa na twahara ( 
udhu) wakati wa kusujudu kwa ajili ya kisomo? 


Jambo hilo linakhilafu kwa Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: Wapo Wanachuoni. walio sema: kuwa ni lazima mtu 
awe na udhu. 


Wapo Wanachuoni walio sema: kuwa sio sharti kuwa na udhu, 
alikuwa Ibun Omar radhi za Mwenyezi Mungu ziwee juu yake 
anasujudu bila kuwa na udhu. [1071/ Sahihi Bukhary, /4322/ Ibun 
Abii Shaybaa]. 

Lakini ninacho ona na kutoka kwenye mashaka asisujudu 


mpaka awe na udhu. 


X k k k 





Swali la 291: Ni muda gani mtu atasujudu kwa ajili 
ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Ni zipi sifa za kusu- 
judu huko? Je ni sharti kwa anaye sujudu kwa ajili ya 
kushukuru awe na udhu? 


Jibu: Kusujudu kwa ajili ya kushukuru kuna kuwa wakati 
mtu aliye kuwa na matatizo yakiondoka matatizo hayo asuju- 
du kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, au mtu akipata 
neema, kusujudu kwa mtu huyo kunakuwa kama kusjudu kwa 
anaye soma Our'an nje ya swala, baadhi ya Wanachuoni Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu wanasema: kuwa anatakiwa kuwa na 
udhu na ataleta takbira wakati wa kusujudu, baadhi ya Wana- 
chuoni wengine wanasema: ni bora kuleta takbira tu kisha 
atasujudu ataomba dua hii akiwa kwenye kusujudu ((Subhana 
Rabii Al-alaa)). 


X ok k k 


Swali la 292: Ni ipi hukumu ya swala ya istikhara? 
(kuomba maelekezo kwa Mwenyezi Mungu) Hivi mtu 
anaweza kusoma dua ya istikhara akiswali tahiyatu 
Al-masjidi au akiswali Sunna za kabla ya swala au 
baada ya swala? 





Jibu: Swala ya istikhara ni Sunna mtu akitaka kufanya jam- 
bo akawa hana ufumbuzi wa kufanya jambo hilo au kuwacha 
kulifanya. 


Kuhusu mambo ambayo yapo wazi kuyafanya au kuwacha 
kufanya sio sheria kuswali istikhara, ndio maana Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake alikuwa anafanya mambo mengi, ali- 
kuwa hafanyi isipokuwa baada ya dhiki, na haikupokewa hadithi 
kuwa alikuwa anaswali istikhara, kama atakuwa na pupa ya 
kutaka kuswali, au kutoa zaka, au kuwacha mambo ya haramu, 
nk. Au akawa na hamu ya kula, au kunywa, au kulala, haifai kus- 
wali istikhara kwa ajili ya mambo hayo. 


Hatakiwi kusoma dua ya istikhara akiswali tahiyatul- Mas- 
jidi-au Sunna za baada ya swala au kabla ya swala kwa kuwa 
hakunuwiya toka mwanzo, kwa kuwa hadithi ya kuswali is- 
tikhara ipo wazi akiswali bila kuwa na niya hatokuwa amefata 
maelekezo ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake. 


Akinuwiya istikhara kabla ya tahiyatul-masjidi au swala za 
sun`na zinazo kuwa na swala ya faradhi kisha akaomba dua 
ya istikhara kwa mujubu wa hadithi kuwa inaruhusiwa, kwa 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Aswali rakaa 
mbili zisizo kuwa za faradhi)) [6382 / Sahihi Bukhary], Mtume 
hakuinyambua isipokuwa swala ya faradhi inakisiwa kuwa 
haifai, kwa kauli ya ((Akipupia jambo aswali rakaa mbili)) 
inatijulisha kuwa hakuna sababu ya hizi rakaa mbili isipokuwa 
istikhara, na iliyo bora kwangu aswali rakaa mbilii zilizo jitege- 
mea, Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. 


UU 





Swali la 293: Ni ipi swala ya tasbihi? 


Jibu: Swala ya tasbihi haikuthibiti kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, amesema Imamu Ahmadi Mwenyezi Mun- 
gu amrehemu kuhusu hadithi ya swala ya tasbi kuwa hadithi 
haisihi, na amesema sheikh Isalami Ibun Tayimya Mwenyezi 
Mungu amrehemu: ((Ni urongo, na amesema Ahmadi kwenye 
matini na maimamu na wafwasi wao kuipinga hadithi hiyo 
na Imamu Ahmadi hakuipenda, amaa Imamu Abuu Hanifa na 
Maaliki na Shafii hawakuisikia hadithi hiyo))[405/2/ Al-Furuu 
/100-99/ Al-ikhiyaratu Abii Aliy] Maneno hayo ni ya Sheikh 
Islamu Ibun Taymiya alicho kisema ni ukweli, kama swala in- 
gekuwa sahihi ingepokewa na maimamu kwa upokezi sahihi 
kwasababu ya ubora wake na kwa kuwa ingekuwa ni swala, 
lakini hatufahamu kuwa kuna ibada ambayo ni khiyari unafan- 
ya kila siku, au kwa weki mara moja, au kwa mwezi mara moja, 
au kwa mwaka, au kwa umri wako mara moja, hakika jambo 
ambalo lingekuwa geni kwa watu lazima ingepokewa habari 
yake, na habari yake ingeenea kwa kuwa nijambo geni, kwa 
kuwa halikuwafahamika ni wazi kuwa halipo kwenye sheria 
kwa sababu hiyo hakupenda hata Imamu mmojo. 


Xok k k 


Swali la 294: Ni ipi hukumu ya kuswali raaka mbili 
usiku wa ndoa wakati wa kukutana mke na mume? 





Jibu: kuswali rakaa mbili usiku wa kwanza kwa mtu alieoa 
waliswali baadhi ya maswahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yao [10460/ Muswanafu Abdul-Razag, /8993 /Muujamu Al- 
kubra, liTwabrany], Lakini sifahamu Sunna hii usahihi wake ku- 
toka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, lakini jamabo 
ambalo linafahamika kuwa ni Sunna mwanaume amshike mke 
wake kwenye utosi amuombe kwa Allah kheri zinazo tokana na 
mwanamke huyo, na ajilinde kwa Mwenyezi Mungu kutokana na 
shari pia na shari zinazo tokana na mwanamke huyo, [2160/Abuu 
Daud, / 1918/ Ibun Majah], kama atakuwa anahofia kuwa mwa- 
namke atamkimbia amshike kwenye utosi kama anataka kum- 
sogelea kisha aombe dua kwa siri mwanamke huyo asimsikie, 
kwa kuwa baadhi ya wanawake wanaweza kushangaa ukisema 
kwenye dua :najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na 
shari ya mwanamke huyo, Akasema: kwa hiyo mimi nina shari?. 


UU 


Swali la 295: Ni zipi nyakati zilizo katazwa mtu kus- 
wali? Je swala ya tahiyatul Masjidi kabla ya swala 
ya magharibi inakuwa kabla ya adhana au baada ya 
adhana? Tupeni fatua Mwenyezi Mungu awalipe kheri. 


Jibu: Nyakati zilizo katazwa kuswali ni: 


1-Muda wa kwanza: Ni kuwanzia baada ya swala ya Al-fajir 





mpaka jua lichomoze na liinuke kiasi cha mkuki, muda wake ni 
ibaada ya jua kuchomoza ipite muda kama dakika kumi na tano au 
dakika ishrini na tano. 


2-Muda wa pili: Ni kabla ya jua kukengeuka muda wake ni 
kabla ya kuingia wakati wa swala ya adhuhuri kama muda wa 
dakika kumi. 


3-Muda wa tatu: Baada ya kuswali alasili mpaka jua lizame, 
nyakati hizi ndio zilizo katazwa kuswali. 


Kuhusu kuswali tahiyat al-masjidi inaswaliwa kwa kila 
muda, ukiingia tu msikitini usikae mpaka uswali rakaa mbili, 
hata kama itakuwa katika nyakati zilizo katazwa. 


Inatakiwa watu wafahamu kuwa kauli iliyo na nguvu katika 
kauli za Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu! Sunnah zote 
zenye sababu haziingii katika nyakati zilizo katazwa, isipokuwa 
huswaliwa hata kama ni katika nyakati zilizo katazwa, ukiingia 
msikitini baada ya swala ya Al-fajir swali rakaa mbili, ukiingia 
msikitini kabla ya jua kukengeuka swali rakaa mbili, ukiingia 
muda wowote iwe usiku au mchana usikae chini mpaka uswali 
rakaaa mbili. 


X ok k k 


Swali la 296: Ni ipi hukumu ya swala ya jamaa? 


Jibu: Hukumu ya swala ya jamaa wamekubaliana Wanachuoni 





Mwenyezi Mungu awarehemu kuwa ni katika ibada tukufu, na ni 
ibada iliyo tiliwa mkazo, na ibada bora, hakika ameelezea Mwe- 
nyezi Mungu mtukufu katika Our'an, na ameamrisha katika hali 
ya hofu, amesema Mwenyezi Mungu: [Na unapo kuwa pamoja 
nao ukawaswalisha, basi kundi moja miongoni mwao wasi- 
mame pamoja na wewe na wachukue silaha zao, na watakapo 
maliza sijida zao, basi na warudi nyuma yenu, na lije kundi 
jingine ambalo halija swali, liswali pamoja na wewe nao wa- 
chukue hadhari yao na silaha zao, walio kufuru wanapenda 
mghafilike na silaha zenu na vifaa vyenu ili wakuvamieni mva- 
mio wa mara moja wala sii vibaya kwenu mkiwa mnaona 
udhia kwa sababu ya mvua au mkawa wagonjwa mkaziweka 
silaha zenu na chukueni tahadhari yenu hakika Mwenyezi 
Mungu amewandalia makafiri adhabu yenye kudhalilisha), 
[Suratu Nisaa: 102]. 


Katika Sunna za Mtume rehma na amani ziwe juu yake, kuna 
hadithi nyingi sana zinazo tujulisha ulazima wa kuswali jamaa, 
mfano kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Nilikusu- 
dia niamuru swala ikimiwe, kisha niamuru mtu awaswalishe 
watu, kisha nitoke mimi na wanaume wakiwa wamebeba kuni 
niende kwa watu ambao hawakuswali jamaa nizichome nyum- 
ba zao kwa moto)), [644/ Sahihi Bukhary,/ 651/ Sahihi Muslim] . 


Na kauli ya Mtume rehma na amani ziwee juu yake: ((Atakae 
sikia adhana na hakuenda swali jamaa mtu huyo hana swala 
isipokuwa kwa udhuru)) [551/ Abu Daud, / 551/793/ Ibun Ma- 
jah], Na kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa 
mwanaume kipofu aliye kuja kwa Mtume kuomba ruhusa as- 
walie nyumbani Mtume akamuliza: ((Unasikia adhana?)) Aka- 
mjibu: ndio, akasema Mtume: ((lazima uswali jamaa)) [653/ 





Swahihi Muslimu]. Amesema Ibun Masuod radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake: ((Hakika tulikuwa maswahaba wa 
Mtume na Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Hakhalifu 
kuswali jamaa isipokuwa mnafiki tunaufhamu unafiki wake, 
au mgonjwa, alikuwa mtu analetwa amebebwa na wanaume 
wawili mpaka wanamsimamisha kwenye swafu)) [654/ Sahihi 
Muslim). 


Mtazamo sahihi unaonyesha kuwa kuswali jamaa ni lazima, 
hakika Uma wa kislamu ni Umma mmoja , na hauwezi ukaka- 
milika umoja isipokuwa watu wakutane katika ibada na ibada 
iliyo tukufu na bora na iliyo tiliwa mkazo ni swala, ndio sababau 
imekuwa ni waJibu kwa Umma wa kiislamu kukusanyika kwa 
ajili ya swala. 


Wametofautiana Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu 
baada ya kukubaliana kuwa swala ndio ibada tukufu na bora na 
iliyo tiliwa mkazo, wametofautiana kuwa kuswali jamaa ni sharti 
la kusihi swala? Au swala inasihi hata kama mtu hakuswali 
jamaa lakini anapata madhambi? Na ikhitilafu zingine. 


Kauli sahihi: kuswali jamaa ni wajibu, sio sharti la kusihi 
swala, lakini atakaye acha kuswali jamaa atapata madhambi isi- 
pokuwa akiwa na udhuru wa kisheria, na ushahidi kuwa swala 
ya jamaa sio sharti la kusihi swala , Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake amesema: ((Fadhila za swala ya jama juu ya 
swala ya mtu anaye swali peke yake)), [645/ Sahihi Bukhary, 
650/ Sahihi Mslim], na ubora wa swala ya jamaa ju ya swala ya 
mtu mmoja unajulisha kuwa mtu akiswali peke yake kuna ubora, 
kwa hivyo haiwezi kukawa na ubora wakati swala haikusihi. 





Ni lazima kwa kila mwilsamu mwenye akili timamu mwa- 
naume aliye baleghe aswali jamaa akiwa safari au hakusafiri. 


X k k k 


Swali la 297: Kundi la watu wanaoishi sehemu moja 
wanaruhusiwa kuswali jamaa katika nyumba hiyo au ni 
lazima watoke waende msikitini? 


Jibu: Ni lazima kwa kundi hilo lawatu wanao ishi katika 
jengo moja waende kuswali msikitini, kila mtu ambaye yupo 
karibu na msikiti ni lazima aswali msiktini, hairuhusiwi kwa 
yeyote au kundi la watu kuswali nyumbani na msikiti upo 
karibu, kama msikiti utakuwa upo mbali kiasiambacho hasikii 
adhana sio vibaya wakiswali jamaa kwenye nyumba hiyo wa- 
nao ishi, uzembe wa baadhi ya watu kuwacha kuswali jamaa ni 
kwa sababu ya kauli ya baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu, walio sema kuwa makusudio ya jamaa ni watu 
wakusanyike hata kama sio msikitini, wakiswali jamaa hata 
kama ni katika majumba yao watakuwa wametekeleza wajibu. 


Lakini iliyo sahihi ni lazima jamaa iwe msikitini kwa kauli 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Nilikusudia niam- 
uru swala ikimiwe, kisha niamuru mtu awaswalishe watu, ki- 
sha nitoke mimi na wanaume wakiwa wamebeba kuni niende 
kwa watu ambao hawakuswali jamaa nizichome nyumba zao 





kwa moto)), [644/ Sahihi Bukhary, /651/ Sahihi Muslim]. pamoja 
kuwa watu hao inawezekana wameswali kwenye majumba yao 
au sehemu zao lakini Mtume amelikemea jambo hilo . 


Ni lazima kwa kundi hilo linalo ishi katika jengo moja was- 
wali jamaa msikitini isipokuwa kama msikiti utakuwa mbali nit- 
abu kufika msikitini. 


Kuu 


Swali la 298: Ni lipi bora kwa mfanya kazi akisikia ad- 
hana awahi kwenda kwenye swala au asubiri amalizie 
baadhi ya kazi? Ni ipi hukumu ya kuswali Sunna zisizo 
kuwa za rawatibu? 


Jibu: Jambo bora kwa waislamu wote wawahi kwenda kwe- 
nye swala wanapo sikia adhana, kwa kuwa muadhini anasema: 
((Hayya alaa swalaa)) njooni kwenye swala, mtu kuchelewa 
kwenda kwenye swala kutapelekea swala ya jamaa kumpita. 


Kuhusu kuswali Sunna baada ya swala kama ni Sunna am- 
bazo sio rawatibu (zinazo swaliwa baada ya swala za faradhi), 
hairuhusiwi kwa kuwa muda wake ni haki ya mtu mwengine 
kwa mujibu wa makubaliano ya ajira alio pewa, kuhusu swala 
za Sunna ambazo ni rawatibu sio vibaya kuswali, kwa kuwa 


zipo katika mambo ambayo yamezoweleka na wasimamizi wa 





kazi wanaruhusu kuswali Sunna za baada ya swala. Mwenyezi 
Mungu ndio anaye toa taufiki. 


X k k k 


Swali la 299: Mtu akichelewa rakaa moja au mbili 
katika Swala ya jamaa wakati wakulipa rakaa zilizo mpi- 
ta atasoma Suratul Fatiha na sura nyingine? Au ata- 
soma Suratul Fatiha peke yake? 


Jibu: Rakaa anazozilipa Maamuma baada ya kutoa salamu 
Imamu huwa ni rakaa za mwisho, kwa hivyo hatosoma isi- 
pokuwa Suratul Fatiha kama itakuwa amechelewa rakaa mbili 
au rakaa moja kama swala ilikuwa ni ya rakaa nne au swala ya 
magharibi, kama atakuwa amechelewa katika swala ya Al-fajiri 
atasoma Suratul Fatiha na Sura nyingine baada ya kumaliza 
kusoma Suratul Fatiha kwa kuwa rakaa zote mbili za swala ya 
Al-fajir unasoma Suratul Fatiha na sura nyingine. 


X k k k 


Swali la 300: Mtu ameingia msikitni kamkuta Imamu 
yupo kwenye tahiyyaatu ya mwisho mtu huyo ataingia 
kwenye jamaa ya Imamu? Au atasubili jamaa ny- 
ingine ya pili? 





Jibu: Mtu akingiia akamkuta Imamu yupo kwenye tahiyy- 
aatu ya mwisho akiwa na uhakika kuwa jamaa nyingine ipo 
hato ingia kuswali na Imamu atasubili jama ya pili, lakini kama 
hatarajii kuwa kunajamaa ya pili aingie kuswali na Imamu, 
kwa kuwa kauli sahihi mtu hadiriki jamaa isipokuwa mpaka 
awahi rakaa, kwa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Atakaye idiriki rakaa moja katka swala amediriki 
swala)), [580/ Sahihi Bukhary, ⁄/607/ Sahihi Muslim] kama ilivyo 
swala ya ijumaa mtu haidiriki isipokuwa kwa kudiriki rakaa 
moja basi na swala ya jamaa, akimkuta Imamu yupo katika 
tashahudi ya mwisho atakuwa hakudiriki jamaa, asubili mpaka 
aswali na jamaa anayo itarajia, kama atakuwa hataraji jamaa 
nyingine kuingia kuswali na Imamu kwenye tashahudi hiyo ni 
bora kuliko kuondoka . 


A k k k 


Swali la 301: Mtu atafanyaje kama atakuwa anaswali 
Sunna ikakimiwa swala ya faradhi? 


Jibu: Iki kimiwa swala ya faradhi, na mtu ameanza kuswali 
Sunna, wapo Wanachuoni wanao sema: ni lazima kuikata swala ya 
Sunna kwa haraka, hata kama atakuwa kwenye tashahudi ya 
mwisho. 


Wapo Wanachuoni wanaosema: hato ikata isipokuwa kama 
atahofia Imamu atatoa salamu kabla ya yeye kumuwahi Imamu 
na kudiriki takbira ya kuhirimia. Kauli hizi mbili zinapingana. 





Kauli ya kwanza: Ikikimiwa swala aikate swala ya Sunnah 
hata kama upo kwenye tashahudi ya mwisho. 


Kauli ya pili: Usikate swala isipokuwa ikabaki swala ya 
Imamu kiasi cha kuwahi takbira ya kuhirimia ndio ukate, 
kwa maana unaendela kuswali wala haukati mpaka ukiofu 
Imamu atatoa salamu kabla ya wewe haujamuwahi takbira ya 
kuhurimia. 


Kauli hizi zina kinzana, kauli ya pili uendelee kuswali 
Sunna hata kama rakaa zote zitakupita, ilimradi uwahi takbira 
ya kuhirimia, kabla ya Imamu kutoa salamu, endelea na kus- 
wali Sunna. 


Namimi nasema kauli ya kati na kati katika jambo hilo: 
Iki kimiwa swala na wewe upo kwenye rakaa ya pili ikamilishe 
swala yako lakini ifanye nyepesi, iki kimiwa swala upo kwe- 
nyerakaa ya kwanza kata swala ukaswali faradhi, kwa kauli 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Atakaye diriki 
rakaa moja katika swala hakika ameidiriki swala)), [580/ Sa- 
hihi Bukhary, /607/ Sahihi Muslim], ukiwa umeswali rakaa kabla 
ya kukimiwa swala umeipata rakaa kabla kizuizi. 


Ukidiriki raka kabla ya kizuizi umeidiriki swala, swala 
itakuwa haija katazwa kwako, ikamilishe lakini nyepesi, kwa 
kuwa kupata sehemu ya faradhi ni bora kuliko kupata seh- 
emu kwenye Sunna, kama utakuwa upo kwenye rakaa ya 
kwanza hakika hauwezi kudiriki muda wakuwahi swala, kwa 
kuwa Mtume amesema: ((Atakaye diriki rakaa moja katika 
swala hakika ameidiriki swala)), [580/ Sahihi Bukhary, / 607/ 





Sahihi Muslim] kwamisingi hiyo utaikata swala ya Sunna, kwa 
kauli ya Mtume: ((Iki kimiwa swala hakuna swala nyingine 
isipokuwa swala ya faradhi)) [710 / Swahihi Muslimu]. 


Xok k k 


Swali la 302: Maamuma akiingia kwenye swala baa- 
da ya Imamu kumaliza takbira ya kuhirimia na ku- 
soma Suratul Fatiha, Maamuma akanza kusoma Suratul 
Fatiha lakini Imamu akarukuu kabla ya Maamuma kum- 
aliza Suratul Fatiha, je Maamuma atarukuu na Imamu! 
Au atakamilisha Suratul Fatiha? 


Jibu: Maamuma akingia akamkuta Imamu anataka 
kurukuu,na Maamuma hakuweza kusoma Suratul Fatiha, kama 
atakuwa ameanza kusoma Suratul Fatiha lakini amebakisha aya 
mbili au tatu kukamulisha sura hiyo kwa hali ambayo anawe- 
za kumuwahi Imamu akiwa amerukuu ni bora aikamilishe 
ndio arukuu, kama itakuwa imebaki sehemu kubwa kumaliza 
Suratul Fatiha, hali ambayo akisoma sura nzima hato muwahi 
Imamu kwenye rukuu anatakiwa arukuu na Imamu hata kama 
hakukamilisha kuisoma Suratul Fatiha. 


Xk k k 





Swali la 303: Maamuma akimkuta Imamu amesu- 
judu, atamsubiri Imamu ainuke au atamfata? 


Jibu: Iliyo bora ni kumfata Imamu kwenye sijida, au seh- 
emu yoyote utakayo mkuta wala asimsubiri, kwa ujumla wa kauli 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mtakazo zikuta 
mziswali)), [636/ Sahihi Bukhary, /602/ Sahihi Muslim]. 


X k k k 


Swali la 304: Mtu anaeswali nyuma ya Imamu katika 
swala ambazo anasoma kwa siri akimaliza kusoma Su- 
ratul Fatiha na sura nyingine kabla ya Imamu kurukuu, 
mtu huyo atakaa kimya? 


Jibu: Maamuma hatokaa kimya bada ya kumaliza ku- 
soma Suratul Fatiha na sura nyingine baada ya Suratul Fatiha 
kama Imamu atakuwa haja rukuu, isipokuwa ataendelea kuso- 
ma mpaka Imamu arukuu, hata kama itakuwa ni rakaa mbili za 
mwisho zinazo kuwa baada ya tashahudi ya kwanza akimaliza 
kusoma Suratul Fatiha na Imamu hakurukuu Maamuma atasoma 
sura nyingine mpaka Imamu arukuu, kwa kuwa hakuna kukaa 
kimya kwenye swala isipokuwa wakati wa kumsikiliza Imamu 
akiwa anasoma. 


uu 





Swali la 305: Ni ipi hukumu ya Maamuma kumtangu- 
lia Imamu kwenye matendo ya swala? 


Jibu: Kumtangulia Imamu ni haramu, kwa kauli ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Haogopi yule ambaye anai- 
nua kichwa chake kabla ya Imamu kubadilishwa kichwa 
chake kama punda, au sura yake kuwa kama sura ya pun- 
da)), [691/ Sahihi Bukhary, /427/ Sahihi Muslim]. Hilo ni kemeo 
kwa mtu anaye mtangulia Imamu, haliwezi kuja kemeo isipoku- 
wa kufanya jambo la haramu, au kuwacha wajibu. 


Imethibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
kuwa alisema: ((Amejaliwa Imamu ili akamilishe swala, aki- 
leta takbra nanyi leteni takbira, wala msilete takbra mpa- 
ka alete takbira, akirukuu mrukuu, wala msirukuu mpaka 
arukuu )), [1114/ Sahihi Bukhary, / 411/ Sahihi Muslim, / 341/2/ 
Imamu Ahamdi]. 


Nisema kuhusu munasaba huu: Imamu na Maamuma 
wana hali nne: 


1-Maamuma anaye mtangulia Imamu. 
2-Mamuma anaye kwenda sambamba na Imamu. 
3-Mamuma anaye mfata Imamu. 

4-Mamuma Anaye chelewa kumfata Imamu. 


Anaye mtangulia Imamu: Ni Maamuma anaye anza kufanya 
kitu kwenye swala kabla ya Imamu, kufanya hivyo ni haramu, 
kama atamtangulia Imamu katika takbra ya kuhirimia swala, 
atakuwa hajafunga swala kabisa, ni lazima arudiye kuswali. 





Anaye kwenda sambamba na Imamu: Ni ambaye anakuwa 
yupo sawa sawa na Imamu anarukuu pamoja na Imamu na 
kusujudu pamoja naye na shuka pamoja naye, hadithi ya Mtume 
inaonyesha kufanya hivyo ni haramu kwa kauli ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Msirukuu mpaka arukuu)). 


Baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu, wa- 
naona kuwa ni karaha mtu kwenda sambamba na Imamu, na 
kuwa sio haramu, isipokuwa kwenye takbira ya kuhirimia 
swala akihirimia swala sambamaba na Imamu haja funga 
swala ni lazima arudie kuhirimia swala tena. 


Kumfata Imamu: Ni kuleta matendo ya swala baada ya 
Imamu bila kuchelewa, na kufanya hivyo ndio jambo la kishe- 
ria linalo takiwa. 


Kuchelewa: Ni mtu kuchelewa kumfata Imamu kuchele- 
wa ambako kutamtoa katika kumfata Imamu kufanya hivyo ni 
kinyume na mafunzo ya sheria. 


X k k k 


Swali la 306: Je inasihi kuswali nyuma ya mtu mu- 
ovu? 


Jibu: Kuswali nyuma ya mwislamu hata kama anafanya 
baadhi ya maasi inaruhusiwa, na ndio kauli iliyo sahihi na ye- 
nye nguvu, lakini kuswali nyuma ya mtu mwema ni bora, kama 
mtu atakuwa anatumia vitu ambavyo ni vya ukafiri vinavyo mtoa 





kwenye Uislamu hairuhusiwi kuswali nyuma yake, kwa kuwa 
swala ya mtu huyo sio sahihi, kama atakuwa sio mwislamu 
swala yake sio sahihi, ikiwa swala ya Imamu sio sahihi hai- 
wezekani kumfata Imamu huyo, kwa kuwa unamfata asiye kuwa 
Imamu, unanuwiya kuwaogzwa na mtu asio kuwa Imamu. 


Xk k k 


Swali la 307: Je inafaa kuswali faradhi nyuma ya 
anayeswali Sunna, na anaye swali Sunna nyuma ya 
anaye swali faradhi? 


Jibu: Inaruhusiwa, kama inavyo ruhusiwa kuswali Ad- 
huhuri nyuma ya Imamu anaye swali Alasiri, na kuswali alasiri 
nyuma ya Imamu anaye swali adhuhuri, kwa kuwa kila mmoja 
kwa niya yake, amesema Imamu Ahmadi radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake: (Ukingia msikitini na Imamu anaswali 
tarawehe nawe haujaswali ishaa swali nyuma yake, wewe 
utakuwa unaswali faradhi naye anaswali Sunna), [90/ Ma- 
sail imau Ahmadi liabi Daud]. 


X k k k 





Swali la 308: Kumetokea mjadala kati ya kundi la 
watu walio kuwa wanaswali akaingia mtu msikitini akiwa 
amechelewa akakuta swala imekimiwa na swafu ime- 
kamilika hakupata nafasi kwenye swafu, je inafaa kwa 
mtu huyo kumvute mtu mmoja katika swafu ya mbele ili 
waweke swafu ya pili nyuma wakiwa wawili, au aswali 
peke yake , au atafanyaje? 


Jibu: Mambo hayo yamegawanyika sehemu tatu: Mtu aki- 
kuta swafu imekamilika. 


l-Ima aswali peke yake nyuma ya swafu. 


2-Ima amvute mtu kwenye swafu ya mbele aswali naye 
kwenye swafu ya nyuma. 


3-Au atangulie mbele aswali kwenye ubavu wa kulia wa 
Imamu. 


Sifa hizi tatu akiingia kwenye swala, ima aache swala ya 
jamaa hiyo, ni jambo gani atachagua kwenye mambo hayo 
manne? 


Tunasema: Anatakiwa kuchagua jambo moja katika mam- 
bo manne : Aweke swafu ya peke yake nyuma ya swafu aswali 
jamaa na Imamu, kwa sababu ni lazima kuswali jamaa , na kus- 
wali kwenye swafu ni waJibu kwa hiyo zinakuwa waJibu mbili 
waJibu wa kuswali jamaa na kuwa kwenye swafu, ukipata ud- 
huru wa waJibu mmoja nao ni kusimama kwenye swafu, ume- 
baki waJibu mwengine wa kuswali jamaa, kwa hivyo tunasema: 
swali jamaa nyuma ya swafu upate ubora wa kuswali jamaa, 
na kuswali kwenye swafu katika hali hiyo sio lazima kwako, 





kwa kuwa umeshindwa kupata nafasi, amesema Mwenyezi 
Mungu mtukufu: |Basi mcheni Mwenyezi Mungu muwezavyo), 
[Surat Taghaabun: 16]. Na ushahidi wa haya ni kuwa mwa- 
namke anaruhusiwa kusimama nyuma ya swafu akiwa peke 
yake kama kutakuwa hakuna wanawake isipokuwa peke yake, 
kwa kuwa hana nafasi ya kisheria kwenye swafu ya wanaume, 
ilivyo patikana dharura ya kisheria katika swafu ya wanaumee 
ameswali peke yake. 


Mwanaume ambaye amekuja msikitini na swafu imekami- 
lika na hakupata nasafi katika swafu umeanguka ulazima wa 
kuwa kwenye swafu, ni lazima kwakwe kuswali jamaa, basi 
naaswali nyuma ya swafu, ama kumvuta mtu kutoka kwenye 
swafu ya mbele aswali naye, kufanya hivyo haitakiwi, kwakuwa 
kufanya hivyo kunasababisha mambo matutu: 


1-Jambo la kwanza: Atasababisha kubaki nafasi katika 
swafu ya kwanza na kufanya hivyo ni kinyume na Bunna aliyo 
iamrisha Mtume rehma na amani ziwe juu yake, Mtume ame- 
amrisha kuziba mwanya kati ya swafu. 


2-Jambo la pili: Utakuwa umemuhamisha mtu kutoka kwe- 
nye swafu bora kuja kwenye swafu ambayo haifikii ubora 
swafu aliyo kuwa,kufanya hivyo umemkosea. 


3-Jambo la tatu: Utakuwa umemshawisha kwenye swala 
yake, kwa kuwa ukimvuta mtu kwenye swala ni lazima utam- 
sababishia kutingishika kwa mwili na moyo kufanya hivyo 
utakuwa umemkosea pia. 


kusimama na ImaMu, hili pia halitakiwi kwa kuwa ni 
lazima Imamu afahamike kwa Maamuma sehemu yeke, kama 
wanavyo fahamu kuwa Imamu lazima awatangulie kwa kauli 





na vitendo, Imamu ataleta takbra kabla yao atarukuu kabla yao, 
inatakiwa awe anajulikana kwa wao. 


Na huu ndio muongozo wa Mtume Muhammad rehma na 
amani ziwe juu yake kuwa Imamu anawatangulia Maamuma, 
kwa munasaba huo upo wazi kuwa anafahamika na amejitenga 
sehemu yake sehemu ambayo hatakiwi kujitenga isipokuwa 
Imamu kwenye swala. 


4-Sehemu ya nne: Ni kuwacha kuswali jamaa, jambo hili 
halina nafasi kwa kuwa kuswali jamaa ni wajibu, na kukaa 
kwenye swafu ni waJibu, kimoja kikishindikana hakisababishi 
kingine kuto kuwepo. 


Xok k 


Swali la 309: Kuna Misikiti yenye ghorofa moja mpa- 
ka mbili wanao swali ghorofa ya pili hawawaoni wanao 
swali katika ghorofa ya chini, je swala zao ni sahihi? 


Jibu: Kwa kuwa Msikiti ni mmoja sio sharti waonane kama 
watakuwa wanasikia takbira ya Imamu. 


Ameiandika muhmmadi swaleh uthaymini /25/8/1410/H. 


Xk k 





Swali la 310: Je Muislamu anaruhusiwa kuswali kwa 
kufuata swala inayo onyeshwa kwenye television moja 
kwa moja, au kwenye radio bila kumuona Imamu haswa 
kwa wanawake? 


Jibu: Hairuhusiwi kwa mtu kumfata Imamu katika swa- 
la kwa kupitia redio au televisioni, kwa kuwa swala ya jamaa 
inakusudiwa watu kukusanayika, ni lazima iwe sehemu moja, 
ziungane swafu baadhi kwa baaadhi, wala hairuhusiwi kuswali 
kufata redio au tv, kwa kuwa utakuwa haujapata makusudio, 
kama tukisema inafaa kuswali kwa kufata redio au television 
kila mmoja ata swali swala tano nyumbani kwakwe, na swala 
ya Ijumaa pia, nakufanya hivyo kunapingana na makusudio 
ya sheria ya kuswali jamaa na Ijumaa, kwa misingi hiyo har- 
uhusiwi mwanamke au mtu mwengine kuswali akifata Imamu 
wa kwenye radio au televisioni. 


UU 


Bismillahi Al Rahmani Al Rahimu. 
Amesema Sheikh Mwenyezi Mungu amuhifadhi: 


Ameuliza muulizaji 


Mgonjwa ataswali vipi? 





Jibu: 


1-Hali ya kwanza: Ni lazima kwa mgonjwa kuswali fara- 
dhi akiwa amesimama, au ameinama, au ameegemea ukuta, au 
fimbo anayo hitaji kuegemea. 


2-Hali ya pili: kama atakuwa hawezi kusimama ataswali 
akiwa amekaa, mkao mzuri akae amekunja miguu kwenye ku- 
sujudu na kurukuu. 


3-Hali ya tatu: kama hato weza kuswali akiwa amekaa atas- 
wali akiwa amelala ubavu amelekea kibla, na kuswali akiwa 
amelala ubavu wa kulia ni bora, kama haikuwezekana kuswali 
akiwa ameelekea kibla ataswali akiwa ameelekea sehemu yoy- 
ote na swala yake itakuwa sahihi, na hato irudia. 


4-Hali ya nne: kama hato weza kuswali akiwa amelala 
ubavu ataswali amelala chali miguu yake imeeleka kibla, ni 
bora ainue kichwa chake kidogo ili aeleke kibla, kama haku- 
weza kuelekeza miguu yake kibla ataswali atakavyo kuwa, na 
hato irudia swala hiyo. 


5-Hali ya tano: Ni lazima kwa mgonjwa arukuu na asuju- 
du katika swala yake, kama hato weza atatumia kuwashiria kwa 
kichwa,na wakati wa kusujudu atainamisha kichwa zaidi kuliko 
kurukuu, akiweza kurukuu akashindwa kusujudu atarukuu , 
kwenye kusujudu atatumia kuwashiria, akiweza kusujudu akash- 
indwa kurukuu atasujudi, ataashiria kwenye kurukuu. 


6-Hali ya sita: kama hato weza kuwashiriya kwa kutu- 
mia kichwa katika kurukuu na kusujudu ataashiria kwa 
macho,atayafumba kidogo wakati wa kurukuu, atayafumba sana 
wakati wa kusujudu, kuhusu kuwashiria kwa kidole kama wa- 





navyo fanya baadhi ya wagonjwa sio sahihi wala sifahamu kama 
kuna ushahidi kwenye Our'ani na hadithi sahihi za Mtume, 
wala kauli za Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu. 


7-Hali ya saba: Akiwa hawezi kuwashiria kwa kichwa wala 
kwa macho ataswali kwa moyo, ataleta takbira kwa myo kisha 
atasoma , atanuia kuruku, kusjudu, na kusimama , nakukaa ki- 
moyo moyo, na mtu analipwa kwa alivyo nuwia. 


8-Hali ya nane: Ni lazima kwa mgonjwa aswali kila swala 
kwa muda wake atafanya mambo ya lazima yanayo husu swala, 
ikiwa ni vigumu kwakwe kuswali kila swala katika muda wake 
anaruhusiwa. kukusanya kati ya Adhuhuri na Alasiri, na kati ya 
Magharibi na Ishaa, au kukusanya kwa kuchelewesha anaiche- 
lewesha dhuhuri anaiswali na alasiri, magharibi anaiswali na isha, 
au anaitanguliza anaswali alasiri na adhuhuri na isha na magharibi 
ataswali kwa kuwangalia wepesi kwakwe, ama swala ya Al-fajir 
haikusanywi na swala iliyo kabla yake wala iliyo baada yake. 


9-Hali ya tisa: Mgonjwa akiwa ni msafiri anatibiwa nje ya 
nchi yake au mji wake anaruhusiwa kupunguza swala ya rakaa 
nne ataswali Adhuhuri, Alasiri, Magharibi, Ishaa, ataziswala 
rakaa mbili mbili, mpaka atakapo rudi nchini kwakwe au katika 
mji wakwe muda ukiwa mrefu au mfupi. 


Kuu 





Swali la 311: Ni muda gani ambao ni lazima mtu kus- 
wali ukiwa kwenye ndege? Na ni vipi mtu ataswali 
kwenye ndege swala ya Faradhi na swala ya Sunna? 


Jibu: Ni lazima kuswali ukiwa kwenye ndege muda wa swa- 
la ukiingia, lakini kama hatoweza kuswali kama anavyo swali 
akiwa aridhini asiswali swala ya faradhi akiwa kwenye ndege 
kama kunauwezekano wa ndege kushuka kabla ya muda wa 
swala kuisha, au kuisha muda ambao upo baada ya muda 
ambao anaruhusiwa kukusanya, mfano: kama ndege itaondoka 
jidah kabla ya kuzama jua, jua likazma naye akiwa angani 
hato swali magharibi mpaka ndege ishuke uwanajani, na ashuke 
kutoka kwenye ndege, akihofu kuwa muda wa magharigi uta- 
toka atanuwiya kukusanaya kwa kuchelewesha kisha ataiswali 
magaharibi pamoja na swala ya al-ishaa atakapo shuka kwenye 
ndege, kama ndege itaendelea kuwa angani mpaka akahofia 
muda waal-ishaa utatoka, na huwa ni nusu ya usiku ndio muda 
wa swala ya al-isha unaisha ataziswala zote mbili kabla ya 
muda kutoka akiwa kwenye ndege. 


Namna ya kuswali faradhi ukiwa kwenye ndege atasimama 
akiwa amelekea kibla ataleta takibira, kisha atasoma Suratul 
Fatiha, ni Sunna kusoma kabla ya Suratul Fatiha dua ya ufunguzi 
wa swala, kisha atasoma baada ya Suratul Fatiha Sura nyingine, 
kisha atarukuu, kisha atainuka kutoka kwenye rukuu, kisha ata- 
sujudu kama hakuweza kusujudu atakaa, na atatumia kuwashiria 
kwenye kusujudu naye akiwa amekaa, atafanya hivyo mpaka 
amalize kuswali naye akiwa amelekea kibla. 


Kuhusu kuswali Sunna ukiwa kwenye ndege ataswali aki- 





wa amekaa kwenye kiti chake atatumia kuwashiria kwenye ku- 
sujud na kurukuu. Atainama sana kwenye kusujudu kulio kwenye 
kurukuu. Imehaririwa /22/4/1409/H. 


UU 


Swali la 312: Ni kipi kiwango cha masafa ya kupun- 
guza swala? Je inaruhusiwa kukusanya bila kupun- 
guza? 


Jibu: Umbali ambao unaruhusiwa kupunguza swala wamewe- 
ka baadhi ya Wanachuoni niumbali wa kilometa thamanini 
na tatu, wemeka baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu! Kuwa niumbali ambao watu husema kuwa hiyo 
ni safari hata kama haikufikia kilometa thamanini na tatu, na 
ambayo watu wanasema sio safari basi hiyo sio safari hata 
kama itafika kilometa mia moja. 


Kauli hiyo ya mwisho. ndio aliyoichagua Sheikhul Islamu 
Ibun Taymiya Mwenyezi Mungu amrehemu! [243/19/ Majmuu 
Al-Fatawa | kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtukufu hakuweka 
masafa malum ya kupunguza swala, pia Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake hakuweka masafa maalum. Amesema Anasi Ibun 
Maaliki radhi za Mwenyezi Mungu ziwe ju u yake: ((Mtume 
alikuwa akitoka maili tatu au kilo meta sita anapunguza 
swala na anaswali rakaa mbili)), [691 / Sahihi Muslim], kauli 
ya Sheikh Islamu Ibun Taymiya ndio kauli iliyo karibu na 





Hakuna ubaya kutofautiana ada ya watu, mtu anaweza ku- 
fata kauli ya kiwango cha masafa maalum ndio apunguze swala, 
kwa kuwa kauli hiyo wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwe- 
nyezi Mungu awarehemu, kwa kuwa jambo limedhibitiwa kure- 
jea kwenda ada ndio kupatia. 


Je inaruhusiwa kukusanya itakapo ruhusiwa kupungu- 
za? 


Tunasema: kukusanya hakufungamani na kupunguza, kuku- 
sanya kunafungamana na haja, mtu akiwa na haja ya kukusanya 
akiwa safari au asipo kuwa safari akusanye, kwa hivyo ndio 
maana watu wanakusanya swala mvua ikinyesha kama watu 
wataona tabu kurudi kuswali msikitini, pia watu wanakusanya 
kukiwa na baridi kali au upepo mkali watu wakiwa wanapa- 
ta tabu kutoka kwenda msikitini pia anaruhusiwa kukusanya 
kama atahofia kupoteza mali yake au kupata madhara, nk. 


Katika (Swahihi Muslimu). Imepokewa hadithi kwa Abdil- 
lahi Ibun Abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake! Ame- 
sema: ((Alikusanya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! 
Kati ya magharibi na Al-ishaa, na kati ya adhuhuri na ala- 
siri bila hofu wala mvua )) [705/ Swahihi Muslimu]. Wakasema 
amekusudia nini? Akasema: amekusudia asiwape tabu Uma 
wake, asiwape tabu ya kukusanya swala. 


Makusudio kila mtu akipata tabu anaruhusiwa kukusanya, 
kama atakuwa hana tabu asikusanye, lakini safari ni sehemu ya 
kupata tabu na dhiki kwa kuwacha kukusanya ,kwa misingi hiyo 
anaruhusiwa msafiri kukusanya akiwa amekula gadi kwenye 
safari au amekuwa mkazi, kama atakuwa amekula gadi katika 





safari kukusanya ni bora, kama atakuwa amekuwa mkazi ku- 
wacha kukusanya ni bora. 


Imenyambuliwa kama mtu akiwa ni mkazi katika mji am- 
bao unaswaliwa jamaa ni lazima kwa mtu huyo kuhudhuria ja- 
maa, kwa hali hiyo hata punguza wala hata kusanya, lakini kama 
swala ya jamaa itampita atapunguza bila kukusanya, isipokuwa 
akihitaji kukusannya. 


Xok k k 


Swali la 313: Mtu anaye safari kwenda Riyadhi kwa 
ajili ya masomo anakwenda jioni siku ya ljumaa anarudi 
alasiri siku ya jumaa tatu, je anakuwa na hukumu ya 
msafiri katika swala na mambo mengine? 


Jibu: Huyo ni msafiri bila shaka, kwa kuwa mji anao kwenda 
kusoma sio mji anao ishi, pia hakunuwia kuishi katika mji anao- 
enda kusoma moja kwa moja, isipokuwa kuishi kwa kwe katika 
mji huo ni kwa malengo, lakini akiwa anaishi katika mji huo na 
kunaswaliwa jamaa, ni lazima anende akaswali jamaa, kuhusu 
yaliyo enea kwa baadhi ya watu kuwa msafiri haswali jamaa wala 
ijumaa, hayana asili wala ushahidi, kuswali jamaa ni waJibu 
kwa msafiri hata kama yupo vitani kama alivyo. sema Mwe- 
nyezi Mungu: [Na unapo kuwa pamoja nao ukawaswalisha 
basi kundi moja miongoni mwao wasimame pamoja nawewej, 
[Surat Nisaa: 102]. Swala ya ijumaa ni waJibu kwa kila ataake 
sikia adhana, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: | Enyi mlio amini 





patakapo adhiniwa kwa ajili ya swala siku ya ijumaa, nendeni 
upesi kwenye dhikir ya Mwenyezi Mungu]. [Surtul Jumaa: 9], 
lakini swala ikikupita au ulikuwa upo mbali na msikiti, utas- 
wali swala ya rakaanne rakaa mbili. 


KUU 


Swali la 314: Ni ipi hukumu ya kukusanya swala ya 
Alasiri katika swala ya Ijumaa? Je anaruhusiwa aliye 
njee ya mji kukusanya swala? 


Jibu: Haikusanywi swala ya alasiri na swala ya ijumaa, kwa 
kukosekana ushahidi kwenye Sunnah, haisihi kukisia ruhusa 
ya kukusanya adhuhuri kwa sababu kunautofauti mkubwa kati 
ya swala yaijumaa na swala ya adhuhuri, asili kila swala 
inatakiwa iswaliwe katika muda wake isipokuwa kwa ushahidi 


unaoruhusu kukusanya. 


Anaruhusiwa kukusanya aliye nje ya mji kama atakaa 


huko siku mbili au tatu kwa kuwa ni wasafiri, kama watakuwa 


hairuhusiwi kukusanya. 





Naelezea hapa kukusanya adhuhuri na alasili, magharibi na 
Al-Ishaa, lakini haifai kukusanya swala ya Al-Jumaa na swala ya 


Alasiri hairuhusiwa kwa hali yoyote. 


X k k k 


Ujumbe: 


Sheikh Muhammadi Swalehe Uthaymini Mwenyezi Mungu 
mtukufu akuhifadhi. 


Asalamu Alaykumu Warahmatul-Allah Wabarakatuhu. 


Tumeona watu wamekuwa wanakusanya swala katika masiku 
yalio pita na tumeona watu wanafanya jambo la kukusanya swala 
ni jepesi, hivi kukusanya swala katika hali hii ya baridi inafaa? 
Mwenyezi Mungu awalipe thawabu. 


Bismi LLahi Rahmani Rahim. 


Jibu: Walaykum Salamu Warahmatul-Allah Wabarakatuh. 


Sio ruhusa watu kufanya jambo la kukusanya swala kuwa 
ni jepesi, kwa kuwa mwenyezi Mungu Amesema: [kwani haki- 
ka swala kwa waumini ni faradhi iliyo wekewa nyakati 
maalum], [Surat Nisaa: 103]. Amesema Mwenyezi Mungu: [Si- 





mamisha swala jua linapo pinduka mpaka giza la usiku na 
Qur`ani ya al-fajir hakika Qur`ani ya al-fajir inashuhudiwa 
daima]. [Suratul Israa: 78], ikiwa swala za faradhi zina nyaka- 
ti zake hakika ni waJibu kuzitekeleza katika muda wake ulio 
pangwa kwa ajili ya swala hizo, kwa ujumla katika kauli ya 
Mwwenyezi Mungu: [Simamisha swala jua linapo pinduka] 
na Mtume rehma na amani ziwe juu yake amebainisha kwa ku- 
pambanua Akasema: ((Wakati wa adhuhuri jua linapo pin- 
duka kikawa kivuli cha mtu mfano wake kwa urefu madamu 
haujaingia muda wa alasiri,na wakati wa alasiri nimpaka jua 
linapokuwa halijawa la njano, wakati wa magharibi ni muda 
ambao mawingu hayajazama, wakati wa al-ishai mpaka nusu 
ya usiku)) [612/ Sahihi Muslim]. 


Kwakuwa Mtume amepanga nyakati kwa ufafanuzi hakika 
mtu kuswali wakati usio kuwa wake ni kuvunja mipaka ya 
Mwenyezi Mungu, [Na watakao kiuka mipaka ya mwenyezi 
Mungu hao ndio madhalimu], [Suratul Baqarah: 229]. Atakaye 
swali kabla ya wakati akiwa anafahamu kwa makusudi mtu 
huyo anapata dhambi ni lazima kuirudia hiyo swala, kama 
atakuwa hafahamu hakukusudia hapati dhambi lakini ni lazima 
arudie, na hii inatokea kwa mtu aliye tanguliza kwa kukusanya 
bila sababu ya kisheria hakika swala alio itanguliza haisihi ni 
lazima airudie. 


Na atakaye ichelewesha swala kwenye wakati wake akiwa 
anajua kwa makusudi bila udhuru mtu huyo anapata dhambi 
haikubaliwi swala yake kwa kauli iliyo na nguvu, jambo hili 
linapatikana kwa mtu anaye chelewesha swala bila sababu ya 
kisheria hakika swala iliyo cheleweshwa haikubaliwi kwa kauli 
iliyo na nguvu. 





Ni wajibu kwa mwislamu amuogope Mwenyezi Mungu 
wala asione jambo hilo ni jepesi hakika jambo hilo ni kubwa 
sana na ni la hatari. 


Kuhusu hadithi iliyo thibiti (Swahihu Muslimu) ime- 
pokewa kwa Ibun Abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake: ((Kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, aliku- 
sanya kati ya swala ya Adhuhuri na Alasiri, na Magharibi na 
Ishaa,akiwa yupo Madina bila hofu wala mvua)), [705/ Sahihi 
Muslim]. Hakuna ushahidi wakuzembea na kulifanya jambo hilo 
ni jepesi, kwa kuwa Ibun Abasi aliulizwa: kwanini alifanya vile? 
Wakikusudia Mtume? Akajibu Ibun Abasi: Alikusudia asiwape 
shida Umma wake)), [705/ Sahihi Muslim]. Huo ni ushahidi 
kuwa sababu inayo ruhusu kukusanya ni tabu inayo weza kumpa 
mtu kutekeleza swala katika wakati wake, mtu akipata shida 
kutekeleza swala katika muda wake inaruhusiwa kukusanya 
au ni Sunna kwakwe kukusanya, kama hakutakuwa na tabu ni 
lazima aswali katika muda wake kila swala. 


Kwa misingi hiyo hairuhusiwi kukusanya kwa sababu ya 
biridi isipokuwa kama kutakuwa na baridi hiyo umekuja na 
upepo unawapa udhia watu kutoka kwenda msiktini, au baridi 
imekuja na theluji na barafu inawapa udhia watu . 


Nasaha zangu kwa ndugu zangu Waislmu hasa maimamu 
wa misikiti wamche Mwenyezi Mungu katika jambo hilo, 
waombe msaada kwa Mwenyezi Mungu wa kutekeleza swala 
za faradhi kwa namna anayo iridhia Mwenyezi Mungu. Hayo 
ni maneno ya muandishi Muhammad Swaleh Uthaymini ./8/7 
/1413/4. 


aaa k k 





Swali la 315: Ni mambo gani yameruhusiwa katika 
safari? 


Jibu: Mambo yalio ruhusiwa safarini ni mambo manne: 
1-Swala ya rakaa nne imeruhusiwa kuiswali rakaa mbili. 


2-kula mchana wa mwezi wa Ramadhani, na kuzilipa siku 
hizo alizo kula baada ya Ramadhani. 


3-kufuta juu ya viatu vya khofu kwa muda wa siku tatu 
usiku na mchana kuwanzia alivyo futa mara ya kwanza. 


4-kuto swali swala za Sunnah za rawatibu za Dhuhur, 
Magharibi na Ishaa, ama swala ya Sunnah za rawatibu ya Al- 
fajiri yenyewe inabaki na inaswaliwa vile vile na inapende- 
kezwa kuiswali. 


Msafiri anaswali swala za usiku, na Sunnah ya Alfajir, na 
rakaa mbili za dhuha na Sunnah baada ya kutawadha, na rakaa 
mbili za kuingia msikitini, rakaa mbili za kuwasili ukitoka 
safari, kwa kuwa ni sun`na mtu akitoka safari aanze kuingia 
msitini kabla ya kuingia nyumbani kwa kwe aswali rakaa mbi- 
li Msikitini [4418/ Sahihi Bukhary,/ 2769 / Sahihi Muslim] pia 
ibada zingine za swala za Sunna anatakiwa msafiri aziswali 
isipokuwa tulizo zitaja hapo nyuma nazo ni: sun`na zinazo 
swaliwa wakati wa faradhi ya adhuhuri na magharibi na Al- 
Ishai, kwa kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa 
haswali Sunna hizo akiwa safari. 


Xk k 





Swali la 316: Ni muda gani unanza saa ya kwanza 
siku ya Ijumaa? 


Jibu: Masaa alio yaeleza Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake ni masaa matano Amesema Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: ((Atakaye oga siku ya ijumaa kuoga kwa 
ajili ya janaba, kisha akaenda msikitni katika saa ya kwanza 
atakuwa kama ametoa ngamia, atakaye enda katika saa ya pili 
atakuwa sawa na aliye toa ng mbe,atakaye enda katika saa 
ya tatu atakuwa kama ametoa kondoo atakaye enda katika 
saa ya nne atakuwa kama ametoa kuku atakaye enda katika 
saa ya tano atakuwa kama ametoa yai)) [881/ Sahihi Bukhary, 
/ 850 / Sahihi Muslim] Mtume amegawa muda huo kuwanzia 
kuchomoza juu mpaka Imamu kuja msikitini ameugawa muda 
huo katika sehemu tano, inawezekana kugawa huko nikwa saa 
moja moja muda ambao tunaufahamu, inaweza ikawa ni zaidi 
ya huo au ukawani muda chini ya saa moja, kwa kuwa nyakati 
zinabadilika, na masaa matano kuwanzia kuchomza jua mpaka 
kuja Imamu kwa ajili ya swala, wapo wanao sema muda huo 
unaanza baada ya kuchomza Al-fajir, lakini kauli ya kwanza 
ndio yenye nguvu, kwa kuwa kabla ya kuchomozajua ni muda 
wa swala ya Alfajir. 


Xok k k 





Swali la 317: Je inaruhusiwa mwisimu aswali nyum- 
abni kwakwe swala ya ijumaa kama atakuwa anasikia 
sauti ya Imamu? 


Jibu: Hairuhusiwa kuswali swala ya ijumaa isipokuwa 
msikitini na waislamu wengine, lakini msikiti ukijaa swafu zi- 
kaungana mpaka barabarani sio vibaya kuswali barabarani kwa 
sababu ya dharura, kuhusu mtu kuswali nyumbani kwakwe au 
dukani kwake hairuhusiwi na sio halali kufanya hivyo, kwa kuwa 
makusudio ya swala ya ijumaa ni kukusanyika waisalmu kutoka 
kila sehemu wawe Umma mmoja kupatikane kuhurumiana na 
kufahamiana, na ipatikane elimu wasio jua wajifunze wanao jua 
wawafundishe wasio jua, kama tuta ruhusu kila mmoja tuka 
sema swali kupitia radio au swali ukiwa nyumbani ufate tu 
kipaza sauti kutakuwa hakuna faida ya kujenga misikiti na 
watu kuja kuswali misikitini hakuna faida, kwa kuwa kuswali 
majumbani kunapelekea kuwacha kuswali ijumaa na kuswali 
jamaa kama utafunguliwa mlango wa kuruhusu watu kuswalia 
nyumabni. 


X k k 


Swali la 318: Je Mwanamke ataswali rakaa ngapi 
swala ya Ijumaa? 





Jibu: Mwanamke akiswali ijumaa na Imamu ataswali kama 
anavyo swali Imamu, kama ataswali nyumbani kwakwe atas- 
wali Adhuhuri rakaa nne. 


UU 


Swali la 319: Atakaeswali Ijumaa ataswali na swala 
ya Adhuhuri? 


Jibu: Mtu akiswali swala ya Ijumaa hakika swala hiyo ya 
ijumaa nilazima kwa muda huo, kwamana ni swala ya lazima ya 
wakati wa Adhuhuri- kwa hivyo hatoswali Adhuhuri, na kus- 
wali Adhuhur baada ya kuswali Ijumaa ni katika uzushi, kwa 
kuwa hakufundishwa katika Our'an wala mafunzo ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, ni lazima kuwakataza watu kus- 
wali Adhuhuri baada ya Ijumaa, hata kama swala za Ijumaa zi- 
taswaliwa nyingi, sio katika sheria mtu aswali adhuhuri baada 
ya swala ya Ijumaa, isipokuwa niuzushi unaotakiwa kukeme- 
wa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakumlazimisha mtu mambo 
mawili ya wajibu katika wakati mmoja, isipokuwa amelazi- 
mishwa kuswali Ijumaa na mtu ameisha iswali. 


Kuhusu walio sema kuwa ijumaa ziki swaliwa katika 
misikiti haifai, na ijumaa zikiwa nyingi ijumaa iliyo sahihi ni 
iliyo swaliwa katika msikiti wa mwanzo, na ikiwa hivyo Msikiti 
ulio tangulia kuswali Ijumaa utakuwa haujulikani kwa hivyo in- 
apelekea kuwa swala za Ijumaa zote ni batili inabidi iswaliwe 
adhuhuri baada ya swala ya Ijumaa. 





Tunasema: Ushahidi wa hayo mmeupata wapi? Uchambuzi 
huo mmeupata wapi? Je hoja yenu imejengewa juu ya mafunzo 
ya Mtume yalio sahihi na mtazamo sahihi? 


Jibu: Hapana, isipokuwa tunasema : swala za ijumaa ziki 
swaliwa nyingi kwa haja ijumaa zote zilizo swaliwa ni sa- 
hihi, kwa akuli ya Mwenyezi Mungu: [Basi mcheni Mwenyezi 
Mungu muezavyo)j, hivi mji ukipanuka ukawa mkubwa au 
msikiti ukawa hautoshii ijumaa zikawa nyingi kwa sababu 
ya haja watu hao wamemcha Mwenyezi Mungu kwa kadri 
ya uwezo wao, atakaye mcha Mwenyezi Mungu kwa kadri ya 
uwezo wake hakika atakuwa amefanya ambalo ni la waJibu 
kwakwe, vipi mtu aseme : ibada yake ni batili, na kuwa ni 
lazima alete badala ya ibada hiyo nayo ni swala ya adhuhuri 
badala ya swala ya ijumaa?! 


Watu wakianzisha ijumaa nyingi katika maeneo tofauti bila 
haja yoyote hakuna shaka jambo hilo ni kunyume na mafunzo 
ya Mtume reham na amani ziwe juu yake, na ni kiyume na 
walivyo fanya makhalifa waongofu wanne, kufanya hivyo ni 
haramu kwa kauli ya Wanachuoni wengi Mwenyezi Mungu 
awarehemu, lakini pamoja na hivyo hatusemi: kuwa ibada 
yao sio sahihi, kwa sababu wanaohusika ni viongozi sio jambo 
linalo wahusu watu wote kwa kuwa viongozi ndio wanao toa 
idhini ya kuswaliwa ijumaa katika misikiti mingi bila haja, 
kwa hivyo tunasema: Nilazima kwa viongozi wanao simamiaa 
mambo ya Misikiti wasitoe idhini ya kuswaliwa Ijumaa katika 
misikiti mingi isipokuwa kukiwa na haja ya kufanya hivyo. 





Kwa hivyo hakika sheria inamtazamo mkubwa kwenye ku- 
kusanyika watu katika ibada ili yapatikane mapezi na muungano 
na wajifunze wasio fahamu, na mambo mengi yasio kuwa hayo 
ambayo yanamasilahi makubwa na mengi, na mikusanyiko ya 
kisheria inakuwa katika wiki, au mwaka, au kila siku, kunakuwa 
katika mitaa Misikiti, kwa kuwa sheria kama ingewalazimisha 
watu wakusanyika kila siku sehemu moja jambo hilo linge 
kuwa na uzito kwa watu, kwa hivyo sheria imeweka wepesi 
imeweka kukusanyika kwa watu ni katika Misikiti yao, kila 
watu wa mtaa katika msikiti wao. 


Mkusanyiko wa wiki ni siku ya Ijumaa, watu wanajikusan- 
ya kila wiki, kwa hivyo ndio maana ni Sunna swala ya Ijumaa 
iwe katika Msikiti mmoja na swala za Ijumaa zisiwe nyingi, 
kwa kuwa mkusanyiko wa wiki hauwadhuru wakikusanyika, na 
hauna tabu, na kuna masilahi makubwa, wanakusanyika watu 
nyuma ya Imamu mmoja khatwibu mmoja anatoa maelekezo 
kwa wote wanatawanyika wakiwa wamepewa mawaidha na 
mtu mmoja na wameswali pamoja. 


Mkusanyiko wa mwaka ni mfano wa swala ya Idd huo ni 
mkusanyiko wa mwaka pia ni mkusanyiko wa nchi zote na 
miji yote, kwa hivyo haifai Misikiti ya kuswali swala za Idd 
iwe mingi isipokuwa kama kutakuwa na haja ya kufanya hivyo 
kama katika Misikiti ya Ijumaa. 


KU 





Swali la 320: Umefika muda wa swala ya Ijumaa na 
sisi tupo baharini tunafanya kazi, baada ya kuwadia 
muda wa adhana ya adhuhuri kwa nusu saa tukatoka 
baharini. hivi inasihi na sisi tutoe adhana na tuswali 
Ijumaa? 


Jibu: Swala ya Ijumaa haisihi isipokuwa iswaliwe katika 
Misikiti ya kwenye miji na vitongoji, haisihi kwa kundi la watu 
wanao fanya kazi baharini au bara kuswali Ijumaa, kwa kuwa 
huo sio muongozo wa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
kuswali Ijumaa isipokuwa kwenye miji na vitongoji, hakika 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa anasafiri ma- 
siku mengi lakini alikuwa haswali Ijumaa, [1218/ Swahihi 
Muslim]. Nanyi sasa hivi mpo baharini hampo sehemu iliyo 
tulia, mnahama kuelekea kulia na kushoto na mnarudi katika 
miji yenu na mchi zenu jambo ambalo ni lazima kwenu ni 
kuswali adhuhuri na sio kuswali Ijumaa, pia mna ruhusa ya 
kupunguza swala ya rakaa nne mkaswali rakaa mbili. 


Xok k k 


Swali la 321: Maamuma atafanyaje akifika Msikitini 
siku ya ljumaa akimkuta Imamu yupo katika tahiyyatu 
ya mwisho, je atalipa rakaa nne au ataswali rakaa 
mbili? 





Jibu: Mtu akija siku ya Ijumaa akamkuta Imamu yupo kwe- 
nye tahiyatu ya mwisho mtu huyo swala ya ijumaa imempita, 
ataingia kuswali na Imamu lakini yeye ataswali Adhuhuri, kwa 
kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! ((Atakaye 
diriki raka katika swala basi amediriki swala)) | 1580/ Sa- 
hihi Bukhary, /607/ Sahihi Muslim] kinacho fahamika kwenye 
hadithi hiyo atakaye diriki chini ya rakaa moja huyo haku 
diriki swala, pia imepokewa kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alisema: (( Atakaye diriki rakaa moja katika 
swala ya ijumaa hakika ameidiriki)) [557 / Al Nnasai ,/ 1123 
/ Ibun Majah), maana yake ameidiriki ijumaa akisimama akas- 
wali rakaa ya pili. 


KU 


Swali la 322: Je Maamuma kuitikia aamin wakati 
Imamu anaomba dua baada ya khutba siku ya Ijumaa 
hivi ni uzushi? 


Jibu: Jambo hilo sio uzushi, kuitikia aamin wakati khatwibu 
anaomba dua kwenye khutba akianza kuwaombea waislamu ni 
vizuri kuitikia aamini wakati anaomba dua, lakini sio kwa sauti 
ya pamoja wala kwa sauti ya juu, inakuwa kila mmoja anaitikia 
peke yake na kw asauti ya chini, mpaka kusiwe na ushawishi, 
au sauti za juu, hakika huitikiwa aamin dua ya khatibu kwa siri 
na mtu mmoja mmoja . 


Xk k k 





Swali la 323: Ni ipi hukumu ya kuinua mikono na 
Imamu anakhutubu siku ya Ijumaa? 


Jibu: Kuinua mikono na Imamu anakhutubu siku ya Iju- 
maa jambo hilo sio la kisheria, hakika walikemea maswahaba 
radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao kumkemea Bishri 
Ibun Marwani wakati alipo inua mikono yake katika khutba 
ya Ijumaa, [874 / Sahihi mslim] Lakini linanyambuliwa ka- 
tika jambo hilo kuomba dua ya mvua hakika imethibiti kwa 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa aliinua mikono 
akimuomba Mwenyezi Mungu mvua na Mtume alikuwa kwe- 
nye khutuba ya ijumaa, watu wakainua mikoo yao pamoja na 
Mtume, [1029 / Sahihi Bukhary], kinyume na dua ya kuomba 
mvua haitakiwi kuinua mikono wakati wa dua kwenye khutba 
ya Ijumaa . 


X k k 


Swali la 324: Ni ipi hukumu ya khutuba kwa lugha 
isio kuwa ya kiarabu? 


Jibu: Kauli iliyo sahihi katika mambo haya: Haifai kwa anaye 
hutubu siku ya ijumaa kuwahutubia watu kwa lugha wasio ifa- 
hamu watu walio hudhuria, kama watu hao sio waarabu wala 
hawafahamu lugha ya kiarabu atawahutubia kwa lugha yao kwa 





kuwa kufanya hivyo ndio njia ya kuwafundisha, na makusudio 
ya khutuba nikufundisha watu sheria ya Mwenyezi Mungu 
kwa waja wake na kuwapa mawaidha na kuwaelekeza anayo 
yataka Mwenyezi Mungu na Mtume wake, isipokuwa kama ata- 
soma aya ya Qur`an ni lazima aisome kwa lugha ya kiarabu, 
kisha aitafsiri kwa lugha ya watu anao ongea nao, ushahidi 
kuwa anaye hutubia anatakiwa kuhutubia watu kwa lugha ya 
watu anao ongea nao ni kauli ya Mwenyezi Mungu! [Na hatu- 
kumtuma Mtume isipokuwa kwa ulimi ( lugha) wa kaumi 
yake ili apate kuwabainishia], [Suratu Ibrahimu: 4]. Mwenyezi 
Mungu amebainisha kuwa njia ya kubainisha inakuwa kwa 
lugha ambayo wanaifahamu anao ongea nao. 


KU 


Swali la 325: Kuoga siku ya Ijumaa na kujipamaba 
kwa ajili ya siku hiyo ni kwa wanaume na wanawake? 
Niipi hukumu ya kuoga kabla ya Ijumaa kwa siku 
moja au siku mbili? 


Jibu: Hukumu hizi ni maalumu kwa wanaume kwa kuwa 
ndio wanao. hudhuria swala ya Ijumaa, mwanaume ndio anat- 
akiwa kujipamba siku ya Ijumaa akitaka kutoka kwenda Msiki- 
tini, kuhusu wanawake sio sheria wao kujipamaba katika jambo 
hilo, lakini kila biaadamu anatakiwa akiwa na uchafu kwenye 
mwili wake ajisafishe, kufanya hivyo nijambo linalo sifiwa 
hatakiwi mtu kuwacha usafi. 





Mtu kuoga kabla ya Ijumaa kwa siku moja au siku mbili 
haisaidii, kwa kuwa hadithi iliyo pokelewa katika jambo hilo 
inahusu siku ya Ijumaa, na muda wa kuoga ni kuwanzia 
kuchomoza Al-fajir mpaka kuswali Ijumaa, muda huo ndio 
wakuoga ambao unatakiwa mtu aoge, ama mtu kuoga kabla ya 
ijumaa kwa siku mbili haitoshi juu ya kuoga siku ya Ijumaa. 


X k k k 


Swali la 326: Mtu akingia Msikitini siku ya ljumaa 
na muadhini anatoa adhana ya pili je ataswali tahiyatul 
Masjidi au atamfata muadhini kwa kujibu Adhana? 


Jibu: Wameleza baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu! Kuwa mtu akiingia msikitini siku ya ijumaa aka- 
sikia muadhini anatoa adhana ya pili ataswali tahiyatu Al- 
masjidi wala hato mfata muadhin kwenye adhana kwa kumjibu, 
atafanya hivyo ili apate muda wakumsikiliza khutuba, kwa kuwa 
kusikiliza khutuba ni lazima, na kujibu muadhini ni Sunna hai- 
wezi kuziwia wajibu. 


X k k k 





Swali la 327: Ni yapi mawazo yenu kwa anaekata 
swafu na kuvuka kwenda mbele siku ya Ijumaa ? 


JIBU: Nilazima kuwambia wanaopita kwenye swafu wakae 
chini lakini unawambia bila kuongea, unamvuta nguo au un- 
amuashiria akae, iliyo bora jambo hilo alisimamie khatwibu 
mwenyewe kama alivyo kuwa Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake anafanya akimuona mtu anakata swafu na kuvuka 
kwenda mbele huku Mtume anahutubia siku ya ijumaa Anase- 
ma: ((kaa chini hakika umewaudhi watu)) [1115/ Ibun Majah,/ 
188/4 / Imamu Ahmadi] . 


aa k k 


Swali la 328: Ni ipi hukumu ya kumsalimia mtu na 
Imamu anahutubu, na ni ipi hukumu ya kurudisha sal- 
amu kwa aliye salimiwa? 


Jibu: Mtu akienda msikitni na Imamu anahutubia ataswali 
rakaa mbili nyepesi atakaa wala asimsalimie mtu yeyote, kum- 
salimia mtu hatika hali hiyo ni haramu kwa kauli ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake amesema: ((Ukisema kumwam- 
bia mwenzio: kaa kimya siku ya Ijumaa na Imamu anahu- 
tubu hakika umefanya mchezo)), [934/ Sahihi Bukhary, /851/ 
Sahihi Muslim] Pia Amesema: ((Atakaye gusa gogoto hakika 





amecheza )), [857/ Swahihi Muslim]. Maana ya kucheza ni mtu 
kufanya jambo la upuuzi, na huenda jambo la upuzi alio lifanya 
litasababisha akose malipo ya ijumaa, kwa hivyo imethibiti ka- 
tika hadithi: ((Atakaye cheza hana swala ya Ijumaa)), [93/1/ 
Ahmadi,/ 1051/ Abuu Daud ]. 


Mtu akikusalimia kwa matamshi,usiseme kumjibu: Walay- 
kum salamu, hata kama atasema kwa kutamka, kuhusu kukupa 
mkono hakuna ubaya, lakini ni bora kuto kukupa mkono, 
pamoja ya kuwa baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu! Wamesema: Anaruhusiwa kujibu salamu. 


Lakini kauli sahihi: Hatakiwi kujibu salamu, kwa kuwa ni 
lazima kusikiliza hutuba unatangulizwa kuliko ulazima wa 
kujibu salamu, pia mwislamu katika hali hiyo hana haki ya 
kusalimia, kwa kuwa kusalimia kutawashughulisha watu kuto 
sikiliza mambo ambayo ni lazima kuyasikiliza. 


Sahihi: Hato mjibu salamu wala hatakiwi kuanza kumsa- 
limia mtu na Imamu anahutubu. 


X k k k 


Swali la 329: Ni ipi hukumu ya kupeana pongezi ka- 
tika sikukuu ya Iddi? Je kuna maneno maalum ya ku- 
peana pongezi ya iddi? 


Jibu: kupeana pongezi ya sikuku ya Iddi inaruhusiwa, na 
hakuna maneno maalum ya kupeana pongezi ya Iddi, isi- 





pokuwa walivyo zowea watu kupeana pongezi inaruhusiwa, ila 
isiwe kwa lugha na vitendo vya madhambi hivyo haviruhusiwi. 


Xk k k 


Swali la 330: Ni ipi hukumu ya swala ya Iddi? 


Jibu: Nionavyo mimi kuwa swala ya Iddi ni nguzo ya 
lazima, na hairuhusiwi kwa wanaume kuwacha kuiswali, isi- 
pokuwa ni lazima wahudhurie kuswali swala hiyo, kwa kuwa 
Mtume rehma na amani aliamrisha watu kuhudhuria kuiswali, 
isipokuwa ali waamur hata wanawake watumwa walio huru wa- 
toke kwenda kwenye swala ya Iddi, pia aliwaamuru wanawake 
walio katika hedhi watoke waende katika swala ya Iddi, lakini 
wajitenge na sehemu ya kuswalia, hii inatujulisha umuhimu wa 
swala ya Iddi, na hi ndio kauli niliyo isema : kuwa ndio yenye 
nguvu- na ndio kauli alio ichagua Sheikh Islamu Ibun Taymiya 
Mwenyezi Mungu amrehemu ! [ 183/24 / Majmuu fatawaa]. 


Lakini swala ya Iddi ni kama swala ya ijumaa ikikupita 
hailipwi kwa sababu hakuna ushahidi wa ulazima wa kuilipa, 
wala mtu hato swali, swala nyingine badala ya swala hiyo, 
kwa kuwa swala ya Ijumaa ikimpita mtu nilazima aswali Ad- 
huhuri kwa kuwa swala ya Ijumaa inaswaliwa katika wakati 
wa adhuhuri, kuhusu swala ya Iddi ikikupita hailipwi. 


Nasaha zangu kwa ndugu zangu waislamu wamche Mwe- 
nyezi Mungu mtukufu, waende kuswali swala hii ambayo ime- 





jaa kheri na dua, na watu kuonana, na kuungana waisalamu 
wote na kupendana, kama watu wataitwa kwenye jambo la 
starehe utawaona wanakwenda haraka, vipi watu wanakuwa wa- 
zito. kwenda kuswali Iddi na aliye waita kwenda kuswali ni 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake amewaita katika swala 
ambayo mtu anapata malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu 
wanapewa wanacho stahiki alicho waahidi mwenyezi Mungu, 
lakini ni lazima kwa wanawake wakitoka kwenda wajitenge 
na sehemu ya wanaume, wawe pembezoni mwa msikiti mbali 
na wanaume, wasitoke wakiwa wamejipamba na kupaka ma- 
nukato, au hawakuvaa nguo za sitara, kwa saababu hiyo Mtume 
alipo amuru wanawake watoke kwenda kuswali Iddi walimu- 
liza: Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kama mmoja wetu 
hana jilbabi, Akasema: ((Amvalishe dada jilbabi lake)) [324/ 
Sahihi Bukhary, /890/ Sahihi Muslim) na jilbabi ni nguo inayo 
mfunika mwanamke au nguo inayo fanana na baibui, kwa 
hivyo. inatujulisha kuwa ni lazima mwanamke atoke nyumbani 
akiwa amevaa jilbabi, kwa kuwa Mtume alivyo ulizwa mwa- 
namke atoke na jilbabi hakusema atoke amevaa anavyo weza 
isipokuwa alisema: ((Amvalishe dada jilbabi lake)), inataki- 
wa Imamu, nakusudia Imamu wa swala ya Iddi —Atakapo wa- 
hutubia wanaume awahutubie na wanawake kama wanawake 
watakuwa hawakusikia hutuba wakati anawahutubia wanaume, 
Lakini kama wanasikia hutuba ya wanaumee inatosha hakuna 
haja ya kuwahutubia na wanawake, lakini ni bora hutuba iwe 
na sehemu ya kuelezea hukumu maalum za wanawake na 
awape mawaidha wanawake na awakumbushe, kama alivyo 





fanya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! wakati alipo 
wahutubia wanaume katika swala ya Iddi kisha akawageukia 


wanawake akawapa mawaidha na akawakubusha, [979/ Sahihi 
Bukhary, /884/ Sahihi Muslim]. 


X ok k k 


Swali la 331: Ni ipi hukumu ya kuswali swala ya Iddi 
sehemu nyingi katika mji? 


Jibu: Kukiwa na haja ya watu kuswali katika sehemu ny- 
ingi hakuna ubaya, kama vile swala ya ijumaa kukiwa na haja 
ziswaliwe sehemu nyingi hakuna ubaya, kwa kuwa Mwenyezi 
Mungu Amesema: [Wala hakuweka juu yenu mambo mazito 
katika dini], [Suratul Hajj: 78]. Kama hatukusema inaruhusiwa 
watu kuswali katika sehemu tofauti tofaut ni lazima jambo hili 
litawanyima baadhi ya watu kuswali Al Jumaa na swala ya Iddi. 


Mfano: Haja ya watu kuswali Iddi sehemu tofauti ni kupanu- 
ka mji watu wengine wanakuja kutoka nje ya mji kwenda upande 
wa mji sehemu ya pili. 


Kama kutakuwa hakuna haja itaswaliwa sehemu moja tu. 


Xk k k 





Swali la 332: Ni ipi namna ya kuswali swala za iddi 
mbili? 


Jibu: Namna ya kuswali swala za Iddi mbili ni kuja 
Imamu anawaswalisha watu rakaa mbili ataleta takbira ya 
kuhirimi swala katika rakaa ya kwanza, kisha ataleta baada ya 
takbira ya kuhirimia takbira sita, kisha atasoma Suratul Fatiha, 
na anatasoma Surat Oaf, katika rakaa ya pili akisimama atasi- 
mama akiwa analeta takbira akifika kwenye kusimama ataleta 
takbira mara tano, kisha atasoma Surat Suratul Fatiha kisha ata- 
soma Suratul Oamar, hizi Sura mbili Mtume alikuwa anazisoma 
katika swala za Iddi mbili [891/ Swahihi Muslim], Akipenda ata- 
soma katika rakaa ya kwanza sabhi, na rakaa ya pili hal-ataaka 
hadithu Al-Ghashiya [878/ Sahihi Muslim], Fahamu swala ya 
Iddi na ya al-ijumaa zinazo shirikiana katika swala sura mbili 
na zinapishana sura mbili, sura mbili ambazo zinashirikiana 
ni sabhi na Al-ghashiya, sura zinazo pishana katika swala hizo 
katika swala za Iddi mbili ni (Oaaf) na (Iqtarabat) katika swala 
ya Ijumaa unasoma Surat (Al-Jumua) na (Al-Munaafiguun) ana- 
takiwa Imamu kufata Sunna kwa kusoma sura hizi mpaka wais- 
alamu wazimfahamu wala wasimkemee kama itatokea, baada ya 
swala atahutubia, inatakiwa aungumzie kwenye sehemu ya hutuba 
yake jambo linalo wahusu wanawake awaamuru kufanya wanayo 
takiwa kufanya wanawake na awakataze mambo yasiyofaa ina- 
takiwa khatibu afanye kama alivyo fanya Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake. 


X k k 





Swali la 333: Anasimama Imamu katika baadhi ya Miji 
siku ya Iddi kabla ya swala akileta takbira kwa kutumia 
kipaza sauti na Maamuma nao wanaleta takbira pamoja 
na Imamu, ni ipi hukumu ya kufanya hivyo? 


Jibu: Sifa alizo zitaja muulizaji kwenye swali lake sifa hizo 
hazikuthibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, wala 
kwa maswahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao Sunna 
iliyo thibiti kila mmoja alete takbira peke yake. 


Xk k k 


Swali la 334: Ni muda gani watu wanatakiwa kuwanza 
kuleta takbira za siku ya Iddi ? na ni zipi sifa zake? 


Jibu: Takbira za siku ya Iddi zinaanza kuwanzia kuzama jua 
siku ya mwisho ya Ramadhani mpaka atakapo kuja Imamu kwa 
ajili ya swala ya Iddi. 


Sifa zake ni kusema: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaaha 
ila Allah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, WaliLLahi Al-hamdu. Au 
atasema: Allahu Akbar, Allahu Akbar: Allahu Akbar, La Ilaaha ila 
Allah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, WaliLLahil- 
hamdu. 


Nakusudia ima alete takbira mara tatu au mara mbili vyote 
inaruhusiwa, lakini ni lazima katika alama hizo wanaume wata 





dhihirisha takbra katika masoko na misikiti na majumbani, 
kuhusu wanawake ni bora kuleta takbra kwa siri siri. 


X k k 


Swali la 335: Ni ipi hukumu ya swala ya kupatwa 
kwa mwezi na ni ipi swala ya kupatwa kwa jua? 


Jibu: Kuswali kwa ajili ya kupatwa kwa jua au mwezi ni 
sun`na iliyo tiliwa mkazo kwa mujibu wa muungano wa Wana- 
chuoni Mwenyezi Mungu awarehemu na sio wajibu kuswali jua 
au mwenzi vikipatwa, hakuna shaka kuwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake ameamrisha watu kuswali jua au mwezi likipatwa, 
na Mtume aliswali na hiyo swala ni kubwa na tukufu ipo nje ya 
mtazamo wake, 


Wamesema baadhi ya Wanachuoni Mwenyezi Mungu aware- 
hemu kuwa ni lazima kuswali, wakesema kuwa itakuwa ni laz- 
ima kwa kila mtu au ni lazima kwa baadhi ya watu kwa maana 
wakiswali baadhi inatosha, wakatoa ushahidi wa amri ya Mtume 
kaamrisha watu wa swali [1044/ Sahihi Bukhary, /901/ Sahihi 
Muslim], Asili ya amri ni lazima ifanyike, pia amri imekutana 
na dhamiri inayo julisha umuhumu wa jambo hilo, kwa kuwa 
ni onyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa adhabu inayo inayo 
fungamana na sababu, kwa hivyo imekuwa ni wajibu kwa wa- 
jawanyeyekevu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hiyo 
adhabu ambayo imefungamana na sababu na Mwenyezi Mungu 
ameikemea watu waiache. 





Hakuna shaka kuwa ushahidi huo unanguvu sana kwa 
mtazamo na ushahidi wa matendo ya watu wema walio tangu- 
lia, kwa kifupi itakuwa kuswali jua au mwezi vikipatwa ni fara- 
dhi kifaya, ambayo wakiswali baadhi ya watu inatosha kwa 
wengine, na hivi ndio mimi ninavyo ona lipo kwenye hukumu 
ya jambo hilo kuwa niya faradhi kifaya, lakini kauli ya mungano 
wa Wanachuoni, hawana ushahidi unao pelekea kuwa ni lazima 
kuswali isipokuwa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake! Kumwambia mwanaume mmoja alipo muliza hivi kunaiba- 
da nyingine ya lazima kuwacha swala tano? Akasema Mtume: 
((Hapana, isipokuwa uswali Sunna)). [47/ Sahihi Bukhary, /11/ 
Sahihi Muslim]. 


Kauli hiyo haikatazi kuwa hakuna swala nyingine ya lazi- 
ma isipokuwa swala tano itakapo patikna sababu ya swala hiyo 
kuwa ni wajibu, inakuwa makusudio ya kukataa katika kauli ya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Hapana)) kwa maana 
ya swala zilizo ratibiwa ambazo zinajirudia usiku na mchana. 


Mchana na usiku, na ama swala zenye sababu maalumu; had- 
ith hii haijapinga uwajibu wa swala hizo. Hitimisho la swali hili 
ni kwamba: swala ya kupatwa kwa jua ni waaJibu; ima kwa watu 
wote au kwa kufanya baadhi yao . 


Kuu 





Swali la 336: Ambaye imempita swala ya kupatwa 
kwa mwezi vipi anailipaje 


Jibu: mwenye kupitwa na swala ya kupatwa kwa mwezi au ku- 
shikwa kwa mwezi imethibiti kwa mtume rehema na amani ziwe 
juu yake kwamba yeye amesema: ((Mtakapo sikia iqama ien- 
deeni swala na jilazimisheni kuiyendea kwa utulivu na upole, 
wala msikimbie, sehemu mtakayo iwahi swalini na iliyo wapi- 
ta itimizeni)), Sahihi Bukhaar [636], na pia Sahihi Muslim [602]. 
Basi huyu ambae imempita rakaa katika swala ya kupatwa kwa 
mwezi na aitimize hiyo rakaa kwa namna aliyo iswali imamu au 
kama alivyo iswali imamu, kwa sababu mtume aliposema timiz- 
eni amekusudia swala zote hakutaja swala maalum. Na swali hili 
huwatatiza watu wengi, kuwa kama amepitwa na rukuu ya kwan- 
za katika rakaa? analipa rakaa ambayo imempita yeye rukuu ya 
kwanza yote . 


Xk k 


Swali la 337: kugeuza kilemba katika dua baada ya 
swala ya kuomba mvua, je hugeuzwa wakati wa kuomba 
au hugeuzwa nyumbani kabla ya kutoka kwenda msiki- 
tini? na ni ipi hekma ya kugeuza kilelemba? nifahamish- 
eni Allaah awabariki. 





Jibu: kugeuza kilemba wakati wa dua katika swala ya kuomba 
mvua, anaegeuza kilemba ni khatwibu anae khutubia waumini tu, 
kama walivyo sema wana wa chuoni Allah awarehemu. Na hikma 
katika hilo hupatikana faida tatu: 


Faida ya kwanza: ni kumfuata na kumuiga Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake. 


Faida ya pili: kuwa na utulivu juu ya Allah kwamba hali 
itabadilika kutoka kwenye ukame na kuingia kwenye mavuno na 
starehe. 


Faida ya tatu: ni ishara ya mtu kugeuza hali yake aliyo kuwa 
nayo ya kutokumuelekea Allaah na kumuasi, na kubadilika kwa 
kumuelekea Allaah na kudumu katika kumtii, kwa sababu ucha- 
Mungu huwa na maana ya vazi, na kilemba na mfano wake ni 
vazi, nikana kwamba amegeuka kutoka kwenye ubaya na kuwa 
mwema. 


Kuu 


Swali la 338: baadhi ya watu wanasema: lau msinge 
taka msaada kwa kuomba mvua inge nyesha tu, mnas- 
emaje katika hili?. 


Jibu: mimi nasema: na ogopea kwa msemaji huyo khatari 
kubwa, hakika Allaah anasema: [Amesema bwana wenu niomb- 





eni nitawajibu] [Surat Ghaafir: 60], Allaah ni mwenye kuhukumu 
na huenda akachelewesha malipo yake ili watu wafahamu ugu- 
mu wa ufakiri, na wafahamu kuwa hapana pakurejea isipo kuwa 
kwa Allaah, na anafanya maombi yao kuwa ni sababu ya kunye- 
sha mvua, na pindi watakapo omba watu na isinyeshe mvua, basi 
Allah katika hilo kuna hekma kaiweka, hakika Allah ni mjuzi na 
nimwenye hekma sana na nimwenye huruma kwa waja wake na 
nafsi zao, kwani ni vitu vingi mtu anaviomba wala havipati, kisha 
anaomba hapati, kisha anaomba hapati, na amesema Mtume re- 
hema na amani ziwe juu yake: ((Hujibiwa mmoja wenu muda 
wa kuwa hajafanya haraka; anasema: nimeomba sija jibiwa)). 
Bukhaar [6340 |; na pia ameipokea, Muslimu: [2735]. Na muda 
huo muombaji anaendelea na kuomba Dua - Allah atuhifadhi na 
kukata tama — pamoja na kwamba mtu hamuombi Allah kwa neno 
lolote isipo kuwa anapata thawabu kwa kuomba huko; kwa sababu 
Dua ni ibada, kwa hiyo mtu yoyote anae omba hupata faida kwa 
vile yuko ndani ya ibada, bali pia imekuja katika hadidh kutoka 
kwa mtume rehema na amani ziwe juu yake ya kwamba: ((Mwe- 
nye kuomba hupata moja ya mambo matatu; ima ajibiwe, au 
angeuziwe kwenye jambo baya kubwa zaidi, na ima awekewe 
alicho kiomba mpaka siku ya kiama)). [Imamu Ahmad [329 / 
5], na tirmidhy: [3573 |. Na mimi nazielekeza nasaha zangu kwa 
ndugu aliye sema maneno yale kwamba atubie kwa Allah, hakika 
alicho kisema ni dhambi kubwa inayo pingana na amri ya Allah 
mtukufu na ni maneno yenye kumghadhibisha Allah mtukufu. 


uu 





Swali la 339: Ni ipi rai yenu kwa mtu anayeusia kuwa 
akifa azikwe mahali Fulani, je ina paswa kutekeleza wa- 
sia huo?. 


Jibu: kwanza hapana budi kuulizwa kwanini achague sehemu 
hiyo? Huenda ikawa amechagua upande wa makaburi ya mawalii 
wa uwongo au upande wa makaburi ambayo anashirikishwa Allah 
mtukufu, au sababu nyinginezo zisizo kuwa hizo miongoni mwa 
sababu zilizo haramishwa, ikiwa ni kwa sababu hizo haipaswi 
kutekelezwa wasia wake, na atazikwa pamoja na waislam wen- 
gine ikiwa ni muislam . 


Ikiwa kausia pasi na malengo hayo, bali kausia apelekwe kwe- 
nye mji wake aliyo ishi kwa hili hapana tatizo ukitekelezwa wasia 
wake ikiwa hakutatokea uharibifu wa mali, ikiwa hilo lita hari- 
bu mali kwamba hasafirishwi ila kwa kutumia pesa nyingi, kwa 
hapo hautekelezwi wasia wake na Ardhi ya Allaah ni moja, muda 
wakua Ardhi ni ya waislam . 


Xok k k 





Swali la 340: Ni wakati gani inatakiwa kusomwa tala- 
kini? 


Jibu: Talakini husomwa wakati mtu anapo kufa na anapo karib- 
ia kufa , anafanyiwa talakini anae karibia kufa kwa kuambiwa 
aseme : 


((Laa Ilaaha ila LLah)), kama alivyo fanya Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake wakati alipo kufa baba yake mdogo Abii 
twaalib wakati anakaribia kufa akamuambia (Ewe baba mdogo, 
sema: ((Laa Ilaaha ila LLah, tamko ambalo litakuwa ni hoja 
kwako mbele ya Allah)) lakini Ami yake Abaa Twaalib -- Allah 
atulinde — hakusema hili na akafa katika shirki. Sahihi Bukhaary: 
(1360) na pia Muslim katika mlango dalili ya kuswihi uislamu wa 
mwenye kukaribia kufa. 


Na ama talakini baada ya kufa hakika ni bidaa niuzushi kwa 
kuto thibiti hadith kutoka kwa Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake katika hilo, lakini ambalo linapaswa kufanywa ni hadith ali- 
yo ipokea Abuu daaud pindi alipo sema alikuwa Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake akimaliza kumzika maiti husimama pem- 
bezoni mwa kaburi yake na kusema ((Mtakieni msamaha ndugu 
yenu na mumuombee apate kauli thaabit kwani hakika yeye 
sasa hivi anaulizwa)) Sahihi Bukhaar (1223) ama kusoma mbele 
ya kaburi au kufanya talakini katika kaburi hii ni bidaa imezuka 
haina asili kutoka kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake. 


X ok k 





Swali la 341: Ni ipi rai yenu kwa mtu ambae anach- 
elewesha kumzika maiti mpaka wafike au waje baadh ya 
ndugu waliyoko miji ya mbali?. 


Jibu: Ambalo ni Sahihi katika sharia ya kiislamu ni kufanya 
haraka kumuandaa maiti na kumzika, kwa maneno ya mtume 
(rehema na amani ziwe juu yake amesema: ((Fanyeni haraka 
kumzika maiti, ikiwa ni miongoni mwa watu wema basi kuna 
kheri mnayo mharakishia aipate, na akiwa si katika wema basi 
ni shari mnayo jiwekea kwenye dhima yenu)). Sahihi Bukhaar: 
(1315) na pia Sahihi Muslim (944). Wala haitakikani kuchelew- 
eshwa maiti kwa ajili ya kufika baadhi ya jamaa zake , isipokua 
ikitokea kucheleweshwa basi iwe muda mchache tu, lakini litaki- 
kanalo ni kufanyiwa haraka ndiyo bora zaidi, watakapo kuja hao 
jamaa wanaweza wakamswali katika kaburi lake kama alivyo fan- 
ya Mtume rehma na amani iwe juu yake wakati alipo swali katika 
kaburi la mwanamke, mwanamke ambae alikuwa akishuhulikia 
msikiti, maswahaba walimzika na hawakumpa khabari Mtume, 
akasema Mtume: ((Nionyesheni kaburi lake)) wakamfahamisha 
lilipo akamswalia. Sahihi Bukhaar: (1337). 


Kuu 





Swali la 342: Kutangaza khabari za kifo kwa watu 
wake wa karibu na marafiki zake ili wakusanyike kwa 
ajili ya kumswalia maiti, je hili linaingia katika matan- 
gazo yaliyo katazwa kisheria au hii inafaa?. 


JIBU: Hili ni katika matangazo yanayofaa, na hili alitangaza 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake: siku alipo kufa Najashi, 
na vile vile akasema Mtume kuhusu yule mwanamke alie kuwa 
akisimamia shukhuli za msikiti, walipo mzika maswahaba radh 
za Allah ziwe juu yao bila kumfahamisha Mtumerehema na am- 
ani ziwe juu yake, akasema Mtume: ((Kwanini hamkunifahami- 
sha)) kwa hiyo kueneza khabari za kufa mtu kwa ajili ya kipati- 
kana watu wengi watakao mswalia hapana vibaya kwa hilo; kwa 
kuwa hilo ni katika mambo ambayo yamepokewa na yana mifano 
katika Sunna, na hivyo hivyo kutoa khabari kwa jamaa zake wa- 
karibu ni muhimu wakakusanyika kwa ajili ya kumswalia hapana 
tatizo. 


X ok k 


Swali la 343: Ni namna ipi ya sawasawa iliyo pokele- 
wa kutoka kwa Mtume ikibainisha jinsi ya kuosha maiti? 


Jibu: Namna ya kisheria katika kuosha maiti ni kwamba mtu 
anaosha tupu ya maiti, kisha anafuatishia kumuosha mwili, ataan- 
za na viungo vya udhu atamtia udhu isipokuwa asimuingizie maji 





mdomoni kwake au puani, isipokuwa anachukua kitambaa anaki- 
loanisha maji kisha anamsafisha puani na mdomoni kwa hicho kit- 
ambaa, kisha anaosha sehemu nyingine za mwili , na kumuosha 
ina kuwa ni kwakutumia sidiri 


(mkunazi ) na mkunazi ni maarufu — unachukuliwa majani 
yake kisha yanatwangwa halafu yanaingizwa katika maji kisha 
yana changanywa kwa mkono mpaka lina patikana povu, hala 
linachukuliwa povu anaoshwa nalo maiti kichwani na kwenye 
ndevu, na ataogeshwa sehemu nyingine na sidri iliyo baki, kwa 
kuwa sidri ina takasha sana, na josho la mwisho wanachanganya 
na kaafuur (karafuu maiti), na kaafuur ni manukato maarufu, 
wamesema wana wa chuoni Allah awarehemu : miongoni mwa 
faida za kaafuuri nikwamba hukausha mwili na inafukuza vidudu 
visimkaribie maiti . 


Na ikiwa maiti ana uchafu mwingi, basi huoshwa zaidi ya mara 
moja; kwa neno la Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema 
kuwaambia wanawake ambao wana waogesha mabinti zao: 


((Muogesheni mara tatu, au mara tano, au zaidi ya mara 
hizo kama mtaona bado anastahili kuogeshwa)) Sahihi Bukhaar 
(1253), na pia Sahihi Muslim (939). Kisha baada ya kumuogesha 
wanamkausha maji au kumfuta maji kisha anavishwa sanda yake. 


Xk k k 





Swali la 344: Wakati mwingine katika ajali za magari 
na moto na kuvunjika yani kama kudondokewa na 
nyumba mtu huharibika au kupoteza baadhi ya viungo, 
na wakati mwingine kunapatikana vipande vidogo kama 
kipande cha mkono au kichwa, je ni sharia kuswalia vi- 
ungo hivi? na je vinaoshwa?. 


Jibu: Viungo vyepesi kama vile mkono na mguu vitakapo 
kutwa au kuonekana na yule maiti mwenyewe ashaswaliwa basi 
havita swaliwa, mfano: lau tumemswalia maiti na tukamzika laki- 
ni hana mguu, kisha baadae tukaupata mguu wake basi tunauzika 
tu wala hatuuswalii kwakuwa maiti mwenyewe tushamswalia. 


Ama itakapokuwa maiti hajapatikana yeye mwenyewe, isi- 
pokua kumepatikana kiungo chake chochote katika viungo vyake 
kama kichwa chake, au mguu wake, au mkono wake, basi viungo 
hivyo vilivyo patikana vinaoshwa na kuvishwa sanda kisha vina 
swaliwa baada ya hapo vinazikwa . 


X k k 





Swali la 345: Mwanamke mimba yake imaharibika 
ikiwa na muda wa miezi sita, na alikua mwanamke huyo 
akifanya kazi ngumu na alikuwa akifunga ramadhani, 
na yeye huyo mwanamke ana shaka ya kuwa kufa kwa 
kiumbe alichokuwa amebeba tumbo na kikashindikana 
kuzaliwa salam ni kwa sababu ya zile kazi ngumu alizo- 
kuwa akifanya, pamoja na hilo nikwamba kiumbe hicho 
kimezikwa bila ya kuswaliwa, niipi hukmu ya kuacha 
kuswaliwa kiumbe hicho? na huyu mwanamke afanyeje 
ili aondoe shaka hii ya kudhani yeye ndiyo sababu ya 
kufa na kuharibika mimba? nifahamisheni . 


Jibu: Mimba ikiharibika na ishafikia miezi mine, basi kiumbe 
hicho kina paswa kuoshwa, na kuvishwa sanda, na kuswaliwa; 
kwa kuwa mimba ikifikisha miezi minne tiyari kiumbe kisha puz- 
iwa roho, kama inavyo fahamisha juu ya hilo hadith ya Abdallaah 
ibin Masuudi amesema: alituambia Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake na yeye ni mwenye kusema ukweli mwenye kuamini- 
wa: Hakika mmoja wenu hukusanywa umbo lake katika tumbo la 
mama yake siku arubaini nakuwa ni tone la manii, kisha baada ya 
siku arubaini huwa pande la damu , kisha baada ya siku arubaini 
anakuwa pande la nyama, kisha hupelekwa malaika akalipuzia 
roho, (Mpaka mwisho wa hadith), Sahihi Bukhary: (3208), na pi 
Sahihi Muslim: 2643. hizi nisiku mia moja na ishirini: yani miezi 
minne, kwa hiyo ikiharibika au ikazaliwa kabla ya muda na mtoto 
akawa amefariki basi ataoshwa, na ata vishwa sanda, na ataswali- 
wa, na atafufuliwa siku ya kiama pamoja na watu wengine . 


... 588 (EE) 





Ama ikiwa ni chini ya miezi minne basi hataoshwa wala ku- 
vishwa sanda wala kuswaliwa, na atazikwa sehemu yoyote; kwa 
sababu ni pande la nyama tu na siyo Mtu. 


Na hiyo iliyo haribika iliyotajwa kwenye swali imefikisha 
miezi sita, ni waaJibu aoshwe na avishwe sanda na aswaliwe, kwa 
hivyo kama walivyo sema katika swali kuwa hawakumswalia basi 
ni jukumu lao sasa hivi kumswalia kwenye kaburi lake ikiwa wa- 
nalifahamu lilipo, na kama hawalifahamu lilipo basi wamswalie 
swala ya aliye mbali, na inatosha kumswalia swala moja tu . 


Ama kwa upande wa kuwa mama yake ana shaka ya kuwa 
mimba hiyo iliharibika kwa sababu yake hakika shaka hizo hazina 
faida yoyote kwake, wala hilo lisiishuhulishe akili yake, na ni vi- 
umbe vingi vinavyofia matumboni mwa mama zao, kwa hiyo hana 
lawama yoyote juu ya hilo, na achane na shaka hizo na wasiwasi 
ambao utazoofisha maisha yake tu. Allah ndio mjuzi zaidi. 


X ok k k 





Swali la 346: ni ipi namna ya kuswali swala ya jeneza 
(maiti)? 


Jibu: Namna ya kuswali swala ya maiti: kwa mwanamume 
ni kuwekwa mbele ya imam na imamu atasimama upande wa 
kichwani kwa maiti, maiti awe ni mdogo au mkubwa ,anasimama 
upande wa kichani kisha ana toa bakbira ya kwanza (Allah Ak- 
bar), kisha anasoma Suratul fatiha (Al hamdu), na kama atasoma 
na Sura yoyote ndogo fupi sivibaya, bali wamesema baadhi ya 
wanachuoni kuwa hilo ni katika Sunna, kisha atatoa takbira ya pili 
(Allah Akbar) kisha atamswalia Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: Allahmma swalli alaa Muhammad, wa alaa aali Muhammad, 
kamaa swallaita alaa Ibraahiima wa alaa aali Ibraahiima, innaka 
hamiidu majiidu , Allahmma baarik alaa Muhammad, wa alaa aali 
Muhammad, kamaa baarakta albraahiim wa alaa aali Ibraahiim, 
innaka hamiidu majiidu, kisha atatoa takbira ya tatu (Allah Ak- 
baru) ataomba dua ambazo zimepokelewa kutoka kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, na miongoni mwa dua hizo ni hii: 
((Allahmma ghfiri lihayinaa wa mayitinaa, wa shaahidnaa wa 
ghaaibinaa, wa swaghiirinaa wa kabiirinaa, wa dhakarinaa 
wa unthaanaa, Allahmma man ahayaitahu minnaa fa ahyihi 
alal islaam, wa man tawaffaitahu minnaa fatawaffahu alal 
iimaan)), Sahihi Muslim: 368 / 2. 


((Allahmma ghifri lahuu, war hamhuu, wa aafihi, wa afu 
anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasii madikhalahu, wa ghaslhu 
bil maai wathalji wal bardi, wa naqihi minal khatwaayaati ka- 
maa yunaqqa thaubul abiyadhu minad danasi)). Sahihi Mus- 
lim (963), ((Allahmma laa taharimnaa ajrahu, walaa tudh- 
wilunaa baadahuu, waghafri lanaa walahu )), ameipokea Abuu 





Daud: (3201) na pia Ibnu Maajah (1498 ). Na dua nyingine zisizo 
kuwa hizo miongoni mwa dua zilizo pokelewa kutoka kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, kisha atatoa takbira ya nne (Al- 
lah Akbaru) wamesema baadhi ya wanawachuoni Allaah aware- 
hemu: na atasema baada ya takbira ya nne: Rabbanaa aatinaa fiy 
dunia hasanat wafil aakhirati hasanat waginaa adhaaba nnaari, na 
kama atatoa takbira ya tano si vibaya; kwa kuwa imethibiti kutoka 
kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake bali wakati mwing- 
ine inatakikana kufanya hivyo; yani: kutoa takbira ya tano kwa 
kuthibiti hilo kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake, Sahihi 
Muslim (957). 


Na ambalo limethibiti kutoka kwa Mtume inatakikana kwa 
Mtu alifanye kwa utaratibu ambao limepokelewa, atafanya hili 
mara hii na mara nyingine atafanya hili, ijapokuwa wengi wanaz- 
ingatia takbira nne, kisha atatoa salamu moja upande wa kulia . 


Ila kama maiti ni mwanamke imamam atasimama katika yake 
na safu za swala zitakuwa kama safu za swala ya mwanamume. 


Zitakapo kusanyika maiti zaidi ya moja basi inatakikana ziwe 
ni zenye kupangiliwa, karibu ya imamu ziwe za wanaume waliyo 
balehe, kisha watoto wa kiume, kisha wanawake waliyo balehe, 
kisha watoto wa kike wadogo, kama hivi kwa utaratibu, na ama 
vichwa vyao vitawekwa hivi! vichwa vya wanaume vitakua usawa 
wa katikati ya mwili wa mwanamke ili imamu awe amesimama 
sehemu ambayo inapaswa asimame kisheria . 


Na hapa natoa tahadhari: Watu wengi hudhani kuwa watu wa- 
nao beba jeneza wana simama sawa na imamu, bali wengine hud- 
hani kuwa ni lazima mmoja au zaidi ya mmoja awe amesimama 





na imamu, hili ni kosa; kwa sababu sunah ni kuwa imamu ndiye 
mwenye haki ya kutangulia mbele peke yake, na itakapo kuwa 
watu wanao beba jeneza hawana sehemu katika safu ya kwanza 
basi watasimama safu ya nyuma ya imamu yani kati ya safu ya 
kwanza na imamu - wao wanakuwa katikati. 


X k k k 


Swali la 347: Ni ipi hukumu ya kumswalia maiti ikiwa 
maiti huyo alikuwa haswali au inahisiwa kuwa haswali 
au haijulikani hali yake kuwa ana swali au haswali? je 
inajuzu kwa kiongozi kumswalia maiti huyo? 


Jibu: Ama ambae anafahamika kuwa haswali haijuzu kum- 
swalia, hala haijuzu kwa jamaa zake kumpeleka kwa waislam ili 
wa mswalie; kwa kuwa yeye alikuwa ametoka katika uislam kwa 
kutokuswali, lililo waaJibu kwa waislam ni kumchimbia shimo 
sehemu yoyote ambayo sio katika makaburi ya waislam na ku- 
tupwa humo bila ya kuswaliwa; kwa sababu yeye hana utukufu 
wowote na atafufuliwa siku ya kiama akiwa pamoja na Firauni, na 
Haamaan, na Qaaruun , 





na Ubaiyi bin Khalafi. Ama ambaye haijulikani hali yake kwa 
waislamu kuwa ana swali au haswali, au wana shaka juu yake 
kuwa haswali, wana mswali, kwa kuwa asili yeye ni muislam 
mpaka ibainike kuwa si muislam, lakini hapana tatizo ikiwa watu 
wana mtilia shaka huyu maiti basi wakati wa kumuombea Dua 
atasema muombaji: ((Allahumma inkaana muuminan faghfiri 
lahu warhamhu)); kwa sababu kumbagua katika Dua ime tokea 
kwa wale wanao watuhumu wake zao kwa zinaa kisha hawaku- 
leta mashahidi wanne, kwamba mwanamme anapo mlaani mkewe 
mbele ya kadhi anasema mara ya tano: Jmna laanata LLahi 
alayhi inkaana minal kaadhibiina| hakika laana ya Allah iwe 
juu yake akiwa ni mwenye kusema uwongo, na mwanamke nae 
atasema katika mara ya tano: [Inna ghadhwaba LLahi alayhaa 
inkaana mina swaadigiina| hakika ghadhabu za Allah ziwe juu 
yake ikiwa mumewe anasema kweli. 


Kuu 





Swali la 348: Je swala ya maiti ina wakati maalum 
wa kuswaliwa? na je inajuzu kuzika usiku? na je swala 
ya maiti ina idadi ya watu maalumu wa kuswalia? na je 
yajuzu kuswaliwa makaburini na juu ya makaburi? (yani 
maiti ambaye ashazikwa ukamswalia akiwa ndani ya ka- 
buri ina faa?). 


Jibu: Swala ya maiti haina wakati maalumu, na mauti hayana 
wakati maalumu, wakati wowote atakapo kufa Mtu basi ataoshwa 
na kuvikwa sanda na kuswaliwa katika wakati wowote usiku au 
mchana, na atazikwa wakati wowote usiku au mchana, isipoku- 
wa katika nyakati tatu haifai kuzika katika nyakati hizo nazo ni: 
wakati linapo chomoza jua mpaka lipande juu kiasi cha mkuki, na 
wakati likisimama mpaka lipinduke — yani: kabla ya kupinduka 
kwa mfano wa dakika kumi, na wakati jua linapo karibia kuza- 
ma mpaka lizame, na kuelekea kwake kuzama ni kuwa kati yake 
na kuzama ni kiasi cha mkuki, basi nyakati hizi tatu hairuhusiwi 
kuzika ndani yake, na makatazo ya kuzika ndani ya nyakati hizo 
kisheria ni haramu kuzika mida hiyo; kwa muJibu wa hadith aliyo 
ipokea ugubatu bi aamiri radh za Allaah ziwe juu yake kwamba 
yeye amesema: ((Nyakati tatu ametukataza Mtume wa Allaah 
rehema na amani ziwe juu yake: kuswali ndani ya nyakati hizo 
au kuwazika maiti wetu ndani ya nyakati hizo)) (Sahihi Mus- 
lim : 831). 


Na swala ya maiti haina idadi ya watu maalumu wa kuiswali 
bali hata kama ataiswali mtu mmoja basi imetosheleza . 





Na inajuzu kuswaliwa makaburini, na kwa sababu hiyo wame- 
chagua wana wa chuoni rehema za Allaah ziwe juu yao, kwamba 
swala ya Maiti inafaa kuswali makaburini kuliko swala ya kawaida 
haifai kuswaliwa makaburini, wakasema wana wa chuoni: kwam- 
ba inajuzu kuswali swala ya maiti makaburini, kama inavyo juzu 
kuswalia maiti ambaye ashazikwa tayari, na hakika imethibiti kwa 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake yeye aliswali juu ya kaburi 
la mwanamke ambaye alikuwa akishuhulikia msikiti akafa usiku 
na maswahaba wakamzika, kisha Mtume akasema: ((Nifahamish- 
eni ilipo kaburi yake)) akafahamishwa akamswalia. 


X k k k 


Swali la 349: Je ni sheria kumswalia maiti aliye mbali 
kwa hali yoyote ile? au kuna masharti maalumu yaliyo 
wekwa? 


Jibu: Kauli iliyo sahihi katika kauli za wana chuoni Allah 
awarehemu: ni kwamba swala ya maiti aliye mbali siyo sharia au 
lazima kuswali isipokuwa kwa yule maiti ambae hakuswaliwa, 


Mfano kama Mtu amekufa katika mji ambao niwa kikafiri na 
hakuswaliwa na angalau Mtu mmoja, au alizama katika bahari 
au Mto au jangwa na maiti yake haikupatikana, hakika ina paswa 
kuswaliwa, ama ambae ameswaliwa basi siyo sheria au si lazima 





kumswalia; kwa sababu hilo halikutokea katika Sunnahh isipoku- 
wa katika kisa cha Najjaashi, na Najjaashy radhi za Allah ziwe juu 
yake hakushaliwa katika mji wake, kwa sababu hiyo Mtume rehe- 
ma na amani ziwe juu yake akamswalia katika mji wa madina, na 
wamekufa watu wakubwa na waheshimiwa katika zama za Mtume 
na haikupokelewa kuwa Mtume aliwaswalia, na wakasema baa- 
dhi ya wanachuoni: Ambaye alikuwa na manufaa katika Dini kwa 
mali yake au kazi yake, au ilimu yake, anaswaliwa swala ya aliye 
mbali, na sihivyo haswaliwi swala ya aliye mbali. Na wakasema 
baadhi ya wana chuoni Allah awarehemu swala ya maiti aliye 
mbali inafaa kuswaliwa kwa namna yoyote, na kauli hii ni dhaifu. 


aaa k k 


Swali la 350: Baadhi ya miji wanamzika maiti akiwa 
amelalia mgongo na mikono yake iko tumboni kwake ni 
njia ipi iliyo sahihi katika kumzika maiti?. 


Jibu: Namna iliyo sahihi ni maiti kuzikwa akiwa amelalia uba- 
vu wake wa kulia uso wake ukiwa umeelekea kibla, kwani hakika 
Al Kaaba ni kibla cha waliyo hai na waliyo kufa, na kama ilivyo 
pia mwenye kulala analalia ubavu wa kulia, kama alivyo amrisha 
Mtume wa Allaah rehema na amani ziwe juu yake: na vile vile 
maiti hulazwa upande wake wa kulia hakika kulala na kufa ni 
kitu kimoja, (Sahihi Bukhaar 247) (Sahihi Muslim 2710). 





Kama alivyo sema Mwenyezi Mungu mtukufu: [Mwenyezi 
Mungu huzipokea roho zinapo kufa na. Na zile ambazo hazik- 
ufa wakati wa kulala kwake, Huzishika zilizo hukumiwa kufa, 
na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliyo wekwa, 
hakika katika hayo bila ya shaka zipo ishara kwa watu wanao 
fikiri |. (Suurat Zumari: 42). 


Na akasema tena Allaah mtukufu: (Na yeye ndiye anaye ku- 
fisheni usiku, na anakijua mlicho fanya mchana. Kisha yeye 
hukufufueni humo mchana ili muda uliyo wekwa utimizwe 
kisha kwake yeye ndiyo marejeo yenu na tena akuambieni 
mliyo kuwa mkiyafanya.] 


(Suurat An'am: 60). 


Sheria katika kumzika maiti nikuwekwa au kulazwa upande 
wake wa kulia akiwa uso wake ameelekea kibla. 


Huwenda alicho kiona muulizaji ilikuwa ni matokeo ya kuto 
kujua kwa huyo mwenye kusimamia jambo hilo, lakini mimi si- 
jawahi kusoma kwa yoyote katika wanachuoni Allah awarehemu, 
akisema Maiti anawekwa kwa kulalia mgongo wake, na mikono 
yake ikawekwa tumboni kwake! 


aa k 





Swali la 351: Nini hukumu ya kusoma Gur'an juu ya 
makaburi na kumuombea Maiti Dua kwenye kaburi lake, 
na mtu kujiombea mwenyewe akiwa kaburini? 


Jibu: Kusoma Qur’an makaburini ni Bidaa, na haikupokelewa 
kutoka kwa Mtume rehema na amani iwe juu yake, wala kutoka 
kwa Maswahaba radhi za Allah ziwe juu yao, na jambo likiwa 
halikupokelewa kutoka kwa Mtume wala kutoka kwa maswahaba, 
hakika haitakikani kisheria sisi kulizua jambo hilo kutoka kwenye 
nafsi zetu; kwa sababu Mtume amesema katika kuto kuswihi kwa 
jambo hilo, akasema: (Hakika kila uzushi ni bidaa na kila bi- 
daa ni upotevu na kila upotevu ni motoni) — yani kila mwenye 
kuzua katika dini basi makazi yake yatakua motoni; 


Jambo ambalo ni waajibu kwa waislam ni kufuata yale am- 
bayo yamesha fanywa na maswahaba wa Mtume na wale waliyo 
fuatia maswahaba kwa wema, mpaka waislamu wawe katika kheri 
na uwongofu; kwa amabayo yamethibiti kwa Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake hakika yeye amesema: ((Bora ya maneno ni 
maneno ya Allah, na bora ya uwongofu niuwongofu wa Mu- 
hammad rehema na amani ziwe juu yake)). 


Ama dua ya kuwaombea maiti ukiwa kaburini — hilo halina 
ubaya nijambo lina faa, atasimama Mtu kwenye kaburi na wa- 
naomba yale ambayo yele ambayo yata wawia mepesi kuyaomba 
mfano wakisema: Allahmma ghifiri lahuu, Allahmma rihamhuu, 
Allahumma adikhil hul Jannata, Allahmma ifsah lahu fii gabrihi. 
na mfano wa hayo katika maombi . 





Na ama kujiombea mtu yeye mwenyewe akiwa katika kaburi 
au makaburi- hili kama muombaji atakusudia kwenda kulifanyia 
makaburini, basi ni miongoni mwa uzushi yani bidaa; kwa sababu 
sharia haijataja mahali mahususi pa kuombea dua ila itakapokuja 
naswi- yani Aya au Hadith kulielezea jambo hilo, na kama haikuja 
dalili ya Aya na haikuja katika Sunna; Hakika hilo— na maanisha 
la kuweka au kuchagua sehemu mahususi ya Dua, kwa vyovyote 
ilivyo sehemu hiyo — itakuwa ni bidaa — yani uzushi . 


X ok k k 


Swali la 352: Ni ipi hukumu ya kuzuru makaburi?, na 
kusoma Suratul Faatiha? Na ni ipi hukumu ya wanawake 
kuzuru makaburi? . 


Jibu: Kuzuru makaburi ni Sunna ameiamrisha Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake baada ya kuwa alikataza kuzuru maka- 
buri, kama ilivyo thibiti hilo kutoka kwake Mtume rehema na am- 
ani ziwe juu yake, akasema katika neno lake: ((Nilikuwa nime 
wakatazeni kuzuru makaburi, nawapa khabari! yazuruni 
makaburi hakika hilo litawakumbusheni Akhera)) hadith hii 
ameipokea imaamu Muslim Mungu amrehemu, kuzuru makaburi 
ni kwa ajili ya mazingatio na kupata mawaidha ni Sunna, hakika 





Mtu anapo zuru hawa maiti katika makaburi yao, na hawa jana 
walikuwa nao juu ya mgongo wa Ardhi wakila kama wanavyo 
kula wengine, na wana kunywa kama wanavyo kunywa wengine, 
na wakisitarehe kwa Dunia yao na sasa wamekuwa rahani kwa 
matendo yao! Yakiwa ya kheri basi wana kheri na yakiwa ya shari 
basi wana shari, hakika hapanabudi kwa hawa waliyo enda kuzuru 
kupata mawaidha na kulainika nyoyo zao, na kumuelekea Allah 
Mtukufu kwa kuachana na maasi na na kushikamana na twaa ya 
Allah, na inatakikana kwa mwenye kuzuru makaburi aombe kwa 
vile alivyokua akiomba Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
na akafundisha umati wake maombi haya ((Assalaamu alaikum 
daaru gaumi muuminiina, ainnaa insha Allah bikum laahi- 
kuuna, yarhamu Allahl mutaqaadimiina minnaa wal muta 
akhiriin )), Swahihi Muslim (974-975 ) 


Nasialu LLaahu lanaa walakuml a'fiyata, Allahmma laa taha- 
rimnaa ajirahum, walaa taftinnaa ba a da hum, waghfirilaanaa 
walahum. 


Na haikupokewa kutoka kwa Mtume kwamba yeye alikuwa 
akisoma faatiha anapo kwenda kuzuru makaburi, kwahiyo kusoma 
faatiha wakati wa kuzuru makaburi nikwenda kinyume cha sharia 
zitokazo kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake. 


Ama wanawake kuzuru makaburi hilo ni haramu; kwa sababu 
Mtume amewalaani wanawake wenye kuzuru makaburi, na wenye 
kuyafanya ni misikiti (yani kuwa ni sehemu ya ibada) na wenye 
kuyawekea taa, siyo halali kwa mwanamke kwenda kuzuru maka- 
buri, nah ii nipale atakapo toka nyumbani kwake moja kwa moja 
akikusudia kwenda makaburini kufanya ziara, lakini kama aliku- 





wa ametoka anaenda safari zake nyingine na kwa bahati mbaya 
akapita makaburini bila ya kukusudia kuwa anaenda kuzuru hapo 
hakuna vibaya kwa mwanamke huyo kusimama na kuwatolea sal- 
amu watu waliyo zikwa hapo, atawatolea salamu ambayo Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake amewafundisha umati wake, hapa 
itatofautishwa kati ya mwanamke aliye toka nyumbani kwake kwa 
ajili ya kwenda kuzuru tu, na mwanamke aliye pita makaburini 
tu bila kukusudia na akasimama akatoa salamu, mwanamke wa 
mwanzo alietoka kwa ajili ya kwenda kuzuru tu huyu amefanya 
kitu ambacho ni haramu, na kuisababishia nafsi yake ilaaniwe na 
Allaah mtukufu, ama mwanamke wa pili ambaye amepita kwa ba- 
hati mbaya huyu hana tatizo. 


X k k k 


Swali la 353: Kuna tabia katika baadh ya miji na ta- 
bia hiyo ni kwamba atakapo kufa maiti wanaweka kaseti 
za Gur'an kwa sauti kubwa katika ile nyumba ya mare- 
hem, nini hukumu ya jambo hili? 





Jibu: Bila ya shaka jambo hilo ni bidaa na upotevu, kwa sa- 
babu halikua katika zama za Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake wala zama za maswahaba wake radh za Allah ziwe juu yao, 
na Our'an hupunguza huzuni itakapo isoma Mtu yeye mwenyewe 
kati yake na nafsi yake, siyo atakapo isoma kwa kutumia spika 
ili aisikie kila Mtu hata wale ambao wako katika mambo yao ya 
kipuuzi wanaisikia katika upuuzi wao, na mpaka wale ambao 
wanasikiliza miziki na vyombo vingine vya miziki na pumbao 
wanaisikia Qur’an, na wakati huo huo wana sikiliza miziki, kana 
kwamba wanaichezea Qur’an na kuicheza shere. 


Kisha kukusanyika watu wa marehemu ili kuwasubiri wana- 
okuja kutoa pole pia ni katika mambo ambayo haya kuwa ya ki- 
julikana katika zama za Mtume rehema na amani ziwe juu yake, 
mpaka baadhi ya wanachuoni Allaah awarehemu wamesema: jam- 
bo hilo ni bidaa; na kwa hili hatuja waona watu au jamaa wa maiti 
wakikusanyika kwa ajili ya kuwapokea wanaokuja kutoa pole bali 
walikuwa wakifunga milango yao, na wakikutana na mtu yoyote 
sokoni, au akaja yoyote katika watu wanao wafahamu bila ya kuji- 
andaa kwa ujio wake basi watamuandalia, na ama kukusanyika na 
kufungua milango kwa ajili ya kuwapokea watu, hakika hili hali- 
kuweko wakati wakati wa Mtume rehema na amani iwe juu yake, 
mpaka maswahaba walikuwa wakihesabu kuwa mkusanyiko kwa 
jamaa wa maiti, na kutengeneza kwao chakula ni katika moja ya 
maombolezo, na maombolezo kama inavyo fahamika ni miongoni 
mwa madhambi makubwa; kwa sababu Mtume rehema na am- 
ani ziwe juu yake: amemlaani mwenye kuombolezo na mwenye 
kusikiliza, na akasema: (Mwenye kuomboleza atakapo kufa na 
hakutubia kabla ya kufa kwake atasimamishwa siku ya giyama na 
ana kanzu ya chuma, Allah atupe afya. 





Nasaha zangu kwa ndungu zangu waislam: waache mambo 
hayayaliyo zushwa ; kwakuwa kuyaacha hayo nibora kwao wao 
mbele ya Allah Mtukufu, na nibora kwa upande wa Maiti pia; Kwa 
kuwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ametuambia kuwa 
maiti anaadhibiwa kutokana na kiliyocha ndugu zake kumlilia 
yeye , na kwa maombolezo ya jamaa zake, ((maana ya kuwa 
maiti anaadhibiwa)) nikwamba yeye maiti anapata maumivu 
na uchungu kutokana na huku kuliya na kuomboleza kwa ndugu 
zake, ijapokuwa haadhibiwi mateso ya mwenye kufanya jambo; 
na kwakuwa Allaah mtukufu anasema: [wala hatabeba mwenye 
kubeba mzigo wa mwenzie]. (Surat An'aam: 164), na siyo lazima 
adhabu iwe ni kuteshwa tu, hivi huoni neno lake Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake alipo sema: ((Safari ni sehemu katika 
Adhabu)), na sikwamba safarini kuna kuadhibiwa bali maumi- 
vu anayo yapata msafiji na kuchoka na tabu za njiani na mengine 
yanayo fanana na hayo hiyo inahesabika ni adhabu tosha, na mion- 
goni mwa maneno ya watu wanasema: ((Yameniadhibu niliyo ya 
dhamiliya)) pale atakapotwa na matatizo au huzuni kubwa. 


Matokeo ya yote: Natoa nasaha kwa ndugu zangu kutokana na 
Ada au tabia kama hizi ambazo haziwazidishii kitu kwa Allah isi- 
pokuwa kuwaweka mbali na Allah, na hawawazidishii maiti wao 
isipokua Adhabu. 


X k k 





FATWA ZINAZOHUSU ZAKA 


Swali la 354: Ni zipi sharti za kutoa Zaka? 


Jibu: Sharti za kupasa kutoa zaka : kwanza ni Mtu awe Muis- 
lam, pili awe yuko huru siyo mtumwa, tatu aweni mwenye kumi- 
liki kiwango ambacho kina tosha kutoa zaka na zaidi, nne kutimiza 
mwaka isipokuwa katika Muasharaati 


Ama Uislamu: Ni kwamba kafiri hapaswi kutoa zaka, wala 
haikubaliwi hata akitoa kwa jina la zaka , ushahidi ni neno lake 
Allah Mtukufu : 


[Na hawakuzuiliwa kukubaliwa michango yao ila kwa 
kuwa walimkataa Mwenyezi Mungu na Mtume wake, wala 
hawaji kwenye swala ila kwa uvivu, wala hawatoi michango 
ila nao wamechukia] 


[Surat Taubah: 54], lakini haimaanishi kuwa haipasi kwa kafiri 
wala haiswihi kwake kuwa yeye amesamehewa huko Akhera hap- 
ana, bali ata adhibiwa kwa ajili ya kutotoa zaka; kwa kauli yake 
Allah Mtukufu: 


38. [Kila nafsi imo rahanini kwa mabaya iliyo yachuma] 


39. [Isipo kuwa watu wa kuliani] 





40. [Hao watakuwa katika Mabustani, wawe wanaulizana] 
41(Khabari za wakosefu] 

42. [Ni nini kilicho kupelekeni Motoni] 

43.| Waseme: Hatukuwa miongoni walio kuwa wakisali] 
44. [Wala hatukuwa tukiwalisha masikini] 


45.[Na tulikuwa tukizama pamoja na walio zama katika 
maovu] 


46.[Na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo]. 


47.[Mpaka yakini ilipo tufikia.] [Surat Mudathir], na hii ni 
dalili kuwa makafiri wataadhibiwa kwa baadhi ya vifungu vya uis- 
lam na hivyo ndivyo ilivyo . 


Ama kuwa huru: Ni kwa sababu mtumwa mwenye kumiliki- 
wa yeye hana mali; kwa kuwa mali yake niya bwana wake yani 
Yule anae mmiliki, Amesema Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake: ((Mwenye kuuza mtumwa mwenye mali basi mali yake 
niya alie muuza ila atakapo toa mashariti mnunuaji)), kwa 
hiyo yeye simwenye kumiliki mali mpaka ipase kwake yeye kutoa 
zaka, na ikikadiriwa kuwa mtumwa ana anacho kimiliki basi umi- 
liki wake mwisho unarudi kwa bwana wake; kwa sababu bwana 
wake anaweza kuchukua alicho nacho, na hivyo inakua umiliki 
wake haukutulizana kama umiliki wa mali kwa ambaye sio mtum- 
wa. 


Na ama kumiliki kiwango: Maana yake ni kuwa Mtu ana mali 
ambayo inafika kiwango ambacho sharia imekikadiria kutolewa 
zaka, na hii inatifautiana kutokana na mali yenyewe, itakapo kuwa 
Mtu hana kiwango ambacho kina pasa zaka basi yeye hatoi zaka; 





kwa kuwa mali yake ni kidogo haiwezekani kugawanywa sawa. 


Na kiwango katika mawaashi — yani wanyama wenye kufug- 
wa kiasi cha kuanzia na chakuishilizia na wasiokuwa wanyama 
hoa ni kiasi cha kuanzia na kinacho zidi kitatolewa kulingana na 
hesabu yake. 


Na ama kupitiwa na mwaka: Ni kwakuwa kupasa kwa zaka 
kwa mali ambayo haija zungukiwa na mwaka inalazimu matajiri 
kupata khasara au kukosa faida, kupasa kwake zaka kwa mali am- 
bayo ni zaidi ya mwaka inalazimu madhara katika haki ya mtoaji 
zaka, ikawa ni hekma ya sharia kakadiria kiwango maalumu cha 
kutoa zaka na muda maalumu unao pasa kutoa zaka ni kuzunguka 
mwaka, katika kuunganisha mzunguko wa mwaka kwa kuweka 
haki ya matajiri, na haki za watoaji zaka. 


Na kwa hali hii lau Mtu atakufa kwa mfano au ikaharibika mali 
yake kabla ya kutimia mwaka hupomoka kwake uwajibu wa ku- 
toa zaka, ila imehusishwa kwake kutimia mwaka katika mambo 
matatu: biashara kuwa na faida, na matokeo yanayodhibitika, na 
mali zingine kama mazao na matunda. 


Ima faida ya biashara asili yake ni kuzungukiwa na mwaka, 
na faida ya ujumla asili yake ni kuzungukiwa na mwaka, na ama 
mazoa na matunda kuzungukiwa kwake ni wakati wa kupatikana 
kwake yani — wakati wa kuvuna kama ni mazao au kuchuma kama 
ni matunda. 


Xk kk 





Swali la 355: Ni namna gani ya kutoa Zaka ya msha- 
hara wa mwisho wa mwezi? 


Jibu: vizuri katika hili ni kwamba inapotimia mwaka kutoka 
mshahara wa mwanzo aliopokea basi atatoa zaka kwa kile ali- 
chokuwa nacho chote, pesa ambayo imetimiza mwaka ataitolea 
zaka, na ambayo haija timiza mwaka atakua ameitanguliza zaka 
yake, na kuitanguliza zaka hapana neno, nah ii ni nyepesi kwake 
ikiwa anapatiliza kila mwezi kivyake, lakini kama ikiwa anautu- 
mia mshahara wa kila mwezi kabla ya kuingia mwezi mwingine 
hapaswi kutoa zaka; kwa kuwa moja ya masharti ya zaka ni mali 
itimize mwaka . 


X k k k 


Swali la 356: Inapasa kutoa Zaka katika mali ya mtoto 
na mwenda wazimu? 


Jibu: Katika jambo hili wametofautiana wana wa chuoni rehe- 
ma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao: miongoni mwao kuna aliye 
sema: kutoa zaka katika mali ya motto na mwenda wazimu siyo 
wajibu, kwa kutizama kwamba haja kalifishwa na sharia katika 





kutoa zaka, na inavyo julikana nikwamba mtoto na mwenda wa- 
zimu siyo katika ambao wame kalifishwa kisheria haipaswi kwao 
wao kutoa Zaka. 


Na katika wana chuoni kuna anaesema: hakika zaka inapaswa 
kwa wawili hao - kauli hii ndiyo sahihi; kwa sababu zaka ni 
haki katika mali wala haitizamwi anae imiliki kuwa yukoje; kwa 
kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Chukua sadaka katika 
mali zao|. Mwenyezi Mungu amejaalia sehemu ya kupasa zaka 
ni mali, na kwakauli yake Mtume rehema na amani ziwe juu yake 
kumuambia Muaadhi bin jabali radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake wakati alipo pelekwa Yemeni: ((wafundishe ya kwamba 
Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yao zaka katika mali 
zao zinachukuliwakutoka kwa matajiri kisha zinatolewa kwa- 
mafakiri)), na kwahili ni kwamba inapasa zaka katika mali ya 
Mtoto na mwenda wa zimu, na atakae simamia utoaji wake ni 
walii - yani baba - wa Mtoto au wa mwenda wazimu. 


Xok k k 


... 608 ... 





Swali la 357: Ni ipi hukumu ya Zaka ya deni? 


Jibu: Haipaswi kwa ambaye ana mdai mtu kutoa zaka hiyo 
pesa iliyoko kwa mdeni kabla hajaipewa; kwa kuwa haiko katika 
mikono yake, lakini ikiwa anaedai ni tajiri basi ni juu yake kui- 
tolea zaka kila mwaka pesa hiyo au mali hiyo iliyoko kwa Mdeni, 
atakapo itolea zaka pamoja na mali yake basi ime muepuka dhim- 
ma, na asipo itolea zaka pesa hiyo iliyoko kwa mdeni pamoja na 
mali yake inampasa kutoa zaka wakati atakapo lipwa deni hilo, 
na atatoa zaka ya miaka yote iliyo pita, na hiyo ni kwa kuwa ta- 
jiri anauwezo wa kuitaka pesa hiy iliyoko kwa mdeni na akaipata, 
ameiyacha pesa hiyo kwa matakwa ya mdaiwa, Ama deni likiwa 
liko kwa masikini - yani anaedai ni masikini au ni tajiri lakini hana 
uwezo wa kuitaka pesa hiyo au mali hiyo na akaipata basi hapas- 
wi kuitolea zaka kila mwaka, kwa sababu hana uwezo wakuipata 
pesa hiyo, kwani Mwenyezi Muangu Mtukufu anasema: [Na aki- 
wa (mdaiwa) ana shida, basi (mdai) angoje mpaka afarijike. | 
[Suratul Baqara: 280], hana uwezo wa kuida mali hiyo na akai- 
tumia hana juu yake zaka, lakini kuna baadhi ya wana wachuoni 
wana sema atakapo ichukua pesa hiyo ataanza kuihesabia mwaka 
upya; na wengine wao wamesema ataitolea zaka mwaka mmoja, 
na itakapo zungukiwa na mwaka vilevile ataitolea zaka na kauli 
hii inayo elemea kwenye ukweli Allah ndiyo Mjuzi zaidi . 


X k k k 





Swali la 358: Je Mtu aliye kufa na anadaiwa na hakua- 
cha mali ya kuweza kulipa deni hilo inafaa kuchukua 
mali ya Zaka ili kumlipia deni hilo.? 


Jibu: Amesema ibnu barri na abuu ubaidi Allah awarehemu: 
kwamba Maiti halipiwi deni alilo acha kwa pesa ya zaka kwa 
mapatano ya wana wachuoni, lakini ukweli ni kwamba jambo hili 
wametofautiana wana wachuoni, lakini wana wachuoni waliyo 
wengi wamesema: Maiti halipiwi deni kutoka kwenya mali ya 
zaka; kwakuwa maiti ameshaondoka yuko Akhera, wala hapati 
unyonge na udhalili kwa deni alilo nalo kama matatizo wanayo 
kutana nayo walio hai, na kwakuwa Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake hakuwa akilipa madeni ya waliyo kufa kwa kuchukua 
pesa ya zaka, lakini alikua akiwalipia mali zilizo kusanywa ku- 
toka kwa makafiri wakati Allah alipo mfungulia, nahii inajulisha 
kwamba haiswihi kulipa deni la maiti kwa kutumia mali iliyo tole- 
wa zaka. 


Na kauli nyingine ni kwamba Aliye kufa kama alichukua mali 
za watu na anataka kuwalipa wenyewe basi Mwenyezi Mungu 
humlipia deni hilo kwa fadhila zake na utukufu wake, na ikiwa 
amechukua mali za watu ili azifanyie uharibifu basi amejichumia 
madhambi yeye mwenyewe, deni linabakia kwenye Dhimmah 
yake atalilita siku ya Qiyama; Na kwa upande wangu hii ndiyo 
kauli inayoendana na ukweli kwamba maiti analipiwa deni alilo- 
liacha. Na inaweza kusemekana kuwa inatofautishwa kuwa wali- 
yoko hai wanahitajia zaka kwa sababu ya ufakiri wao au kwa ajili 
ya kuzitumia wakiwa kwenye jihadi au gharama nyingine zisizo 





kuwa hizo, na ikiwa waliyo hai hawahitajii, na katika hali ambayo 
wana hitajia waliyo hai basi kuna tangulizwa masilahi ya waliyo 
hai, na katika hali ambayo waliyo hai hawahitajii mali hapana 
vibaya tukalipa madeni ya waliyo kufa wale ambao wamekufa na 
hawakuacha mali, na huenda kauli hii ikawa ya kati na kati kati 
ya hizi kauli mbili. 


X k k k 


Swali la 359: Je inaswihi sadaka ya mwenye kudai- 
wa? Na nihaki gani anasamehewa katika haki za kishe- 
ria? 


Jibu: Kutoa sadaka ni katika kutoa kuliko amrishwa kisheria 
na nikuwafanyia ihsaani waja wa Mwenyezi Mungu itakapo tole- 
wa kwenye sehemu zake zinazo sitahiki, na Mtu anapata thawabu 
kwa kutoa sadaka na kila Mtu atakua kwenye kivuli cha sadaka 
yake siku ya kiama, na sadaka inakubaliwa itakapo timiza mashar- 
ti yake iwe Mtu ana daiwa, au hakuwa na deni; na katika mashart 
ya sadaka ni iwe mtoaji kaitoa kwa ajili ya kutaka radhi za Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu na iwe imepatikana kwa kazi ya halali na 
ikatokezea katika sehemu yake; kwa mashart haya sadaka inaku- 
wa ni yenye kukubaliwa kutokana na dalili za kisheria, wala siyo 
sharti kuwa Mtu anaetoa sadaka awe hana deni, lakini ikiwa deni 
lake linachukua kila alicho nacho katika mali, hakika siyo katika 
busara - wala katika Akili - atoe sadaka ambayo ni Sunna na siyo 





lazima au waajibu - na akaacha deni ambalo ni wajibu kwaka na 
nilazima kwake kulilipa , uswahihu aanze jambo la wajibu na laz- 
ima kwake, kisha ndiyo atoe sadaka, na hili wametofautiana wa- 
nachuoni kwa ambae akitoa sadaka na ana deni ambalo ni kubwa 
lina enea mali yake yote akililipa, katika wanachuoni kuna waliyo 
sema: hakika haijuzu kwake kutoa sadaka; kwa sababu hali hiyo 
inamgharimu, na deni kubakia katika dhimmah yake kwa hali hii 
lazima kwake kuliilipa. Na katika wanachuoni kuna walio sema 


Inajuzu lakini kwa mtazamo tofauti na wa mwanzo. 


Kwa kila hali ni kwamba haitakikani mwanadamu ambaye 
anadaiwa atoe vyote alivyo navyo kwa kutoa sadaka ila mpaka 
alipe dani kwa sababu deni ni wajibu kwake na sadaka ni suna, 


wajibu unatangulizwa kuliko Sunna. 


Ama haki za kisheria amabazo husamehewa mtu mwenye 
deni mpaka alipe deni ni hizi: Kwanza ni Hija; Mtu mwenye deni 


hapaswi kwenda hija mpaka awe ashalipa deni lake . 


Ama kutoa zaka wanachuoni wametofautiana kuwa je mwe- 
nye deni hapaswi kutoa zaka au ana paswa kutoa zaka? miongo- 
ni mwa wana wachuoni kuna wanaosema mwenye deni hapaswi 
kutoa zaka kiasi ambacho kinalingana na deni, iwe deni ni mali 
ya waziwazi inayoonekana na watu wote au mali amabayo haiyo- 


nekani. 





Na katika wana wachuoni kuna wanao sema mwenye deni ana- 
toa zaka kiasi ambacho kina lingana na deni analo daiwa bali pia 
anaweza kutoa zake kiasi chote ambacho anacho katika mali yake, 


ijapo kuwa deni linapunguza kiwango cha mali aliyo kuwa nayo. 


Na miongoni mwa wanachuoni kuna waliosema kwa ufafanuzi 
ufuatao: Ikiwa mali yake ni katika mali zisizo onekana kama 
vile pesa na bidhaa za biashara basi haifai kutoa zaka kiasi am- 
bacho kinalingana na deni, na ikiwa mali ni katika mali ambazo 
zinaonekana kama vile mifugo na mali ambazo zinatoka chini ya 


Ardhi basi anaweza kutoa zaka. 


Na usahihi kwangu mimi ni kwamba: Inafaa kutoa zaka kwa 
hali yoyote iwe mali ni ambazo zinaonekana au zisizo onekana, 
na kila ambacho anakimiliki mikononi mwake ni mali ambayo in- 
apasa kuitolea zaka basi ni juu yake kutoa zaka ya mali hiyo hata 
ikiwa anadaiwa, hii ni kwa sababu zaka nilazima kutolewa katika 
mali; kwa maneno ya Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Chukua sa- 
daka katika mali zao, uwa twaharishe na uwa takase kwazo na 
uwaombee rehma. Hakika maombi yako ni utulivu kwao. Na 
Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusikia Mwenye kujua] [Surat 
Tauba: 103]. Na kwa maneno ya Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake alipo Muambia Swahaba wake Muaadhi bin Jabal Allah 
amrehemu pindi alipo Mtuma kwenda yemen akamuambia: wa- 
fahamishe ya kwamba Mwenyezi Mungu amefaradhisha juu yao 


sadaka katika mali zao zinachukuliwa kutoka kwa matajiri wao na 





kuprlekwa kwa masikini wao, na hadith hii iko katika kitabu cha 
imamu Bukhaar kwa tamko hili, na kwa dalili hizi Mbili Qur’an 
na Sunna ni ushahidi tosha kwamba, hakuna maingiliano kati ya 
kutoa zaka na kulipa deni, kwa sababu deni linapasa na nidhim- 
mah kwa mwenye kudaiwa na zaka nayo inapasa kutolewa katika 
mali, kwahiyo kila kimoja katika hivi kinapasa au ni lazima katika 
sehemu yake bila kukihusisha kingine, hakuna mgongano wala 
muingiliano kati ya zaka na deni, deni litabaki kuwa ni dhimmah 
kwa anaedaiwa mpaka alilipe na zaka katika mali itatolewa kwa 
hali yoyote ile . 


Xok k k 


Swali la 360: Kama Mtu hajatoa Zaka miaka minne 
analazimika kufanya nini? 


Jibu: Mtu huyu atakua ni mwenye kupata dhambi kwakuwa 
ameichelewesha zaka; kwa sababu mtu anatakikana atoe zaka ha- 
raka wala asiicheleweshe, kwa kuwa ni jambo la lazima, najambo 
la lazima nikulifanya haraka, kwa hiyo ni nijuu yake Mtu huyu 
atubie kwa Mwenyezi Mungu haraka sana kutokana na maasiya 





hayo aliyo ya fanya ya kuto kutoa zaka mapema, na nijuu yake 
kuanza kutoa zaka zote zakila mwaka ambao hakutoa zaka, na 
hakuna mwaka ambao hatatoa zaka ya mali yake bali anatakiwa 
kufanya haraka kuitoa zaka yake ili madhambi yakuchelewesha 
kutoa kwake zaka yasizidi. 


Xok k 


Swali la 361: Je inatolewa Zaka mifugo ambayo uc- 
hungaji wake ni muda wa nusu ya mwaka? 


Jibu: Mifugo ambayo uchungaji wake ni nusu mwaka kwa 
ukamilifu haina zaka mifugo hiyo, nah ii ni kwa sababu zaka ya 
mifugo haipaswi ila itakapokuwa mifugo inachungwa kwa kulish- 
wa majini yaliyo oteshwa na Mwenyezi Mungu katika ardhi kwa 
muda wa mwaka kamili au zaidi ya mwaka, Ama mifugo ambayo 
uchungwaji wake ni sehemu tu katika mwaka au nisu ya mwaka, 
mifugo hiyo haitolewi zaka ila itakapokuwa umfugaji kaifuga kwa 
ajili ya biashara, hiyo anaitolea zaka na hukumu yake inatolewa 
zaka ya bidhaa, na itakapokuwa kaifuga kwa ajili ya biashara basi 





atatoa zaka kwa makadirio ya kila mwaka kuwa yanalingana na 
kiasi gani kisha kwenye hicho kiasi linatolewa fungu la kumi kiasi 
chake; yani - mbili na nusu katika kila mia moja ndiyo kima chake 
anacho toa. 


aa aa 


Swali la 362: Kabla ya miaka mitatu nimenunua 
nyumba na nje yake kuna mitende mitatu yenye matuma 
aina mbili na ina matunda mengi namshukuru Mwenyezi 
Mungu je kwa hali hii na paswa kutoa Zaka? kama jaw- 
abu ni ndiyo, na watu hawajui kabisa mimi ninauliza ku- 
tokana na hilo: Vipi nitafahamu kiwango cha kutoa Zaka 
na mimi nayapatia faida? Pili: ninawezaje kuigawanya 
Zaka? Naje itatolewa kila aina kivyake au hujumuishwa 
aina zote na kutolewa kama aina moja? Je inapasa ku- 
toa pesa badala yake? Na nitafanyaje kwa miaka iliyo pita 
ambayo sikutoa Zaka? 


JIBU: Alicho kisema muulizaji ni kweli kabisa kuto kufa- 
hamika hukumu ya mitende hii ambayo inakua kwenye majumba 
kwa watu waliyo wengi, watu wangi wanakuwa na mitende saba, 
au mitende kumi, au zaidi au michache na matunda yake yanafikia 





kiwango lakini watu hawafahamu kuwa matunda hayo yanatolewa 
zaka wanadhani zaka inakuwa kwenye mabustani tu, na zaka ya 
tende inakuwepo iwe mitende iko kwenye mabustani au majumba- 
ni; kwahiyo akiwa Mtu anamitende nyumbani baasi na amuite mtu 
mwenye uzoefu ampigie tathimini ya tende hizo au matunda aan- 
garie je yanafikia kiwango cha kutoa zaka au hayajafikia? ikiwa 
inafikia kiwango cha zaka ni wajibu kwake kuitolea zaka lakini 
ataitoleaje na kasema yeye anaipatia faida? kama alivo sema muu- 
lizaji; kwa hali hii tende zitafanyiwa makadirio ya kima chake, 
na zinatolewa nusu fungu la kumi katika kima chake au thamani 
yake; nahii inakuwa wepesi kwa anaemiliki tende hizo, na zitanu- 
faisha kwa wenye kuhitajia - yani namaanisha kuwa akitoa hela 
katika hicho kiwango alicho pata, hela hiyo itawanufaisha wenye 
kuhitajia na kuifanyia makisio kwa pesa vilevile inakuwa wepesi 
kwa mmiliki wa tende hizo, na kiwango cha zaka nikutoa tano ka- 
tika mia moja, wakati zaka ya mali katika mia moja unatoa mbili 
na nusu, lakini zaka hii ya tende unatoa tano katika mia moja; kwa 
sababu zaka yake ni zaka ya matunda, na siyo zaka ya biashara. 


Ama kuhusu miaka iliyo pita ambayo hakutoa zaka kwa ku- 
tokujua basi atakadiria au kukisia katika nafsi yake, anadhani ni- 
kiasi gani kwa matunda ya miaka iliyo pita; na atatoa zaka yake 
muda huo akishajua baada ya kufanya makisiyo, na hatakuwa na 
madhambi kutokana na kuchelewesha zaka kwa miaka iliyo pita; 
kwa kuwa alikua hafahamu, lakini inamlazimu kulipa zaka za mi- 
aka iliyo pita. 


k k 





Swali la 363: NI kiwango gani cha kuweza kutoa zaka 
katika dhahabu na fedha? na pishi ya Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake ni sawa na kilo ngapi? 


Jibu: Kiwango cha kutoa zaka katika fedha na dhahabu ni 
mithkaala ishirini, ambayo ni sawa na glam. Ama kiwango cha 
fedha ni mithkaala mia moja na arobaini kwa dirhamu na fedha ya 
saudia ni Riyal khamsini na sita. 


Ama kiasi cha pishi ya Mtume kwa kilo ni sawa na kilo mbili 
na glam arobaini za ngano kwa uzito. 


Xok k k 


Swali la 364: Mtu ana watoto wa kike na amewapa ma- 
pambo ya thamani kama vile mikufu ya dhahabu heren 
pete bangiri na vinginevyo na mapambo hayo yakiku- 
sanywa yanafikia kiwango cha Zaka, lakini pambo moja 
moja peke yake halifikii kiwango cha Zaka, je yanaku- 
sanywa yote kisha ndiyo yatolewe zaka? 








Jibu: Ikiwa amewapa mapambo hayo kwa njia ya kuwaazima 
basi mapambo hayo yatakuwa ni yake inampasa ayakusanye yote, 
kama yanafikia kiwango cha Zaka basi atatoa Zaka yake, na ikiwa 
ame wapa watoto wake mapambo hayo yawe ni ya kwao moja 
kwa moja basi haipaswi kuyakusanya sababu kila pambo moja lin- 
ajitegemea na kila moja linamilikiwa na mwingine; kwahiyo kama 
pambo moja litafikia kiwango cha Zaka atalitolea Zaka, na ikiwa 
halifikii kiwango basi halitolei Zaka. 


Xk kk 





Swali la 365: Mtu atakapo toa Zaka akampa Mtu 
mwingine ambaye anasitahiki kupewa Zaka kisha Yule 
aliye pewa akaamua kumpa Yule aliyempa zawadi je ai- 
kubali zawadi hiyo? 


Jibu: Mtu atakapo toa Zaka yake kumpa Mtu ambae anasi- 
tahiki kupewa Zaka kisha yule aliye pewa akampa zawadi yule 
aliyempa Zaka hapana vibaya itakapo kuwa hawana makubaliano 
kwamba nitakupa Zaka kisha unipe zawadi, lakini lililo bora ni- 
kuto kuikubali hiyo zawadi. 


Xok k 


Swali la 366: Je inajuzu Mtu kutoa nguo au kitu 
kingine katika Zaka ya mali — yani alitakiwa atoe Zaka 
ya mali yake lakini akaona asitoe pesa bali atoe nguo au 
kitu kingine? 


Jibu: haijuzu kufanya hivyo. 


Xk k k 





Swali la 367: Itakapo kuwa dhahabu pamoja na Almasi 
na mfano wake vipi itakadiriwa Zaka yake katika vitu hivyo? 


Jibu: Itakadiriwa au kukisiwa na watu wenye uzoefu mhusika 
ataenda na dhahabu yake kwa mfanya biashara wa Dhahabu au 
ili waitizame je inafikia kiwango cha kutoa zaka au haifikii ki- 
wango? ikiwa haifikii kiwango cha zaka basi hatatoa zaka, isipo 
kuwa kama atakua na Dhahabu nyingine itakayo timiza kiwango 
cha kutoa zaka, itakisiwa kima au thamani ya Dhahabu ambayo 
imechanganyika pamoja na Alimasi, kisha Itatolewa zaka yake, 
nayo ni robo ya fungu la kumi. 


X k k 


Swali la 368: Nini hukumu ya kutoa pesa ya Zaka ika- 
jengea misikiti? Na fakiri ni Mtu wa namna gani? 


Jibu: Haijuzu kutoa Zaka isipo kuwa kwa watu aina nane 
ambao kawataja Mwenyezi Mungu Mtukufu; Na kwa sababu 
Mwenyezi Mungu kazitaja aina hizo za watu kwa msisitizo, ame- 
sema: [Wa kupewa sadaka ni mafakiri, na masikini, na wanao 
zitumikia, na wa kutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukom- 
boa watumwa, na wenye madeni, na katika Njia ya Mwenyezi 
Mungu, na wasafiri. Huu ni waaJibu ulio faridhiwa na Mwe- 





nyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua Mwenye 
hikima.] (Surat Tauba: 60), haijuzu pesa ya zaka kuitoa kwa ajili 
ya kujenge misikiti, na kuitoa kwa ajili ya kufundishia ilimu yoy- 
ote na vinginevyo, sadaka zinazo kubalika ni bora zikatolewa kwa 
mambo yenye manufaa. 


Na ama kuhusu fakiri: ni Yule ambaye ana sitahiki kupewa 
zaka, ambaye hapati mahitajio yake yanayo mtosha yeye na famil- 
ia yake kwa muda wa mwaka kwa kutokana na zama alizopo na 
maeneo aliyopo, Huenda pesa kama riyali 1000 au laki moja ka- 
tika wakati aliopo au zama alizopo pesa hiyo akiwa nayo anahes- 
abika ni tajiri, na katika zama nyingine au maeneo mengine pesa 
hiyo akiwa nayo siyo tajiri; kwa ugumu wamaisha na mengineyo. 


aaa k k 


Swali la 369: Je yanatolewa Zaka magari yaliyo we- 
kwa kwa ajili ya kukodishwa na magari ya matumizi bin- 
afsi ambayo siyo ya kukodisha? 


Jibu: Magari yanayo kodishwa kwa kusafirisha watu au vitu, 
au magari ya mtu binafsi ambayo siyo ya kukodisha anatumia mtu 
mwenyewe, magari hayo yote hayatolewi zaka ila zaka inatolewa 
kwenye zile pesa zinazo patikana katika hiyo kazi ya kukodisha 
au kubeba - yani zaka inatolewa kwenye faida ya hiyo kazi ya 
kukodisha hayo magari, pesa hizo zitakapo fikia kiwango kina- 
cho takikana kutoa zaka, au kuzikusanya na pesa nyingine ambazo 
anazo na zikawa zime zungukiwa na mwaka, na vile vile mali isi- 





yo hamishika kama vile majumba au ardhi, mali hizo na majumba 
hayo hayatolewi zaka isipo kuwa zaka hutolewa kwenye zile kodi 
zinazo patikana. 


X k k 


Swali la 370: ni nini hukumu ya zaka ya nyumba zin- 
azo kodishwa? 


Jibu: Nyumba za kukodishwa zikiwa zime wekwa kwa ajili 
ya biashara na kunufaika basi zaka yake ni kile kiwango kina- 
cho patikana katika kodi, ikizungukiwa na mwaka na mfungama- 
no ya kupangishana ya kisha kamilika, ikiwa mapato haya timizi 
mwaka kuanzia wakati walipo funga mkataba basi nyumba hiyo 
haitolewi zaka, kwa mfano nyumba hii inapangishwa Alfu kumi 
10,000 na mwenye nyumba anachukua alfu tano 5000 wakati ule 
wa makubaliano kisha anaitumia hiyo alfu tano, kisha ikifikia ka- 
tikati ya mwaka anachukua alfu 5000 anaitumia kabla ya mwaka 
kuisha kwa mfano kama huu hatoi zaka; kwa kuwa mali hii haiku- 
timiza mwaka, ama itakapo kuwa nyumba imeandaliwa kibiashara 
ili aiuzena kabla haja iuza wakati akisubiria ipande bei ilia pate 





faida kubwa akaamua kuipangisha, basi kwa hali kama hiimmiliki 
ata paswa kutoa zaka kwa kiwango cha hiyo nyumba, na vile vile 
katika kodi yake ataitolea zaka ikitimiza mwaka kama maelezo 
yaliyo tangulia, itampasa kutoa zaka katika kiwango au kima cha 
hiyo nyumba; kwa sababu kaiyandaa kwa ajili ya biashara, kwa 
muda ambao ameoanga iwepo kwa ajili ya kuipatia faida, na hii 
ni katika kila kitu ambacho kimekusudia kwa ajili ya biashara na 
kukipatia faida basi kina kuwa na zaka; kwa maneno ya Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: ((Hakika matendo yote yanaz- 
ingatiwa niya, na hakika kila mtu kuna ambalo amelikusudia)) 
(Sahihi Bukhaary (1), pia Muslimu], na huyu ambaye ana pesa au 
mali anacho taka ni kuchuma na amenuiya kwenye kiwango ana- 
cho pata kwenye nyuma hiyo na siyo nyumba yenyewe bali ame- 
lenga kile kinacho patikana, na kiwango chake ni dirhamu na pesa, 
na pesa zinatolewa zaka, basi huyu ambayeamekusudia nyumba 
hii iwe ya biashara na aipatie faida ina kuwa waJibu kwake yeye 
kutoa zaka katika kiwango au kima kinacho patikana katika kodi 
yake pindi tu ikizunguliwa na mwaka tangu siku walipo wekeana 
mkataba - yani kuanzia tarehe waliyo kabidhiana nyumba mpaka 
ikitimia mwaka anatoa zaka kwa ule mwaka. 


aaa k 





Swali la 371: Mtu kanunua aridhi ili aishi hapo na 
baada ya kupita miaka mitatu akakusudia kuifanyia bi- 
ashara je ule muda uliopita atautolea Zaka? 


Jibu: Haipaswi kutoa zaka; kwa sababu miaka iliyo pita aliku- 
sudia kukaa, lakini kuanzia pale alipo nuiya kuifanyia biashara na 
aipatie faida aridh hiyo basi itaanza kufungamana na mzunguko 
wa mwaka, ikitimia mwaka kuanzia muda aliyo azimia kuifanyia 
biashara inapasa kwake kuitolea zaka. 


X k k 


Swali la 372: Ni nini hukumu ya kutoa Zakatul Fitri ka- 
tika masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Ramadhan. 


Jibu: Zakatul Fitri, imeitwa Fitri kukwa inamafungamano na 
siku ya kufungua; kwa kuwa fitri ndiyo sababu kuu iliyo ifanya 
iitwe Zakatul fitri; basi haitangulizwi Zaka hiyo, ubora ni kutole- 
wa siku ya Iddi kabla ya swala ya iddi, lakini pia inajuzu na kufaa 





kutangulizwa kabla ya Iddi kwa siku moja au mbili, kwa kutokana 
na wepesi wa Yule mwenye kutoa na mwenye kupokea, ama ku- 
toa kabla ya hapo kauli iliyo swahihu katika kauli za wana wa- 
chuoni Allaah awarehemu ni kwamba haijuzu kuitoa Zakatul Fitri 
siku za mwanzo wa ramadhani, kwa hiyo kuna nyakati mbili za 
kutoa Zakatul Fitri: wakati ambao inajuzu kutolewa nao ni kuitoa 
siku moja kabla ya Iddi au siku mbili kabla ya Iddi, na wakati 
mwingine ni wakati ambao ni bora zaidi kuitoa Zakatul Fitri nao: 
ni kuitoa Zakatul Fitri siku ile ya Iddi kabla ya swala ya Iddi, Ama 
kuichelewesha Mpaka baada ya swala ya Iddi haifai ni haramu, 
wala haihesabiki katika Zakatul Fitri; kwa ushahidi wa hadith ya 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kuitoa kab- 
la ya swala basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa, na mwenye 
kuitoa baada ya swala basi hiyo ni sadaka miongoni mwa sa- 
daka)); [hadith hii kaipokea abuu daudi: (1510) Isipokua kama 
hakujua siku ya Iddi ila kwa kuchelewa au kwa sababu nyingine 
mfano wa hiyo basi hapana vibaya kuitoa baada ya Iddi, na itahes- 
abiwa ni Zakatul Fitri. 


Xk k k 





Swali la 373: Je inajuzu kuzidisha kiwango cha Za- 
katul Fitri kwa niya ya kutoa sadaka? 


Jibu: Ndiyo; inafaa Mtu kuzidisha katika Zakatul Fitri na kile 
kilicho zidi aka nuiya kuwa ni sadaka ya waaJibu, na katika hii 
ndiyo wafanyayo baadhi ya watu zama hizi anakuwa na zaka kumi 
za Fitri kwa mfano na ana nunua mfuko wa mcheleambao ni zaidi 
ya zaka kumi za Fitri na kisha anatoa mchele wote kwa ajili yake, 
na kwa ajili ya watu wake wa nyumbani, nah ii inafaa atakapo 
kuwa na uhakika wa kwamba huu mfuko wa mchele unafikia kiasi 
ambacho kinafaa kutoa fitri na zaidi; kwa kuwa pishi la Fitri siyo 
lazima isipo kuwa ni kwa kutaka kujua kiwango tu, tuki fahamu 
kuwa kiwango chenye uhakika kwa huu mfuko wa mchele na aka- 
toa kumpa fagiri basi sivibaya. 


X k k k 


Swali la 374: Wanasema baadhi ya wanachuoni: 
kwamba haijuzu kutoa Zakatul Fitri mchele, hali ya kuwa 
aina za vyakula vilivyo chaguliwa kisheria vipo?. 


Jibu: Wamesema baadhi ya wana wa chuoni Allah awarehe- 
mu, wamesema: itakapo kuwa aina tano nazo ni: nayo ni ngano, 
na tende, ngano na tende na zabibu na maziwa ya unga; itakapo 
kua aina hizi zipo basi Zakatul Fitri inafaa kutoa aina hizi haifai 





kutolewa aina nyingine, na kauli hii ya wana chuoni ina khitali- 
fiana na kauli ya wanao sema kwamba: Zakatul Fitri inafaa ku- 
tolewa aina hizi na aina nyingine hata pesa hizi ni pande mbili 
zinazo pishana . 


Sahihi ni kwamba: zaka ya Fitri inafaa kutolewa kwenye 
vyakula vya wanadamu, nah ii ni kwasababu Abaa saidi al khudriy 
radhi za Allah ziwe juu yake kama ilivyo thibiti kutoka kwake 
katika kitabu cha ((Sahihi Bukhary)) anasema: ((Tulikua katika 
zama za Mtume rehema na amani ziwe juu yake tukiitoa zaka 
ya Fitri pishi katika chakula, na wakati huo chakula chetu ki- 
likua ni Tende, na Ngano na Zabibu, na Maziwa ya unga)), 
[Sahihi Bukhary: 1510], na wala haikutajwa Buru, wala sifahamu 
kuwa burru ilitajwa katika Zakatul Fitri katika hadith Sahihi iliyo 
wazi, lakini hakuna shaka kuwa burru pia inatosheleza, kisha ha- 
dith ya ibinu abasi radhi za Allah ziwe juu yake amesema: 


((Amefaradhisha Mtume wa Allah rehema na amani ziwe 
juu yake, zaka ya Fitri kwa ajili ya kutwaharisha swaumu 
kutokana na upuuzi na maneno ya kijinga, na pia kuwalisha 
masikini)), [hiki ni kipande katika hadith ya ibnu Abasi| na us- 
wahihu ni kwamba chakula cha wanaadamu kina tosheleza kutoa 
Fitri hata kisiwe miongoni mwa aina tano ambazo zilizo tajwa na 
wanachuoni wa Fiqihi Allah awarehemu; kwa sababu aina hizo 
tano za vyakula - kama zilivyo tajwa hapo mwanzo na kuashiriwa 
zili kuwa ni aina nne ambazo moja wapo ilikuwa ni chakula cha 
watu walicho kuwa wakikitumia zama za Tume rehema na amani 





ziwe juu yake; kwa hiyo inajuzu kutoa zaka ya Fitri Mchele, bali 
naona Mchele ni bora kuliko chakula kingine katika zama zetu 
hizi; kwakuwa ndiyo chakula chenye gharama ndogo na kinacho 
penda na watu, pamoja na hili mambo yana tofautiana inaweza 
mtu akatoa zaka ya Fitri Tende ,na katika sehemu nyingine wana- 
penda zabibu Mtu akatoa zaka ya Fitri Zabibu, na vile vile mazi- 
wa ya unga na vyakula vingine visivyo kuwa hivyo, lililo bora 
ni kwamba katika kila watu wana chakula wanacho kipenda na 
ambacho kinafaa zaidi kwao wao. 


aa k 


Swali la 375: Ameulizwa Shekh: ambaye ana thuluthi- 
ya ambayo niya maiti na ana pesa za mayatima je hizo 
zinatolewa zaka? 


Akajibu shekh kwa kusema: Ama thuluthi amabayo niya 
maiti haina zaka - yani haitolewi zaka ndani yake, kwa sababu hai- 
na mmiliki, isipokuwa ame wekwa kwa ajili ya mambo ya kheri, 





Na ama pesa za mayatima hizo zina paswa kutolewa zaka ndani 
yake, Zaka hiyo ataitoa Msimamizi wa mayatima hao kwa niyaba 
yao, kwa kuwa kauli iliyo sahihi katika kauli za wanachuoni Allah 
awarehemu ni kwamba Zaka ya Fitri haina mashariti ya kusema 
Mtoaji awe amebaleghe au au awe na Akili; kwa sababu zaka ni 
wajibu kutolewa katika Mali. 


aa k k 


Swali la 376: Je gari la Mtu binafsi ambalo siyo la bi- 
ashara je linatolewa zaka? 


Jibu: Gari hilo halitolewi zaka, na kila kitu anacho tumia Mtu 
kwa matumizi yake Binafsi havitolewi Zaka, (Isipikuwa vipambo 
kama Dhahabu na Fedha hivi vinatolewa zaka kutokana na 
ufafanuzi uliyo pita rejea swali no 364), lakini gari binafsi au ki- 
pando chochote, au mashine ya shambani, au vitu vingine visivyo 
kuwa hivyo havina zaka; Kwa kauli ya Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake amesema: ((Hana muislamu kwa Mtumwa wake 
au farasi wake sadaka)). [Sahihi Bukhaary 1463; na Sahihi Mus- 
lim: 982). 


Xok k k 





Swali la 377: Mtu atakapo toa zaka yake kumpa anae 
sitahiki kupewa zaka je Mtoaji huyo anasitahiki ku- 
muambia anaempa kuwa hii ni zaka? 


JIBU: Mtu atakapotoa zaka yake kumpa anaesitahiki kupewa, 
ikiwa huyoanae pewa anakataa zaka na haikubali kabisa basi in- 
apaswa kwa mwenye kutoa zaka amuambie Yule anae mpa kuwa 
hii ni zaka, ili alifahamu hilo akitaka akatae kupokea, na akitaka 
apokeaa, na kama ni kawaida yake kupokea zaka basi linalo taki- 
kana asimuambie; kwa kuwa kumuambia kuwa ni zaka ndani yake 
kuna kitu kama masimbulizi, na hakika amesema Allaah subhaa- 
nahu wa taala: [Enyi mlio amini! Msiharibu sadaka zenu kwa 
masimbulizi na maudhi]. (Surat Baqarah 264). 


X k k 


Swali la 378: Nini hukmu ya kuipeleka Zaka sehemu 
nyingine na kuacha sehemu ambapo inafaa kutolewa? 


Jibu: Inajuzu kwa mtu kuitoa zaka yake kwenye mji na kuipe- 
leka mji mwingine itakapokuwa kuna manufaa kufanya hivyo, Mtu 
atakapo kuwa ana ndugu zake wakaribu wanao sitahiki kupewa 
zaka na wako mji mwingine siyo mji anao ishi yeye na akaamua 
kuwatumia zaka hiyo basi hakuna ubaya katika hilo, na vile vile 
kama kwenye mji aliopo maisha ya watu wa hapo ni ya juu wana 
jiweza na akaamua kuipeleka zaka yake kwenye mji ambao watu 





wake ni mafakiri zaidi basi hilo pia nijambo linafaa halina tatizo, 
ima itakapo hakuna manufaa yoyote kuitoa zaka mji aliyopo na 
kuipeleka mji mwingine basi asiipeleke. 


UU 


Swali la 379: Ambaye yuko Makkah na familia yake 
iko mji wa Riyadh je atawatolea Zakatul Fitri Katika Mji 
wa Makkah? Hii ni kwa mfano, unaweza pigia mfano huu 
miji mingine 


Jibu: Inajuzu kwa Mtu aitolee familia yake Zakatul Fitri, ita- 
kapo kuwa familia hiyo hayuko nayo katika Mji mmoja, Itakapo 
kuwa yeye yuko Mji wa Makkah na familia iko Mji wa Riyadh 
basi inajuzu kuwa tolea zaka ya Fitri katika Mji wa Makkah, La- 
kini lililo bora ni kuitoa zaka ya Fitri katika sehemu aliyopo; Iddi 
itakapo mkuta yuko Mji wa Makkah ataitoa zaka ya Fitri katika 
Mji wa Makkah, na akiwa yuko Mji wa Riyadh ataitolea Mji wa 
Riyadh, Na itakapokuwa baadh ya familia iko Makkah na wengine 
wako Riyadh, basi ambao wako Riyadh wataitolea Riyadh, na am- 
bao wako Makkah wataitolea Makkah; kwa sababu Zakatul Fitri 
inafuata na Mtoaji. 


UU 





Swali la 380: Je ubora ni kumpa zaka Mtu anae daiwa 
ili alipe deni lake au ubora ni Yule Mtu anae taka kutoa 
zaka aende kwa Yule anae dai na amlipie mdaiwa deni 
lake? 


Jibu: Hali zina tofautiana; akiwa huyu Mtu anae daiwa ni mk- 
weli juu ya kulipa deni lake na aepukane na dhima yake, nani mua- 
minifu wa kutekeleza kwa kile atakacho pewa kwa ajili ya kulipa 
deni basi tutampa aende akalipe mwenyewe deni lake; kwa kuwa 
hii ni sitara kwake na kumuepusha aibu inayo mbele za wale Watu 
wanao mdai. 


Ama atakapokua huyo anae daiwa ni Mtu mharibifu wa pesa, 
na lau tuna mpa pesa kwa ajili ya kulipa deni lake hata lipa deni 
badala yake ataenda kununua mavitu yasiyo kuwa na umuhimu 
wowote, basi tusimpe na sisi ndiyo twende kwa anae mdai, na 
tumuulize: ni kiasi gani unamdai fulani? kisha tunampa na ku- 
muambia deni lake tunamlipia kiasi chote au nusu yake. 


X k k 





Swali la 381: Je kila anaenyoosha Mkono wake aki- 
omba Zaka anasitahiki kupewa? 


Jibu: Hapana siyo kila mwenye kunyoosha Mkono wake 
kuomba zaka anasitahiki kupewa zaka; kwa sababu watu wengine 
wanaomba pesa lakini ni matahiri, na Mtu wa namna hii ataku- 
ja siku ya kiama hali ya kuwa uso wake umenyofolewa nyama - 
Mungu Atuhifadhi, 


Atakuja siku ya kiyama siku ambayo mifupa na uso wake vi- 
tatoa ushahidi uliyo wazi kabisa - Mungu atukinge, na akasema 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kuwaomba 
watu mali zao ili awe na pesa nyingi hakika sivinginevyo 
anaomba kaa la moto basi apunguze kuomba au azidishe)) 
(Sahihi Muslim 1041). 


Kwa munaasaba huu tuna watahadharisha wale watu ambao 
wanawaomba watu kwa kutaka kujiongezea fedha ili hali wao ni 
matajiri, bali pia tuna mtahadharisha kila mtu anae kubali kuchu- 
kua zaka na ili hali yeye siyo mtu wa kupewa zaka hahitaji; , na 
nina muambia: hakika wewe utakapo chukua zaka na wewe siyo 
mtu wa kupewa zaka elewa unakula pesa ya dhulma ambayo siyo 
haki yako — na Mwenyezi Mungu atulinde, na nijuu ya Mtu kum- 
cha Mwenyezi Mungu mtukufu, na amesema Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake: ((Mwenye kukinahiMwenyezim Mungu 
humtosheleza na mwenye kujizuia Mwenyezi Mungu hum- 
zuia)), (Sahihi Bukhary: 1427 na pia Sahihi Muslim: 1053]. 


Lakini Mtu akikunyooshea mkono wake kwa kukuomba na 





unaamini kuwa yeye ni katika watu wanao sitahiki zaka na ukam- 
pa basi zaka yako imetosheleza na kukubalika, na unaondokana 
na dhima, na kama itakubainikia kuwa mtu huyo siyo katika watu 
wanao sitahiki zaka basi zaka hairudishi, na ushahidi juu ya hilo 
ni kisa cha Mwanamume ambae ametoa sadaka ya mali mara ya 
kwanzaakampa mwanamke mzinifu ikawa watu wanazungumza 
kumetolewa sadaka usiku akapewa mwanamke mzinifu; yule 
mwana mume akasema: Alhamduli LLah, kisha akatoa sadaka 
usiku wa pili, sadaka ikaangukia kwa mwizi wakawa watu wana- 
ongea usiku kumetolewa sadaka kwa mwizi, kisha akatoa sadaka 
usiku wa tatu akampa tajiri; watu wakawa wanaongea: usiku ku- 
metolewa sadaka kwa tajiri; akasema yule Mwanamume Alham- 
duli LLah, kwa Mzinifu, kwa mwizi, na kwa tajiri; Akaambiwa: 
Hakika sadaka yako imekubaliwa, ama mzinifu huenda akajizuia 
kwa kile ulichompa akaachana na zinaa, Ama Mwizi huenda akak- 
inahi akajizuia na wizi, Ama tajiri huenda akapata mazingatio aka- 
toa sadaka , [Sahihi Bukhary: 1421; na pia Sahihi Muslimu: 1022 
], tizama ndugu yangu ni kiasi gani niya safi inakua na athari . 


Kwa hiyo utakapompa ambae amekuomba na ukagundua kuwa 
uliye mpa ni tajiri, umempa ukidhani ni fakiri basi hakuna haja ya 
kurudisha zaka. 


X k k k 





Swali la 382: Mtu tajiri ametuma Zaka yake kwa mtu 
na akasema: zigawanye kwa unavyo ona wewe, je huyu 
wakili anakuwa ni miongoni mwa wenye kuitumikia zaka 
na anasitahiki kupata katika zaka hiyo? 


Jibu: Huyu wakili siyo katika watumishi wa zaka, na wala 
hasitahiki kitu katika zaka hiyo; kwa sababu huyu ni wakili wa 
mtu maalumu, na hii ndiyo siri iliyopo katika hili Mwenyezi 
Mungu anajua zaidi katika msemo wa Our'an pale aliposema: na 
wanao zitumikia kwakua hii inaonyesha kuwa uongozi kwa maana 
ya kuisimamia zaka zote; kwahiyo ambae amesimamia kugawa 
zaka ya mtu mmoja anaefahamika hahisabiki kuwa ni miongini 
mwa wasimamizi wa zaka. 


UU 


Swali la 383: Mtu ni Mdhaifu wa imani je anapewa 
Zaka kwa ajili ya kuikuza imani yake japokuwa siyo 
Muheshimiwa katika jamaa zake? 





Jibu: Jambo hili wametofautiana wana wachuoni Mungu 
awarehenu, na kauli iliyo sahihi kwangu mimi: Ni kwamba hapana 
vibaya akipewa kwa ajili ya kumfanyia mazoea katika Uislamu 
kwa kuipa nguvu na kuikuza imani yake - na ijapokua anapewa 
kwa sifa yay eye kama yeye na siyo kiongozi au muheshimiwa 
katika jamaa zake - kwa neno lake Mwenyezi Mungu Mtukufu: 
[Na wenye kutiwa nguvu nyoyo zao], na itakapo kuwa imejuzu 
kumpa fakiri kutokana na haja zake za kimwili, basi kumpa huyu 
mnyonge wa imani kwa ajili ya kumpa nguvu na kuikuza imani 
yake ni bora zaidi; kwa sababu kuikuza imani ya Mtu ni muhimu 
kuliko mahitajio ya kiwiliwili . 


KUU 


Swali la 384: Ni nini hukmu ya kutoa Zaka ukampa 
mwanafunzi? 


Jibu: Mwanafunzi ambaye ameacha mambo yote na kushika- 
mana na kutafuta elimu ya sharia ya kiisilam ajapokua anauwezo 
wa tafuta inafaa kupewa zaka; kwa sababu kutafuta ilimu ya kis- 
haria ni moja katika aina za jihadi katika njia ya Allah, Allah mtu- 
kufu ameijaalia jihadi katika njia yake iwe ni upande miongoni 
mwa pande ambazo zinasitahiki zaka Anasema Allah Mtukufu: 
[Wakupewa sadaka ni mafakir, na masikini, na wanao zitu- 





mikia, na wakutiwa nguvu nyoyo zao, na katika kukomboa 
watumwa, na wenye madeni, na katika njia ya Mwenyezi 
Mungu, na wasafiri, huu ni wajibu uliyo faradhishwa na Mwe- 
nyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye 
hikima]. Ima ikiwa mwanafuzi yuko kwa ajili ya kutafuta elimu 
ya kidunia tu yeye hapewi zaka, na tunamuambia wewe sasa hivi 
unaishuhulikia dunia, unaweza ukajichumia kwa kazi za kidunia 
hatukupi zaka. 


Lakini lau tumepata mtu anaeweza kuchuma kwa ajili ya kula, 
na kunywa, na kupangisha pa kukaa, lakini ikawa anahitaji kuoa 
na hana cha kuolea je huyu inafaa tumuozeshe kwa pesa ya zaka? 
Jibu lake ni ndiyo inafaa tumuozeshe kwa pesa za zaka , na apewe 
mahali kamili. 


kama atahoji mwenye kuhoji akasema nikwa mtizamo gani 
wakusema fakiri inafaa kumuozesha kwa pesa ya zaka na alikua 
anapewa vingi? 


Tuna wajibu kusema: kwakuwa haja ya Mtu kuoa ni dharura 
zaidi na inawezekana katika baadhi ya wakati ikawa kama kuhi- 
tajia kula na kunywa; na kwasababu hiyo wana wachuoni Allah 
awarehemu wamesema: inajuzu kwa yule ambaye anauwezo wa 
kumlisha Mtu na kumpa mahitajio mengine ya lazima inafaa ku- 
muozeshapia ikiwa mali yake inatosheleza kufanya hivyo, ni juu 
yake baba kumuozesha Mwanae anapo hitajia kuoa ikiwa mtoto 
hana cha kuolea, lakini nimesikia baadhi ya mababa wamesahau 
waJibu wao na kusau hali za watoto wao, mtoto anapo muambia 
baba yake anataka kuoa, baba anamuambia mwanae: Owa kwaku- 





tumia pesa ya mfuko wako, hii siyo sahihi, ni haramu kwa baba 
kufanya hivyo kama anao uwezo wa kumuozesha mwanae, na 
mwanae siku ya kiama atashitakia kama hakumuozesha na alikua 
na uwezo wa kumuozesha. 


Na kuna suala jengine: Ikiwa mtu ana watoto wengi wen- 
gine wameshafikia umri wa kuoa na akawaozesha na wengine ni 
wadogo, je inajuzu kwa mtu huyu kutoa wasia katika mali yake 
kuwa waje waozeshwe watoto wake wadogo wakikua kwa sababu 
aliwapa aliwaozesha watoto wake wakubwa? 


Jibu: Haijuzu kwa mtu kama amewaozesha watoto wake 
wakubwa kuwa aache wasia kuwa watoto wake wadogo waki- 
kua wapewe mahali, lililo wajibu kwake ni mtoto akifikia umri 
wa kuoa amuozeshe, ama kuusia kwamba baada ya kufa kwake 
watoto waozeshwe na pesa alizo acha hii ni haramu haifai; na ush- 
ahidi wa hilo ni maneno yake Mtume rehema na Amani ziwe juu 
yake: ((Hakika Mwenyezi Mungu amempa kila mwenye haki 
haki yake, hapa usia kwa mrithi)) [ameipokea Imamu Ahmad 5 
/ 267; na Abuu Daud: 2870; na Ibnu Maaja: 2713] 


X k k 





Swali la 385: Je inajuzu kutoa Zaka kuwapa wanaopi- 
gana jihadi? 


Jibu: Hakika Mwenyezi Mungu amejaalia miongoni mwa aina 
za wanao pewa Zaka ni Mujaahidina wanaopigana jihadi katika 
njia ya Mwenyezi Mungu, kwahiyo inajuzu kuwapa mujaahidiina 
pesa ya Zaka, lakini swali ni kwamba ni kina nani hao mujaahid- 
ina wanao pigana katika nji ya Mwenyezi Mungu? Mujaahidina 
wanao pigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, ame wabainisha 
Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani ziwe juu yake 
wakati alipo ulizwa kuhusu mtu shujaa anaye pigana, na anapigana 
kwa kuhami, na anapigana ili apate cheo chake, ni yupi katka hao 
yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu? Mtume akatupa mizani na 
kipimo cha kumjua nani anapigana katika njia ya Mwenyezi Mun- 
gu akasema: ((Mwenye kupigana kwa ajili ya kulipandisha jina 
la Allaah niyo liwe juu basi huyo ndiyo yuko katika njia ya 
Mwenyezi Mungu)) kwakila mwenye kupigana kwa lengo hilo la 
kulinyanyua tamko la mwenyezi Mungu liwe juu na kuhukumu 
kwa sharia ya Mwenyezi Mungu, na kuiyeneza Dini ya Mwenyezi 
Mungu Mtukufu katika miji ya makafiri hakika yeye yuko katika 
njia ya Mwenyezi Mungu; na anapewa Zaka, ima atapewa pesa 
imsaidie kwenye jihadi, ima kununuliwe vifaa vya maandalizi ya 
vita. 


Xok k k 





Swali la 386: Je kutoa pesa ya Zaka ikajengea misikiti 
pia ni katika kuifuata kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo: 
[Na katika njia ya Mwenyezi Mungu] katika kubainisha 
watu wanao stahiki kupewa Zaka? 


Jibu: Kujenga misikiti hakuingii katika kauli aliyo itaoa Mwe- 
nyezi Mungu isemayo: (katika njia ya Mwenyezi Mungu| kwa 
sababu tafsiri ambayo wameitafsiri wafasiri Mungu awarehema: 
makusudio ya kauli ya Mwenyezi Mungu kusema na katika njia 
ya Mwenyezi Mungu: makusudia ni kupigana jihadi kwa njia ya 
mwenyezi Mungu; kwa kua tunge sema: makusudio ya kusema 
katika njia za Mwenyezi Mungu ni njia zote za kheri isingekua ka- 
tika kauli yake Mwenyezi Mungu: [Na hakika sivinginevyo wak- 
upewa sadaka ni mafakiri]; faida inayo patikana hapa ni kwam- 
ba hukumu hii ya kutoa sadaka kuwapa mafakiri imekuja kwa njia 
ya msisitizo kuonyesha kuwa alicho taja Mwenyezi Mungu kuwa 
zaka igawanywe kwa mafakiri nikuonyesha kuwa vingine visivyo 
kuwa hivyo vilivyo tajwa katika aya haifai kutoa zaka kuziingiza 
kwenye mambo mengine ambayo siyo yaliyo tajwa; Kisha kama 
tutapitisha kuwa zaka inaweza kujengea misikiti na njia nyingine 
za kheri tutakuwa tumeikengeusha kheri; sababu watu wengi wa- 
meelemewa na ubakhili, watakapo ona kwamba kujenga misikiti 
na kwamba njia za kheri inawezekana ikahamishwa zaka basi 
watazigeuzia Zaka zao huko kwenye njia nyingine za kheri, na 
masikini na mafakiri bado watakua wakiendelea kuhitaji milele . 


X ok k 





Swali la 387: Nini hukumu ya kutoa Zaka na kuwapa 
watu wako wa karibu au ndugu zako?. 


Jibu: Msingi wa kuhukumu katika hili ni kwamba kila Mtu 
wa karibu ambae mahitaji yake anayapata kwa huyo mwenye ku- 
toa Zaka, haijuzu kutoa Zaka kumpa yeye ambaye ndiyo amekua 
sababu ya kutoa Zaka kumpa yeye, ama akiwa ndugu ambaye 
hapaswi kumpa mahitajio yake ya kumlea kama vile kaka akiwa 
ana watoto, kwani kaka akiwa ana watoto haipasi kwa kaka yake 
kumlisha na kumpa mahitajio yake kwa kuzingatia kuwa hawezi 
kumrithi kwa kuwa ana watoto, basi katika hali hii inajuzu kutoa 
Zaka kumpa ndugu yake kama atakua ni miongoni mwa watu wa- 
naositahiki kupewa Zaka, na vilevile wakiwa ni watu wakaribu 
ambao hawahitaji; Zaka katika mahitajio yao lakini wakawa wana 
madeni basi inajuzu kuwalipia madeni yao hata kama niwatu wa- 
karibu kwa baba, au watoto wa kiume, au watoto wa kike, au baba 
wadogo au baba wakubwa; muda wakua hayo madeni ambalo wa- 
nadaiwa siyo sababu ya kupunguza katika mahitajio. 


Mifano ya hilo: Mtu Mtoto wake alikua anaendesha gari na 
akapata ajali na Mtoto huyo akalazimishwa alipe ghalama ya ile 
gari aliyo igonga au aliyo gongana nayo, na Mtoto akawa hana 
pesa yakuweza kulipia ghalama za gari hiyo, basi inajuzu au ina- 
faa kwa baba kumlipia mwanae ghalama za gari hiyo kutoka kwe- 
nye zaka yake - yani: katika Zaka ya baba; kwakuwa hiyo aliyo 
ighalamia haikuwa sababu yake ni matumizi, bali nijambo ambalo 
limembidi halina mafungamano au makubaliano, na kama hivyo 





kila ambaye ametoa zaka kumpa mtu wake wa karibu ambaye 
mtoaji Zaka hawezi kutoa pesa yake pasi na sababu ya Zaka ikiwa 
nihivyo basi inajuzu kumpa Zaka . 


X k k k 


Swali la 388: Je utoaji Zaka na sadaka umuhimu wake 
ni kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan tu? 


Jibu: Utoaji Zaka na sadaka nisiku zote unahitajika siyo kwa 
ajili ya mwezi wa ramadhani tu, bali nijambo linalo takikana na 
ni sharia kutolewa kila muda wowote, na zaka inapashwa kwa 
Mtu aitoe pindi tu mali yake inapo timiza mwaka na siyo asubi- 
rie Ramadhani, ila itakapokuwa Ramadhani iko karibu kwa mfano 
mzunguko wa mwaka katika biashara yake ni mwezi wa shaa- 
ban akaamua kusubiri iingie Ramadhani hili halina tatizo mana 
nim karibu, ama ikiwa Mzunguko wa mwaka ni katika mwezi wa 
Muharram kwa mfano hapo haijuzu kuichelewesha zaka mpaka 
Mwezi wa Ramadhan, lakini inajuzu na kufaa kuitanguliza zaka 
yake katika ramadhani kabla ya Muharram wala sio vibaya ku- 
fanya hivyo, ama kuichelewesha zaka ukapita ule wakati wake 
wa kisheria uliyo wekwa hii haijuzu wala haifai kabisa; kwakuwa 
umuhimu wake na ulazima wake uliyo wekwa na sharia umefun- 
gamana na muda huo basi inapashwa kutolewa zaka wakati un- 





apoingia muda huo ambao ndiyo sababu ya kutoa zaka na hai- 
juzu kabisa kuichelewesha zaka kuiepusha na wakati huo; Kisha 
nikwamba Mtu hana dhamana kwamba akichelewesha kutoa zaka 
ata bakia kuwa hai mpaka huo wakati aliyopanga kutoa zaka hiyo, 
mana anaweza akafa na akajikuta anakufa na dhimma hiyo, kwa 
kuwa wanao mrithi wanaweza wasifahamu kuwa anadhima hilo, 
sababu hii na sababu nyinginezo nyingi amabazo inahofiwa kama 
Mtu atazembea katika kutoa zaka yake baadae iakamuwia vigumu 
na akashindwa kutoa zaka yake. 


Ama sadaka: sadaka haina muda maalumu, siku zote za mwa- 
ka ni wakati wakuweza kutoa sadaka, lakini watu wanachagua na 
kupendelea kutoa sadaka zao katika mwezi wa Ramadhan; kwa 
sababu ni wakati bora; wakati uliyo mzuri zaidi na uliyo bora 
zaidi, na alikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani 
ziwe juu yake ni mtoaji zaidi kuliko watu wengini na nimtoaji 
zaidi kwa yale ambayo yanakuwa katika ramadhan wakati anapo- 
kutana na malaika Jibril na anamfundisha Qur’an, Sahihi bukhary 
katika mlango uliyo itwa vipi ulianza wahai: 6, na Sahihi Mus- 
lim: 23008), lakini inapaswa tufahamu kuwa ubora wa zaka au 
sadaka katika Ramadhan ni ubora amabao una mafungamano na 
wakati, itakapo kuwa hakuna malipo mengine ya ziada basi katika 
wakati huu ni bora kutoa sadaka kuliko wakati mwingine, ama 
itakapokuwa kuna malipo mengine ya ziada kutokana na ubora 
wa kutoa sadaka katika wakati huo, kwa mfano: ikiwa mafakiri 
wana shida zaidi ya kupewa msaada au sadaka katika mwezi wa 
Ramadhani kuliko wakati mwengine ambao siyo wa ramadhani 
hakika haifai kuichelewesha sadaka mpaka ramadhani, bali lin- 
alo takikana nikutizama muda au zama ambazo zina faa na zina 
manufaa zaidi kwa masikini na mafakiri, nikutoa sadaka wakati 
huo kwakuwa wanahitajia zaidi, na mara nyingi masikini kipindi 





ambacho siyo cha ramadhani wanakuwa masikini zaidi na wenye 
shida zaidi kuliko wakati wa ramadhani, hii ni kwasababu wakati 
wa ramadhani sadaka zinatolewa kwa wingi kwahiyo masikini 
na mafakiri unawakuta wametosheka kwa zile sadaka wanazo 
pewa, lakini kwenye miezi mingineya mwaka wanakuwa mafakiri 
zaidi, kwa sababu watu hawatoi sadaka, kwahiyo watu inawabidi 
kuchunga sana katika maswala haya wasitazame zaidi manufaa 
ya muda au wakati wakaacha kutizama ubora na ulazima uliyopo 
kwenye jambo lenyewe na wakatanguliza ubora wa wakati kuliko 
kila kitu. 


X k k k 


Swali la 389: Je Swadakatun jaaria (Sadaka yenye 
kuendelea): ni ile ambayo aliitoa Mtu katika uhai wake 
au ni ile ambayo wametoa ndugu zake kwa ajili yake 
baada ya yeye kufa? 


Jibu: Uwazi uliopo katika kauli ya Mtume rehema na amani 
iwe juu yake alipo sema: ((Isipokua sadaka yenye kuendelea)); 
[Sahihi Muslim: 1631]. yaani - alikusudia maiti mwenyewe na 
siyo ile ambayo wameitoa watoto wake baada ya yeye kufa; kwa 
kua ambayo yanafanywa na Mtoto ameyaweka wazi Mtume re- 
hema na amani ziwe juu yake pale alipo sema: ((Mtoto mwema 





anae muombea)); Maiti ikiwa alitoa usia wa kuwa kitu Fulani 
kiwe ni sadaka au alitoa wagfu kitu chochote basi kwake kitu 
hicho kinakua ni sadakatu jaaria yani - sadaka yenye kuendelea, 
basi kitu hicho atanufaika nayo baada ya kufa kwake; na vile vile 
ilimu aliyo ifundisha inakua ni miongoni mwa mambo yanayo ya 
chumia thawabu, na vilevile Mtoto atakapo muombea mzazi wake; 
kwahiyo kama tutaulizwa: je ubora ni kuswali rakaa mbili kwa 
ajili ya mzazi wangu, au ubora nikuswali mimi mwenyewe rakaa 
mbili kisha nika muombea mzazi wangu katika rakaa mbili hizo? 


Tutamjibu kuwa: bora ni kuswali rakaa mbili kwa ajili yako, na 
kisha unamuombea mzazi wako , kwa kuwa hili ndiyo alilo tuele- 
keza Mtume rehema na amani iwe juu yake pale aliposema: ((Au 
mtoto mwema atakae muombea )); na mtume hakusema: aswali 
rakaa mbili kwa ajili mzazi wake au afanye amali nyingine. 


aa k k 


Swali la 390: Je inajuzu kwa mwanamke ajitolee sada- 
ka kwenye mali ya mume wake au amtolee Mtu mwing- 
ine katika jamaa zake? yani - jamaa wa mwanamke. 





Jibu: Inavyofahamika ni kwamba mali ya mwanamume ni ya 
mwanamume, haifai kwa Mtu yoyote atoe sadaka katika mali ya 
Mtu yoyote isipokua kwa ruhsa yake huyo mwenye mali, Mwana- 
mume akimpa ruhsa mke wake ajitolee sadaka, au amtolee yoy- 
ote anaemtaka hakuna vibaya kwa kuwa ameruhusiwa na mwenye 
mali, kama hakumpa idhni au ruhsa haijuzu na haifai kwa mwa- 
namke atoe sadaka ya chochote katika mali hiyo ya mumewe; kwa 
sababu mume ni mali yake na sihalali kwa Mtu yoyote Muislam 
kutumia mali ya mtu mwingine isipokua Mtu akiitoa mali hiyo 
kwa mapenzi ya nafsi yake. 


X k k k 


Swali la 391: Mtu masikini anachukua zaka kutoka 
kwa rafiki yake tajiri kwa madai kuwa sadaka hiyo ataiga- 
wa kwa watu kisha anaichukua yeye; je nini hukmu ya 
kufanya jambo hilo? 


Jibu: jambo hili ni haramu kwake kulifanya, na ni kukosa ua- 
minifu; kwa sababu rafiki yake anampa kwa kumuwakilisha ili 
atoe kwa wengine, na yeye anajichukulia mwenyewe, wamesema 
wana wachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu: kwamba wakili 
alietumwa haifai ajitolee sadaka yeye mwenyewe katika mali aliyo 
pewa akaigawe , linalotakikanani Mtu awe muwazi kwa Mwenzie 





kuwa anacho kichukua kutoka kwake ana chukua yeye, akimruhu- 
sa sawa, na asipo mruhusu basi hilyo ni dhamani; yani-anakua na 
dhamana ya kulipa sadaka hizo kwa ajili ya kutekeleza zile zaka 
alizokua amezikusudia mwenzie . 


Kwahiyo hapa napenda niwa tahadharishe baadhi ya watu kwa 
mambo wanayo yafanya kwa kuto kufahamu kwao, mambo nayo: 
ni kwamba mtu ni masikini baadae Mwenyezi Mungu ana mjaa- 
lia utajiri na huku watu wanaendelea kumpa sadaka zao wakijua 
kuwa bado ni masikini, kisha anazipokea, najingine ni kwamba 
kuna watu wanachukua sadaka na wanazila kisha wanasema: 
mimi sijawaomba watu wanipe, bali hii ni rizki kaniletea Mungu; 
hii ni haramu kabisa; Kwa kua aliye mtajirisha Mwenyezi Mungu 
amemharamishia kuchukua kitu chochote katika zaka. 


Na miongoni mwa Watu kuna kuna wanaochukua zaka za watu 
kisha wanazigawa kwa watu wengine bila ya kupewa idhini na 
wenye zaka zao hili pia ni haramu na sihalali kwake kuigawa zaka 
hiyo, ni haramu kwake kufanya hivyo, na inampasa alipe zaka 
hiyo kwa mwenyewe ikiwa hakumruhusu kutoa zaka hiyo. 


Kuu 


... 648 ... 





MASWALI NA MAJIBU KUHUSU SWAUMU. 


aa k k 


Swali la 392: Nini hekma ya kufaradhishwa kwa Sw- 
aumu ? 


Jibu: Tukisoma kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu inayo 
sema : 


[Enyi mlio amini! mmelazimishwa kufunga, kama walivyo 
andikiwa waliyo kuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu] 


(Surat Baqara: 183), tumefahamu ni ipi hikma ya kufaradhishwa 
kufunga swaumu na hikma yenyewe ni kumcha Mwenyezi Mungu 
na kufanya ibada kwa ajili yake, na kumcha ni kuacha yale aliyo 
ya haramisha, na kufanya yaliyo amrishwa na amesema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: ((Amabaye haachi maneno ya 
uwongo na kuutumia na ujinga hapana haja kwa mwenyezi 
Mungu kwa mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji 
chake)); [Sahihi Bukhary: 1903], kwahiyo awe na uhakika Yule 
aliye Funga kutekeleza wajib na vile vile kujiepusha na mambo 
yaliyo haramishwa kwa kuongea na kutenda, na asiwasengenye 
watu, wala asiseme uwongo, wala asieneze maneno ya uwongo 
kwa watu, wala asiuze biashara za haramu, na ajiepushe na mam- 
bo yote yaliyo haramishwa, na Mtu atakapo fanya hivyo kuacha 
mambo ya haramu na kufanya mambo mema mwezi mzima basi 





nafsi yake huenda ikawa katika muelekeo uliyo nyooka mwaka 
mzima. 


Lakini kwa masikitiko makubwa ni kwamba wafungaji wengi 
hawatofautishi kati ya masiku ya swaumu zao na masiku wanayo 
kula mchana ambayo siyo masiku ya kufunga, wao wanabakia 
katika mazoea yao ambayo walikua nayo kwa kuacha mambo ya 
wajibu, na kufanya mambo ya haramu, wala hahisi kwamba ana 
utulivu wa swaumu; na vitendo hivi haviharibu swaumu lakini 
vinapunguza malipo yake, na huenda wakati wa kulinganisha ma- 
tendo hayo maovu na swaumu ukakuta zinapotea thawabu za sw- 
aumu yake. 


X k k k 


Swali la 393: Kuna mwenye kutangaza kuunganisha 
machimbuko yote ya mwezi kuwa yafuate makkah kwa 
lengo la kuukusanya umma katika kuingia mwezi mtu- 
kufu wa Ramadhan na miezi mingine nini rai yenu katika 
hili? 


Jibu: Hili ukilitizama kwa upande wa kutizamia mwezi kwa 
vipimo vya watu wa anga ni jambo ambalo haliwezekani; kwa- 
sababu machimbuko ya mwezi kama alivyo sema Ibnu Taymi- 
yah Mwenyezi Mungu amrehemu katika kitabu chake kiitwa- 





cho Fataawal Kubra: machimboko ya mwezi yana tofautiana 
kwa makubaliano ya watu wenye kufahamu ilimu hii, na kama 
machimbuko ya mwezi yana tofautiana basi kwakuangaria dalili 
na mtizamo ni kufanya kila mji au nchi kuwa na hukmu yake . 


Ama dalili za athari; amesema Mwenyezi Mungu [Atakae 
ushudia Mwezi miongoni mwenu basi afunge] [Surat Baqara: 
185], na kama ikikadiriwa kuwa watu katika sehemu ya mbali ha- 
wakuuona mwezi - yani mwezi muandamo, na watu wa makkah 
wame uona mwezi; viti itaelekezwa kauli katika aya hii kwa yule 
ambae hakuona mwezi?! na amesema Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake: ((Fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni 
kwa kuonekana mwezi)) wanachuoni wa hadith wamekubanliaa 
katika hadith hii (Sahihi Bukhaary: 1909 na Sahihi Muslim: 1081). 


Kwahadith hii watakapo uona mwezi watu wa makkah kwa 
mfano vipi tuta walazimisha watu wa pakstani na waliyo nyuma 
ya paksitani kuwa na wao wafunge, pamoja yakua tunafahamu 
kwamba mwezi haukuchomoza katika upande wao, na mtume re- 
hema na amani ziwe juu yake: ameiweka mafungamano ya sw- 
aumu na kuona mwezi. 


Ama dalili ya kimtizamo ni makisiyo yaliyo swahihu ambayo 
yako wazi, sisi tunafahamu ya kuwa alfajiri inachomoza katika 
upande wa mashariki kabla ya upande wa magharibi, ikichomoza 
alfajiri katika upande wa mashariki je sisi inapashwa tujizuilie na 
kula na kunywa na kwetu niusiku? Jawabu: ni hapana; na likizama 
jua katika upande wa mashariki lakini sisi kwetu ni mchana je 
inajuzu kwetu sisi tufungue? Jibu ni: hapana; kwa hiyo mwezi ni 
kama jua; mwezi machimbuko yake yanakua nikwa mwezi , na 
jua machimbuko yake niya siku; na ambaye amesema: [Mme ha- 
lalishiwa usiku wa swaumu kuingiliana na wake zenu. Wao ni 





vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Mwenyezi Mungu anajua 
kwamba mlikua mkizikhini nafsi zenu .kwa hiyo amekukub- 
alieni toba yenu na ame kusameheni. Basi sasa changanyikeni 
nao na takeni alio kuandikieni Mwenyezi Mungu. Na kuleni 
na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa alfajiri katika 
weusi wa usiku. Kisha timizeni swaumu mpaka usiku. Wala 
msichanganyike nao .na hali mnakaa itikafu msikitini. Hiyo 
ni mipaka ya Mwenyezi Mungu , Baasi Msiikaribie. Namna 
hivi Mwenyezi Mungu ana bainisha ishara zake kwa watu ili 
wapate kumcha] na ndiyo huyo aliyesema: 


[Atake shuhudia mwezi miongoni mwenu basi afunge] kwa 
kuzingatia dalili zote: nikufanya kila sehemu pawe na hukumu 
yake tu kwa yale yanayo husiyana na kufunga na kufungua, ud- 
hibiti wa hili ni hisiya amabazo Mungu katika kitabu chake na ku- 
pitia mtume wake Muhammad katika Sunna zake nazo ni kuush- 
uhudia mwezi na jua, na waoshudia jua au alfajiri. 


aa k k 





Swali la 394: Atakapo safari mfungaji kutoka katika 
mji wake na kwenda mji mwingine na ikatangazwa kati- 
ka mji aliyo toka kuwa mwezi wa kufungua umeonekana 
je anafungua kwa kuwafuata wale wa mji aliotoka? pia 
ifahamike kuwa mji huu wa pili aliyo fikia mwezi hauja 
onekana? 


Jibu: Mtu atakapo safari kutoka mji wa kiislamu kwenda 
kwenye mji wa kiislam kisha mji huu aliyo kwenda wakache- 
lewa kufungua basi anabaki na swaumu yake mpaka hao wenye 
mji wafungue; kwakua swaumu ni siku wanao funga watu, na ku- 
fungua ni siku wanayo fungua watu, na adhuha ni siku watu wa- 
nayokuwa kwenye chinja watu, nah ii kama atazidisha siku moja 
au zaidi hakuna tatizo sababu ni kama ambaye amesafiri kwenda 
kwenye mji amabao jua lake linachelewa kuzama , inaweza kuzidi 
siku kwa kawaida kama masaa mawili , au matatu , au zaidi, na 
kwakua alipotoka kwenda mji wa pili mwezi ulikua hauja zaliwa, 
na Mtume ameamrisha tusifunge ila kwa kuonekana mwezi na vile 
vile akasema ((Fungueni kwa kuonekana mwezi)). 


Na kinyume chake mfano amesafiri kutoka kwenye mji am- 
bao umechelewa kuandama mwezi na kwenda kwenye mji am- 
bao mwezi umewahi kuandama basi atakula pamoja nao, na at- 
alipa swaumu atakazo ziwacha au zilizo mpita, kama itampita siku 





moja atailipa siku moja na zikimpita siku mbili basi atalipa siku 
mbili, na tumesema analipa kwakua mwezi haiwezekani upungue 
iwe ni siku ishirini na tisa, au uzidi zaidi ya siku thelathini, na tu- 
limuambia afungue japo hazijatimia siku ishirini na tisa; kwakua 
mwezi wa shauwali umeonekana, na ukionekana hapana budi 
kufungua, na ulipokua umepungua chini ya siku ishirini na tisa; 
ni kwakua mwezi haiwezekani upungue zaidi ya siku ishirini na 
tisa, umelazimika kutimiza siku ishirini na tisa, kinyume na suala 
la mwanzo huwezi fungua mpaka uuone mwezi, ukito uona basi 
wewe unakua bado uko ndani ya ramadhani - sasa utafungua je; 
ni lazima ufunge, na kama mwezi utazidi basi ni kama kuzidisha 
masaa Fulani katika siku. 


UU 


Swali la 395: Ni ipi rai yenu kwa Mtu ambaye kazi 
zake ni Ngumu na swaumu kwake ikawa ni ngumu; Je 
afungue? 


Jibu: Ambaye anaona kuwa afungue kwa ajili ya kazi hii ni 
haramu haifai, na kama itakua haiwezekani kwake kufunga na ku- 





fanya kazi pamoja basi ni bora achukue likizo au apumzike kazi 
hiyo katika ramadhani ili afunge kwanza kwa sababu swaumu ya 
ramadhani ni nguzo miongini mwa nguzo za uislam haifai kuipuu- 
za. 


UU 


Swali la 396: Msichana mdogo ameingia katika hedhi 
na alikua akifunga wakati akiwa kwenye hedhi kwa kuto 
kufahamu; anapaswa kufanya nini? 


Jibu: Anapaswa kuzilipa swaumu ambazo alikua akizifunga 
wakati yuko kwenye damu ya hedhi; kwa sababu swaumu katika 
siku za hedhi haikubaliwi wala haiswihi hata kama alikua hajui; 
kwa sababu kulipa hakuna mpaka kuwa mpaka muda Fulani ni 
mwisho wa kulipa. 


Na kuna suala jingine kinyume cha suala hili: Mwanamke 
imemjia hedhi na ni mdogo, akaona aibu kumuambia mama yake 
au mlezi wake na akawa hafungi, huyu inampasa kulipa mwezi 
ambao hakuufunga kwa sababu mwanamke anapo balehe anain- 
gia katika mambo ya sharia na akifanya baya anapata dhambi na 
akifanya jema anapata thawabu; na hedhi ni moja katika alama za 
balehe . 


Kuu 





Swali la 397: Mtu aliacha swaumu ya Ramadhan kwa 
ajili ya kutafuta maisha na maisha ya wale waliyo chini 
yake katika kizazi chake nini hukmu yake?. 


Jibu: Huyu Mtu alie acha kufunga kwa ajili ya kutafuta maisha 
yake naya watoto wake, ikiwa kitendo hicho ni kwa mtizamo wa 
kudhani kua yeye ni kama alivyo ruhusiwa mgonjwa kufungua, 
inaruhusiwa kwa yule ambae hawezi kuishi ila kwa kufungua, basi 
huyu mwenye mtizamo huu analipa ramadhani akiwa yuko hai au 
afungiwe akiwa amekufa, na akito mfungia mzazi wake au msi- 
mamizi wake basi wanalishwa masikini kwa niaba yake kwa kila 
siku masikini mmoja. 


Ama atakapo acha kufunga pasi na kuweka wazi basi kauli 
iliyo swahihu katika kauli za wana wachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu 


Ni kwamba: kila ibada na wakati maalumu mtu akikusudia 
kutoifanya katika wakati wake bila ya udhuru wowote hakika 
hilo halikubaliki kwake, na anatakiwa kufanya amali njema , na 
kufanya Sunnah kwa wingi na kutaka msamaha, na ushahidi wa 
hilo ni kauli yake Mtume rehrma na amani ziwe juu yake katika 
yale yaliyo swihi kutoka kwake: ((Mwenye kufanya jambo lo- 
lote ambalo si katika dini yetu basi jambo hilo nilenye kurud- 
ishwa)), ibada yenye wakati maalumu haifanywi kabla ya wakati 
wake, na vile vile haikubaliki kufanywa baada ya wakati wake; 
Ama itakapo kuwa kuna udhuru kama kuto kufahamu na kusa- 
hau, basi hakika Mtume rehema na amani ziwe juu yake amesema: 
((Mwenye kulala wakati wa swala au akaisahau basi ataiswali 





atakapo kumbuka, hatatoa kafara ila hilo la kuswali)) pamoja 
na kwamba kutokufahamu kuna kuwa na ufafanuzi, ila hapa siyo 
sehemu yake ya kuelezea hilo. 


d k k k 


Swali la 398: Ni nyuzuru gani zinazo ruhusu Mtu kua- 
cha kufunga?. 


Jibu: Nyuzuru ambazo zinamruhusu mtu kuacha kufunga: ni 
maradhi, na safari, kama ilivyo kuja katika Ou'rani; na miongoni 
mwa nyuzuru: Ni mwanamke akiwa Mja mzito akiwa anamuogo- 
pea kiumbe kilichoko tumboni kwake au kujiogopea yeye mwe- 
nyewe na Mwanamke anae nyonyesha anaeogopa kama akifunga 
atakua hana nguvu za kunyonyeshea au anaogopa mwanae atakosa 
maziwa ya kutosha, na vile vile kama Mtu atahitajia kufungua kwa 
ajili anataka kumuokoa mtu mwenye matatizo kwa mfano mtua 
anazama katika maji au hatari yoyote ambayo hawezi kutoa msaa- 
da ila awe amefungu basi anaweza kufungua kwa ajili ya kutoa 
msaada huo, na vile vile kama Mtu anahitajika kufungua ilia pate 
nguvu akiwa kwenye jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, hiyo 
pia ni sababo ya kumfanya yeye kuto kufunga; kwa sababu Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake alisema kuwaambia maswahaba 
wake siku ya vita vya Fat-hi: ((Hakika nyinyi mtakutana na 





maadui kesho, na kufungua kutawafanya muwe na nguvu zai- 
di basi fungueni)) (Sahihi Muslim: 314), ikipatikana sababu inayo 
ruhusu kufungua, na Mtu akafungua basi halazimiki kujizuiya na 
kuto kula mchana huo au siku hiyo, na kama ikikadiriwa kuwa Mtu 
amefungua kwa ajili ya kumuokoa Mtu asie kuwa na hatia akiwa 
ana angamia basi ataendelea kuwa hakufunga na kuendele kula 
kwa siku nzima tangu alipo muokoa huyo aliye kuwa akizama; 
kwa kuwa amefungua kwa sababu ambayo imekubaliwa kisheria 
hailazimu kumuambia amefungua lakini asiwe ana kula kwa kuwa 
watu wamefunga; na imeharamishwa kula mchana, kwakua kua- 
cha kufunga kaacha kisheria, na kauli iliyo swahihu katika hili ni 
kwamba ataendelea kula kwa siku hiyio nzima: na kama ni mgon- 
jwa amepona mchana na alikua hakufunga basi anaendelea kula 
wala hailazimu kuwa ajizuie na kula, na kama ni msafiri amefika 
safari yake mchana na alikuwa hakufunga pia haimlazimu kuji- 
zuia na kula bali ataendelea kula sehemu ya mchana iliyo baki, 
na vile vile kama mwanamke alikuwa kwenye hedhi na ikakatika 
katikati ya mchana akajitwaharisha pia ataendelea kula mchana 
uliyo baki, kwa sababu hawa wote wame fungua kwa sababu am- 
bazo zina kubalika kisheria, na ndiyo mana siku hiyo ikawa halali 
kwake yeye kula na hakuna uharamu wowote, na hii ni tofauti 
na kwamba lau itathibitika kuwa umeingia mwezi wa ramadhani 
mchana basi inalazimu kujizuia na kutokula mchana uliyo baki, na 
tofauti kati ya mambo haya mawili la kuacha kufunga kwa sababu 
za kisheria na kuacha kufunga kwa kutokufahamu kabla ya hapo 
kuwa mwezi umeandama ni kwamba: utakapo patikana ushahidi 
wa kuwa mwezi umethibiti katikati ya mchana basi niwajibu kuji- 
zuia na kula, lakini kabla yahapo niwenye udhuru wa kuto kujua, 
kwa hiyo kama wangekua wanafahamu kuwa leo ni ramadhani 
inge walazimu kujizuilia na kula, Ama wale watu wengine tuliyo 





wataja wameruhusiwa kufungua pamoja na kua wanafahamu kua 
wako kwenye ramadhani, kwahiyo wana tofauti zilizo wazi kabisa. 


aaa k k 


Swali la 399: Mtu amelala usiku wa kwanza katika 
Ramadhan kabla ya kuthibitika kuonekana kwa mwezi, 
na hakulala na nia ya swaumu, baada ya kupambazuka 
akafahamu kuwa ni Ramadhan, atafanya nini katika hali 
kama hii? Na je atailipa siku hiyo? 


Jibu: Mtu huyu ambae amelala usiku wa kwanza na hakulala 
na niya ya swaumu, kisha akaamka akafahamu kuwa yumo kwe- 
nye ramadhani, inampasa kujizuilia na kula na itampasa kulipa 
siku hiyo kwa mapatano ya wana wachuoni Allaah awarehemu , 
na hakuna kauli iliyo pinga kauli hiyo ya wana chuoni, isipokua 
shekh ibin taimiya yeye alisema: hakika nia inafuatana na kufa- 
hamu na huyu hakufahamu, yeye anaudhuru katika hilo, hakuacha 
kulala na nia baada ya kufahamu, bali alikua hajui , na asiye jua 
ana udhuru, kwahiyo akijizuilia na kula tangu alipo fahamu kuwa 
yuko kwenye ramadhani swaumu yake ni swahihu , wala hatalipa, 


Ama kauli ya jopu la wanachuoni wamesema : inamlazimu ku- 





jizuilia na kula, na inamlazimu kulipa, na wakasema kwa sababu 
nusu au baadhi ya mchana imempita bila ya kuwa na nia ya kufun- 
ga, na kwa mtizamo wangu mimi ni kwamba aje kuilipa siku hiyo. 


Xk k k 


Swali la 400: Mtu Atakapo fungua kwa udhuru wa 
kisheria kisha ule udhuru ukaondoka katikati ya mcha- 
na je atajizuilia na kula katika sehemu ya mchana iliyo- 
baki? 


Jibu: haimlazimu yeye kujizuilia na kula, kwa sababu huyu 
mtu ameruhusiwa siku hiyo kufungua kutokana na dalili za kishe- 
ria, sharia imetoa ruhusa kwa yule aliye shikika na tatizo kama 
ugonjwa na mengine tuliyo yataja akapewa nafasi ya kufungua 
kwa kunywa dawa na akafungua akala kwahiyo siku hiyo sihaki 
yake kufunga bali atakuja kuilipa, kumlazimisha kuwa ajizuilie na 
kula, ni kujizuia kusiko na faida yoyote, kwahiyo ikiwa mtu huyu 
hapati faida yoyote kwa kujizuia kwake hatumlazimishi kufanya 
hivyo. 


Mifano ya swala hilo: Mtu ameona mtu mwingine ana zaka 
katika maji, akasema: nikinywa maji nitaweza kumuokoa na ni- 
kito kunywa maji sitoweza kumuokoa, akanywa na akamuokoa, 
atakula na atakunywa mchana uliyo baki; kwakua Mtu huyu siku 
hii haikua siku yake aliyo ruhusiwa kufunga kisheria, haimlaz- 





imu yeye kujizuilia na kula, na lau kuna Mtu ni mgonjwa; je tut- 
amuambia kuwa usile mpaka usikie njaa na usinywe mpaka usikie 
kiu? kwa maana ya kuwa usile wala usinywe isipokua kwa kutiza- 
ma dharura iliyo mfanya asifunge, hatuwezi kumuambia hivyo, 
kwakua ameruhusiwa na sharia afungue, kwa kila mwenye kufun- 
gua katika ramadhani ni kwa muJibu wa sharia haimlazimu kuji- 
zuilia na kinyume chake, mwenye kufungua pasi na udhuru wa 
kisheria inamlazimu kujizuilia, kwa kuwa hana ruhsa ya kufun- 
gua, kwani amevunja heshima ya siku hii pasi na idhini ya sharia, 
hivyo itamlazimu yeye kujizuilia na kula siku hiyo na atakuja ilipa 
pia Mwenyezi Mungu ndiyo Mjuzi zaidi. 


KUU 


Swali la 401: Mwanamke amepatwa na maradhi ya 
kuota uvimbe tumboni, madaktari wakamkataza kufun- 
ga hukumu yake nini? 


Jibu: Amesema Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Mwezi wa Ra- 
madhan ambao imeteremshwa humo Qu’rani kuwa ni uwon- 
gofu kwa watu, nani hoja zilizo wazi za uwongofu na upam- 
banuzi. Basi atakae ushuhudia mwezi katika nyinyi naafunge. 
Na mwenye kuwa Mgonjwa au aliyoko safarini basi atatimiza 
hesabu ya kufunga katika masiku mengine. Na Mwenyezi 
Mungu anakutakieni yaliyo mepesi wala hakutakieni yaliy- 
omazito| [Surat Baqara: 185] Mtu akiwa ni mgonjwa ugonjwa 





ambao hautarajiwi kupona kwake, basi kila siku atamlisha masi- 
kini, na jinsi ya kumlisha ni hivi: ni kuwagaiya mchele, na iliyo 
bora ni kuwapa na kitoweo nyama au kingine kisicho kua nyama, 
au awaalike masikini katika cha kula cha usiku, au cha mchana, 
hii ndiyo hukumu ya mgonjwa ambae ugonjwa wake hautarajiwi 
kupona yani ni wamaisha hadi kufa kwake, na huyu mwanamke 
aliye mtaja muulizaji ni miongoni mwa wagonjwa wa namna hiyo, 
kwa hiyo inampasa amlishe masikini kila siku. 


Kuu 


Swali la 402: Ni wakati gani inakua swala ya msafiri 
na inakuwaje? Na vipi atafunga swaumu? 


Jibu: Swala ya msafiri ni rakaa mbili ina anzia wakati akishati- 
ka kwenye mji wake mpaka atakapo rudi; kwa kauli ya Aisha radhi 
za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake amesema: ((Mwanzo wa ku- 
faradhishwa swala ilifaradhishwa rakaa mbili, ikawa swala ya 
msafiri na kutimiza kwa asie kuwamsafiri)), na katika mapokezi 
mengine: ((Na ikazidishwa katika swala ya aliyoko mjini yani 
ambae siyo msafiri)), (Sahihi Bukhary: 1090, na Sahihi Muslim: 
680), na akasema Anasi bin Maaliki radhi Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake: ((Tulitoka pamoja na Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake: tulitoka Madina kuelekea Makkah Akaswali Rakaa 





mbili mbili mpaka tulipo Rudi madina)) [hadith hii kaipokea 
Bukhari: 1081, na Muslim: 693] 


Lakini Msafiri atakapo swali pamoja na Imamu atatimiza rakaa 
nne, iwe ameanza swala na Imamu au awe amechelewa baadhi ya 
rakaa; kwa maelezo kamili ya Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake amesema : 


((Mtakapo isikia Igama basi iyendeeni swala kwa upole 
na utulivu , wala msiikimbilie, sehemu mtakayo ipata swalini, 
na sehemu mtakayo ikosa itimizeni)), yani - mkienda kuswali 
msikimbie muende taratibu ‚ukimkuta imamu kwenye rakaa yoy- 
ote mfuate, akishatoa salamu mmalizie rakaa zilizo wapita amba- 
zo hamkuswali na imamu.... Na kauli hii ya mtume inajumuisha 
Wasafiri na wote ambao wanaswali nyuma ya Imamu, Na ali- 
ulizwa Ibinu Abaasi Allaah amrehemu: hajaacha Msafiri kuswali 
rakaa Mbili akiwa peke yake na kuswali rakaa nne akitimiza kwa 
mkazi wa mji? akasema : ((Hiyo ndiyo Sunna)). 


Na swala ya jamaa haipomoki kwa msafiri; Kwa kuwa Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu ameiyamrisha hata katika vita ni lazima 
kuswali jamaa, Amesema: [Na unapokua pamoja nao, uka- 
wasalisha, basi kundi mmoja kiongoni mwao wasimame 
pamoja na wewe na wachukue silaha zao. Na watakapo maliza 
sijida zao basin a warudi nyuma yenu, na lije kundi linguine 
ambalo halijaSali, lisali pamoja na wewe...] [Surat Nnisaa: 
102]; kwa hii Msafiri atakapo kuwa katika mji ambao siyo mji 





wake basi nilazima kwake kuhudhuria swala ya jamaa msikitini 
endapo anaisikia adhana, isipokuwa kama yuko mbali na msikiti 
na haisikii adhana, au anachelea kuupoteza msaada wake aliyo nao 
au jamaa zakea liyo ongozana nao; hii ni kutokana na dalili zilizo 
wazi zinazo zinazo onyesha na kulazimisha kuswali jamaa kwa 
kila ambaye anaisikia adhana na igama popote alipo kama hapana 
kizuizi cha yeye kutoka kwenda msikitini. 


Ama kuswali swala za Sunna: Msafiri anaswali swala zote za 
Sunna isipo kuwa swala za kabliya na baadiya za swala ya Ad- 
huhuri, na Alasiri, Na Ishaa; na anaruhusiwa kuswali swala ya 
witri, na swala ya usiku, na swala ya dhuha, na suna za swala ya 
asubuhi, na nyingine zisizo kuwa hizo katika swala za Sunnahh 
ambazo siyo kabliya na baadiya isipokua zile ambazo zimetajwa. 


Ama kukusanya swala: Ikiwa Msafiri bado yuko safarini kama 
vile akiwa kwenye kipando kama vile gari au vyombo vingine vya 
kusafiria au kwa mguu lakini hajafika aendako, basi bora kwake 
ni kukusanya swala, akusanye Adhuhuri na Alasiri, Magharibi na 
Ishaa, Ima aswali jamuu takdiim au jamu taakhiir, kuswali jamuu 
takdiim, yani - aswali adhuhuri na Alasiri wakati wa Adhuhuri, hii 
ndiyo maana ya jamuu Tak’diim . Au aswali jamuu taakhiir, yani 
aswali Adhuhuri na Alasiri kwenye wakati wa Alasiri hii ndiyo 
maana ya jamuu ta akhiiri - yani kukusanya na kuchelewesha, atas- 
wali kulingana na hali ambayo ni nyepesi kwake, kwa hali yoyote 
itakayo muwia nyepesi basi hiyo ni bora kwake. 





Na kama amefika aendako bora ni kuto kukusanya, na kama 
atakusanya pia hakuna tatizo; kwa kuthibiti mambo yote mawili 
au hali zote mbili kutoka kwa Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake. 


Ama swaumu ya Msafiri katika Mwezi wa Ramadhan, iliyo 
bora kwa Msafiri ni kufunga, na kama ataacha kufunga akiwa sa- 
farini pia hakuna tatizo, na atalipa siku ambazo ameacha kufunga, 
Ikiwa kufungua ni wepesi kwake basi kufungua ni bora; Kwakua 
Mwenyezi Mungu Mtukufu anapenda kufuatwa fursa au ruhusa 
alizo zitoa, Na sifa njema niza Mwenyezi Mungu bwana wa vi- 
umbe. 


Kuu 


Swali la 303: Nini hukumu ya msafiri kufunga pamoja 
na kuwa kunaugumu katika safari yake?. 


Jibu: Swaumu ikimuwia nzito uzito ambao unavumilika ba- 
sin ni makuruhu kufunga; Kwa sababu Mtume Rehema na am- 
ani ziwe juu yake Alimuona Mwanamme Amewekewa kivuli, na 
watu wamekusanyika pembezoni mwake Akasema Mtume: ((Ni 
nini hii? watu wakasema: Amefunga, Akasema Mtume: Si ka- 
tika wema kufunga safarini)) (hadith ameipokea Bukhary katika 
kitabu cha Swaumu hadith no 1946. Na Muslim katika kitabu sw- 





aumu: 1115) Ima swaumu ikimuwia nzito sana ni waJibu kwake 
kutokufunga akiwa safarini; kwa kua Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake, kipindi ilipo pewa mashitaka kuwa Watu swaumu 
imewawia Nzito alifungua, kisha Akaambiwa: Baadhi ya watu 
wamefunga, Mtume akasema: ((Hao wamefanya maasi Hao 
wamefanya maasi)) (Sahihi Muslim: 1114). 


Ama ambae swaumu haimuwii nzito akiwa safarini basi bora 
kwake ni kufunga kwa ajili ya kumfuata Mtume rehema na amani 
ziwe juu yake: Alivyo kuwa akifunga, kama alivyo sema Abuu 
Daudi Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Tulikuwa 
pamoja na Mtume rehrma na amani ziwae juu yake katika 
Ramadhani katika joto kali, Hakuna aliye funga katika sisi 
isipokua Mtume na Abdullaahi bin rawaaha)) (Sahihi Bukhary: 
1945; na Muslim: 1122). 


X k k k 


Swali la 404: Ni ipi hukumu ya msafiri kufunga pamo- 
ja na kuwa swaumu siyo nzito kwa mfungaji katika zama 
za sasa zilizoenea vyombo vya kisasa vya kusafiria? 


Jibu: Msafiri ana weza kufunga na asifunge; Kwa kauli ya 
Mwenyezi Mungu Mtukufu isemayo: [Na atakae kuwa mgonjwa 
miongoni mwenu au yumo safarini basi atomize hisabu katika 





siku nyingine| (Surat Bagara: 185), na walikua maswahaba Allah 
awarehemu wanasafiri pamoja na Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake, miongoni Mwa maswahaba kuna waliyo funga, na mion- 
goni mwao kuna ambao hawakufunga, na aliye funga hamdharau 
ambaye haja funga, na alikuwa Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake anafunga akiwa safarini, Amesema Ibin Daudi radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake: 


((Tulisafiri pamoja na Mtume katika joto kali, na hakuna 
katika sisi aliye funga isipokua Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake na Abdallahi bin rawaaha)). 


Desturi kwa msafiri nikwamba yeye anachagua kati ya ku- 
funga na kuto kufunga, lakini ikiwa swaumu haimsumbui akiwa 
safarini basi bora kwake ni kufunga; kwa sababu kwenye kufunga 
kuna faida tatu: 


Faida ya kwanza: ni kumfuata au kumuiga Mtume rehema na 
amani ziwe juu yake. 


Faida ya pili: Ni wepesi, swaumu ina muwia mtu nyepesi 
wakati akifunga na watu pamoja kuliko akija kufunga peke yake. 


Faida ya tatu: dhima au deni lina muepuka kwa haraka. 





Swaumu ikimuwia nzito basi asifunge, kwani siyo katika wema 
kufunga safarini katika hali ngumu kama hiyo, Kwa kua Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake alimuona Mtu amewekewa ki- 
vuli na watu wamemzunguka Mtume akauliza akasema: ((Ni nini 
hii)) watu wakamjibu wakasema: Amefunga, Akasema Mtume: 
((Si wema kufunga safarini)). Hadithi hii inakua ni yenye kue- 
nea kwa kila ambaye akifunga anakua katika hali mbaya kama ya 
huyu mwanaume ambaye swaumu ilikua nzito kwake. 


Na mpaka hapa tunasema: Safari katika zama zetu hizi ni 
nyepesi - kama alivyo sema muulizaji - mara nyingi swaumu ku- 
funga zama hizi siyo tabu, Ikiwa swaumu haiwi nzito basi bora ni 
kufunga. 


UU 


... 668 ... 





Swali la 405: Msafiri atakapofika Makkah akiwa ka- 
funga je anaruhusiwa kufungua ili apate nguvu za ku- 
fanyia ibada ya Ummrah? 


Jibu: Tunasema: Mtume aliingia Makkah Mwezi ishirini ka- 
tika ramadhani katika Mwaka wa fat'hi, Na alikua hajafunga, na 
akawa ana swali rakaa mbili katika watu wa makkah, na anawaam- 
bia watu wa makkah: ((Enyi watu wa makkah! Timizeni swala, 
kwani hakika sisi tuko safarini)), na imethibiti katika kitabu cha 
swahihi Bukhaary: kwamba: hakika Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake: alikuwa amefungua sehemu iliyo baki katika mwezi ; 
kwakua yeye alikua safarini, (Sahihi Bukhary: 4275, Sahihi Mus- 
lim: 1113). 


Safari ya mwenye kwenda kufanya ummarah haikatiki kwa 
yeye kuingia makkah, wala halazimiki kujizuilia na kula kama 
ameingia makkah hajafunga, na huenda watu wengine wakaende- 
lea na swaumu zao hata wakiwa safarini, kwa mtizamo wa kwam- 
ba kufunga ukiwa safarini hakuna ugumu kwa watu kutokana na 
zama zetu hizi, Mtu akaendelea na swaumu yake akiwa safarini, 
kisha anafika makkaha yuko hoi amechoka, huku akijiuliza naf- 
sini mwake, je! Niendelee na swaumu yangu, na nifanye ummara 
baada ya kufuturu, au nifungue ili niitekeleze ibada ya Ummrah 
haraka nitakapo fika makkah? 





Sisi tuna muambia kutokana na hali hii: Bora ni ufungue na 
utekeleze haraka ibada yako ya ummrah pindi tu uingiapo makkah 
na wewe ukiwa umechangamka; Kwakua Sunna ya mwenye kuin- 
gia makkah kwa ajili ya kutekeleza ibada ni afanye haraka kwenda 
msikitini kutekeleza ibada hii ya ummrah, kwa kua Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake: alikua akiingia Makkah kwa ajili ya ibada 
basi hukumbilia Msikitini, mpaka mnyama wake alikua akizun- 
guka zunguka maeneo ya msikitini, na anaingia Msikitini ili at- 
ekeleze ibada yake ambayo alishaikusudia kuifanya, kwa wewe 
mwenye kutaka kufanya Ummrah utafungua mchana ili utekeleze 
ibada yako ya ummrah ukiwa mchangamfu, pia bora kubaki sw- 
aumu, kisha wakati ukifuturu usiku unatekeleza ummarah yako, 
((Na imethibiti kutoka kwa Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake kwamba yeye alifunga wakati yuko katika safari yake 
alipokua anaenda katika vita vya fat'hi, wakamjia watu 
waka muambia: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu hakika 
watu imewawia nzito swaumu, na wao wanakusubiri wewe 
kitu gani utafanya, na huo ulikua ni wakati wa Alasiri, akaa- 
gizia maji Mtume rehema na amani ziwe juu yake: akayany- 
wa, na watu wakisubiria, Mtume akafungua katikati ya safari 
yake rehema na amani ziwe juu yake, bali alifungua mwisho 
wa siku)), (Sahihi Muslim: 1114), yote haya aliyafanya Mtume 
ili abainishe na kuweka wazi kwa umma wa kiislamu kuwa jambo 
hilo lina faa, kwahiyo kuwalasimisha watu wafunge wakiwa safa- 
rini pamoja na tabu au uzito wa swaumu hii bila shaka ni kuenda 
kinyume na Sunna, na nisehemu ya kuitekeleza kauli ya Mtume 
isemayo ((Siyo katika wema kufunga katika safari)). 


Xk k k 





Swali la 406: Je inajuzu kwa mwanamke mwenye 
kunyonyesha afungue, na niwakati gani atalipa? na je 
anawalisha masikini? 


Jibu: Mwanamke mwenye kunyonyesha akiwa anaogopa ku- 
funga kwaajili ya mtoto wake, kwamba akifungua maziwa yat- 
apungua na motto atadhurika; basi ata fungua ataacha kufunga, 
lakini atalipa baadae kwakua yeye anafanana na mgonjwa ambaye 
amemtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Basi atakae ushuhudia 
mwezi katika nyinyi naafunge. Na mwenye kuwa Mgonjwa au 
aliyoko safarini basi atatimiza hesabu ya kufunga katika masi- 
ku mengine. Na Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi 
wala hakutakieni yaliyomazito| [Surat Baqara: 185] kwa hiyo 
wakati wowote kikiondoka kile kizuizi au alicho kua akikiogopea 
atalipa Imai we ni wakati wa Baridi mchana mfupi na anga liko 
daridi, au ikiwa siyo wakati wa baridi basi atalipa mwaka unaofua- 
tia, lakini haijuzu kwake kuwalisha masikini labda ikiwa ile hali 
au hilo tatizo linaendelea halitarajiwi kumalizika kama niugonjwa 
hautarajiwi kupona, tatizo au ugonjwa wa aina hii ndiyo mtu ana- 
takiwa kuwalisha masiki badala ya kufunga. 


ok k k 





Swali la 407: Aliyefunga atakapo maliza mchana wake 
kwa kulala kutokana njaa kali na kiu, je hilo linafanya 
swaumu yake isiswihi?. 


Jibu: Hii haiyathiri katika kuswihi swaumu yake, na kutokana 
na hilo anapata malipo zaidi ; kwa ushahidi wa kauli ya Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake alipo muambia Aisha mkewe radh 
za Mwenyezi Mungu Ziwe juu yake: alimuambia: ((Malipo yako 
ni kutokana na fungu lako)) Sahihi Bukhary: 1787 na Sahihi 
Muslim: 1211) kila Mtu anavyo zidi kupata tabu katika kumtwii 
Mwenyezi Mungu yanazidi malipo yake, na anaweza kujifanyia 
yanayo punguza makali ya swaumu kama vile kujimwagia maji ya 
baridi, na kukaa sehemu yenye baridi. 


UU 


Swali la 408: Je inahitaji kutia nia kila siku katika 
mwezi mtukufu wa Ramadhan au inatosha nia mara 
moja tu kwa mwezi mzima? 


Jibu: Inatosha nia moja tu mwanzo wa Ramadhan; kwa kuan 
mfungaji asipo nuiya kila siku usiku inakua asha fanya hivyo ka- 
tika mwanzo wa mwezi, lakini kama itatokea aka katisha swaumu 





akaacha kufunga katikati ya mwezi kwa kusafiri, au kwa kuumwa, 
au likamtokea lolote akawaacha kufunga, basi atakapo anza ku- 
funga tena inambidi kuchukua niya tena; kwa sababu aliyacha ku- 
funga alipo safari au alipo umwa. 


KUU 


Swali la 409: Mwenye kunuiya kufungua pasina kula 
au kunywa, Je hilo linamfanya awe amefungua kwa ku- 
kusudia? 


Jibu: Inavyo julikana ni kwamba swaumu ni mkusanyiko wa 
niya na kuacha yaan - kuacha yote yaliyo katazwa kwa mfungaji, 
Mtu ananuiya swaumu yake kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwe- 
nyezi Mungu Mtukufu kwa kuacha yale yote yaliyo katazwa, kwa 
hiyo atakapo kusudia moyoni kuwa naacha kufunga basi nikweli 
swaumu inabatilika na kuharibika, anakua simwenye kufunga, 
lakini ikiwa swaumu hiyo ni katika Ramadhan, basi hatakula au 
kunywa atajizuiya kutokula mpaka jua lizame; hii nikwa sababu 
kila ambae anafungua katika Ramadhan bila ya sababu ya kisheria 
au udhuru wa kisheria basi nilazima ajizuilie na kula na kunywa 
kisha atakuja ilipa swaumu hiyo. 





Ama akiwa hakunuiya kutoka moyoni kuwa naacha kufunga 
lakini akawa na kigegezi yani - anasema niendelee kufunga au 
nifungue, hili wana wachuoni Allah awarehemu: wametofautiana 
hukumu yake. 


Miongoni mwao kuna aliye sema: swaumu yake ina batilika 
(Inaharibika); sababu kigegezi kinaashiria kuwa hajakua na niya 
wala haja azimia kufunga. 


Na miongoni mwao kuna waliosema: swaumu haibatilika (hai- 
haribiki) kwa sababu asili ya niya nikubakia kwa mfungaji mpaka 
pale atakato azimia moyoni moja kwa moja kuwa hana niya ya 
kufunga kabisa, siyo kuwa na kigegezi, kwahiyo kauli hizo mbili 
za wanawachuni kauli swahihu ni hii ya pili kuwa hafungui kwa 
kuwa na kigegezi tu, bali mpaka apitishe niya moja kuwa sifungi. 
Allahu a'alamu - Mungu Ndiyo mjuzi zaidi. 


Xok k k 


Swali la 410: Ni ipi hukumu ya anae kula au kunywa 
kwa kusahau? Na nini analazimika yule aliye muona? 


Jibu: Aliye kula au kunywa kwa kusahau swaumu yake ni 
swahihu, lakini anapo kumbuka nilazima aache kula au kunywa, 





hata kama tonge liko kinywani mwake au hicho kinywaji kiko 
kinywani mwake basi ni lazima akiteme na ahakikishe hamezi cho- 
chote katika chakula hicho au kinywaji hicho baada ya kukumbuka 
kuwa amefunga; Na dalili ama ushahidi wa kuwa swaumu yake ni 
swahihu ni kauli ya Mtume rehema na amani ziwe juu yake alipo 
sema: ((Mwenye kusahau akala au akanywa na hali yakuwa 
amefunga basi na aitimize swaumu yake hakika amemlisha 
Mwenyezi Mungu na kumywesha)) [Sahihi Bukhary: 1933 na 
Sahihi Muslim: 1155]. 


Kwa sababu Mtu hapatilizwi anapo fanya yale ambayo yame- 
katazwa ikiwa kayafanya kwa kusahau; kwa kauli yake Mwenyezi 
Mungu Mtukufu (ombeni): [Mola wetu! usituchukulie tukisa- 
hau au tukikosea], (Surat Baqara: 286). Na akasema Mwenyezi 
Mungu Mtukufu: [Hakika nimesha fanya]. 


Ama kwa upande wa yule aliye muona kuwa fulani amefunga 
lakini mbona ana kula! Ni wajibu wake kumkumbusha; kwakua 
hili ni katika kuubadilisha munkari au kuondoa munkari kwani 
hakika amesema Mtume rehema na amaniziwe juu yake: ((Mwe- 
nye kuona Munkari miongoni mwenu basi na uondoe kwa mkono 
wake, asipoweza basi auondoe kwa ulimi wake, akitoweza basi 
auondoe kwa moyo wake)) makusudio ya kuondoa kwa ulimi yani 
kukemea kusema acha hilo halifai na kwa moyo ni kulichukia lile 
jambo linalo fanyika [Sahihi Muslim: 49] na hapana shaka ya 
kwamba kula au kunywa kwa ambae amefunga ni miongoni mwa 
munkari, lakini munkari huu husamehewa katika hali ya kusa- 
hau kwa sababu kusahau hakuchukuliwi kisheria, ama yule aliye 





amemuona mwenzie anakula au ana kunywa na hali anajua kuwa 
amefunga basi hana udhuru wa kuto kumuambia aache munkari 
huo au jambo hilo baya nilazima amuonye. 


Xk k k 


Swali la 411: Ni ipi hukmu ya kutia wanja kwa mtu 
aliyefunga? 


Jibu: Hakuna tatizo kwa aliye funga kupaka wanja, na kuweka 
tone kwenye macho yake, na kuweka tone kwenye masikio yake 
hata kama atasikia ladha kwenye koo lake hatafungua; (kwakua 
siyo kitu cha kula wala kunywewa, wala hakiwi katika maana ya 
kula na kunywa; na dalili nikwamba kuliko katazwa ni kula na ku- 
nywa, kwahiyo vingine haviingii kwenye maana ya orodha ya kula 
na kunywa), na kauli hii tuliyotaja ni pendekezo la Sheykhul Is- 
laam bin Taymiyah Allah amrehemu, na kauli hii ni saahihi kabisa. 
[Maneno haya yako kwenye kitabu cha mkusanyiko wa fatua 25/ 
233-234]. 


Ama kama ataweka tone katika pua yake na likaingia mpaka 
ndani atafungua akiwa kafanya hivyo kwa kukusudia; kwa usha- 
hidi ni kauli ya Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Balighe- 
sha maji wakati wa kutawadha isipokua ukiwa umefunga )). 
(kubalighisha maji ni kuyatia mdomoni na kuyachezesha kooni 





wakati wa kutawadha), [hadith hii ameipokea Abuu Daud mlango 
wa istinthaari hadith no 142, na Tirmidhy hadith no 37, na Al Nna- 
saai hadith no 87, na Ibunu Maajah na hadith no 407]. 


Kuu 


Swali la 412: Ni ipi hukumu ya kupiga mswaki na ku- 
jitia manukato kwa mtu aliyefunga? 


Jibu: Kupiga mswaki kwa aliye funga ni Sunna wakati wa 
mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana; kwa ushahidi wa 
kauli ya Mtume rehema na amani ziwe juu yake ((Kupiga mswa- 
ki ni kujitwaharisha mdomo Mwenyezi Mungu anaridhia)) 
[ameipokea Bukhaary kittabu Swiyaam hadith no. 1934, na Ah- 
madi 6 / 47 na Al Nnasaai no. 5], na pia kauli yake: ((Lau si- 
kuuonea uzito umati wangu aamrisha kupiga mswaki katika 
kila swala )). [Ameipokea Bukhary kitaab Siwaak hadith no. 887, 
na Muslim, kitaab Twahara hadith no. 252], ama kupaka manukato 
vilevile ni jambo linafaa katika mwanzo wa mchana na mwisho 
wake iwe ni manukato ya kupuliza au yakufukiza kama udi au ya 
kupaka au mengine yoyote yasiyo kuwa hayo, ila haijuzu kuyain- 
giza puani; kwa sababu udi au ubani au chochote cha kufukiza 
kuna vitu ambavyo vinaoneka ukiviingiza puani vikifika ndani vi- 
taendelea mpaka kwenye... Na kwasababu hii akasema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake kumuambia Laqiitwi bin sabrat 
radhi za mwenyezi Mungu ziwe juu yake: 








((Balighisha (kuyafikisha ndani kabisa) maji katika kuya- 
pitisha puani isipokua ukiwa umefunga)). 


kuu 


Swali la 413: Ni mambo gani yanayo haribu swaumu? 


Jibu: Yanayo haribu swaumu ni yale yanayo funguza nayo ni: 
l-Kufanya mapenzi , yani — kukutana kimwili mke na mume. 
2-Kula. 

3-Kunywa. 

4-Kutokwa na manii kwa kutamani. 


5-Kufanya kitu ambacho kina maana ya kula au kunywa. 


IA 


6-Kujitapisha kwa makusudi. 


7-Kutokwa na Damu kwa kupiga chuku. 


8-Kutokwa na damu ya hedhi au kutokwa na damu ya nifasi 
(nifasi ni damu inayomtoka mwanamke baada ya kuzaa). 


Ushahidi wa kula na kunywa na kufanya tendo la ndoa; ni kauli 
yake Mwenyezi Mungu Mtukufu: 


[Basi sasa changanyikeni nao na takeni aliyo kuandikieni 
Mwenyezi Mungu. Na kuleni na kunyweni mpaka ubainike 
kwenu weupe wa Alfajiri katika weusi wa usiku. kisha timiz- 
eni swaumu mpaka usiku]. [Surat Baqara: 187]. 


Ama dalili ya kutokwa na manii kwa matamanio; ni kauli yake 
Mwenyezi Mungu Mtukufu katika hadith Qudus inayo elezea ku- 
funga: ((Ana acha chakula chake na kinywaji chake na mata- 
manio yake kwa ajili yangu)), [ameipokea Muslim katika Swi- 
yam hadith no. 1151]. 


Na pia kauli yake Mtume rehema na amani ziwe juu yake: 
((Katika tupu ya mmoja wenu kuna sadaka )) Maswahaba 
wakasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu; Anayaendea mmo- 





ja wetu matamanio yake na anakua na malipo? akasema Mtume: 
((Mnaonaje lau atayaweka kwenye haramu — anakua na mad- 
hambi — basi na vile vile atakapo yaweka katika halali anakua 
na malipo)) [ameipokea Muslim kitabu Zakat hadith no. 1006]. 
Na ambayo yanawekwa hakika si kitu kingine bali ni manii yenye 
kuruka, na kwasababu hiyo ikawa kauli swahihu ni kwamba Mad- 
hii hayaharibu swaumu hata yakitoka kwa matamanio au yakatoka 
madhii kwa kutomasana tomasana bila kufanya tendo la ndoa. 


Na jambo la tano ni lile ambalo linakua katika maana ya kula 
na kunywa: Ni sindano, sindano ambazo ukichomwa basi huhitajii 
kuwa au kunywa; napia kuwekewa drip ambalo linaondoa njaa na 
kukufanya uwe umeshiba au huisikii njaa kabisa; vitu hivi ijapo 
kua siyo chakula wala maji lakini vinachukua sehemu ya chakula 
kwavile mtumiaji anatosheka na kutokuhitajia kula au kunywa, 
kwa sababu kitu chochote kinacho kua mfano wa kitu basi kinakua 
na hukmu ya kile kitu chenyewe; Na ndiyo mana kwa kutumia sin- 
dano hizo mwili unabaki kwenye hali yakua umekula na kutoisikia 
njaa. 


Ama kutumia au kuchoma sindano ambazo hazina maana ya 
kula au kunywa, sindano hizi hazifunguzi kama Mtu atachomwa 
sindano hizo popote iwe kwenye makalio au mikononi au sehemu 
yoyote katika mwili wake hata fungua. 


Na jambo la sita ni kutapika kwa makusudi: Ni mtu kujitapi- 
sha kilichoko tumboni mwake mpaka kitoke mdomoni mwake , 


... 680 (EE) 





Amesema mtume rehema na amani ziwe juu yake : ((Mwenye 
kujitapisha kwa makusudi basi alipe, na ambae matapishi 
yatamshinda nguvu basi hatalipa)) ameipokea Ibin Daud kitaab 
swiyam hadith no. 2380, na Trimidhy hadith no. 720], yani — mtu 
akitumia kidole au kituchochote akakiingiza mdomoni ili ajitap- 
ishe au kutumia mbinu nyingine ili atapike huyu hana swaumu 
na atakuja kuilipa swaumu hiyo, tofauti na Mtu ambae amekaa tu 
au amelala ghafla tapishi likamjia pasi na kutarajia au kukusudia 
huyu atasukutua na kuhakikisha hamezi maji au chochote wakati 
anatapika na atakamilisha swaumu yake hatalipa, na hikma katika 
jambo hilo ni kwamba Mtu atakapo tapika tumbo lake litakua tupu 
halina chakula, na mwili unahitaji kitu ambacho kitaziba nafasi ya 
kilicho toka; kwa ajili ya jambo hili tunasema: ikiwa swaumu niya 
wajibu (faradh) basi haifai mtu kujitapisha; kwakua akijitapisha 
ameharibu swaumu yake ya waajibu. 


Na Jambo la saba ni: Ni kutokwa na damu kwa kupiga chuku: 
Amesema Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Amefungua 
mwenye kupiga chuku na mwenye kupigwa )). [Ameipokea 
Bukhaary kitaab swaum hadith no. 1937, na Trimidhy hadith no. 
774 ]. 


Jambo la nane ni: ni kutokwa na damu ya hedhi au damu ya 
nifasi; Kauli ya Mtume rehema na amani ziwe juu yake katika 
kumuelezea Mwanamke: akasema Mtume: ((Si nikwamba aki- 
tokwa na hedhi haswali na hafungi)) | ameipokea Bukhary kita- 
abu haidh hadith no. 304, na Muslim kitabu Imaan hadith no. 79] 





hakika wamepatana wana wa chuoni yakwamba swaumu haiswihi 
kwa mwenye hedhi na vile vile mwenye nifasi. 


Mambo haya yenye kuharibu swaumu hayaharibu swaumu 
mpaka yatimize masharti matatu, yani swaumu itaharibika ikiwa 
mtu anayajua mambo haya matatu. 


1-Ni kufahamu: Mtu akiwa anafahamu kuwa jambo hili 
haliruhusiwi nikiwa nimefunga. 


2-Ni kukumbuka: yani hakusahau wakati anafanya jambo 
hilo bali alikua anafanya huku anaufahamu kuwa jambo hili hali- 
fai litaniharibia swaumu . 


3-Ni kufanya kwa makusudi: Aliye funga na akafanya mam- 
bo ambayo yamekatazwa swaumu yake itaharibika ikiwa anafa- 
hamu mashariti haya matatu. 


Sharti la kwanza: Ni mtu kufanya akiwa anajua hukmu za 
kisheria napia anafahamu kuwa yuko kwenye wakati Fulani kwa 
mfano awe anafahamu kuwa yuko kwenye ramadhani na amefun- 
ga, kisha akaamua kula na anafahamu kuwa muda wa kufungua 
haujafika huyu swaumu yake inaharibika, kinyume kama alikua 
hafahamu hukmu ya jambo hilo kisheria au hafahamu kuwa yuko 
kwenye wakati gani kwa mfano hafahamu kuwa muda wa kufun- 





gua hauja fika yeye akadhani umefika na akafungua basi swaumu 
yake itakua sahihi kwasababu kafanya hivyo kwa kuto kujua; kwa 
ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu: 


[Mola wetu! usituchukulie tukisahau au tukikosea| Na 
akasema Mwenyezi Mungu Mtukufu [Hakika nimesha fanya]. 
Na kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Wala hakuna lawa- 
ma juu yenu kwa mlivyo kosea. Lakini mna lawama katika 
yale ziliyo fanya nyoyo zenu kwa makusudi] [Suratul Ahzaab: 
5]. Na dalili mbili hizi zinakusanya hayo yote. 


Na pia kwa kuthibiti Sunna katiika hilo hasa katika swaumu, 
Katika kitabu cha sahihi Bukhary, hadith ya Adiyyi radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake: kwamba yeye Adiyyi alifunga kisha 
akaweka chini ya Mto wake wa kulalia kamba mbili ambazo hutu- 
mika kwa kumfumga mikono ya ngamia anapo piga magoti - kam- 
ba alizo weka moja ilikua ni nyeupe na nyingine ilikua na nyeusi, 
akawa anakula na kunywa mpaka ilipo mdhihirikia kamba nyeupe 
na nyekundu, kisha ndiyo akaacha kula na kuanza swaumu, ke- 
sho kulipo kucha alienda kwa mtume wa Mwenyezi Mungu re- 
hema na amani ziwe juu yake, akamuambia hilo alilo fanya usiku, 
Mtume akambainishia na kumfahamisha ya kwamba makusudio 
ya kamba nyeupe na nyeusi zilizo tajwa katika aya siyo kamba 
hizi zinazo fahamika, isipokua makusudio ya kamba nyeupe ni 
ule weupe wa mchana, na kamba nyeusi ni ule weusi wa usiku, 
(yani - mna ruhsa ya kula na kunywa mpaka itakapofikia usiku un- 
aanza kutoeka giza la usiku linaanza kupotea na kuanza kuona hali 





ya mwanga kujulisha kwamba kunakaribia kucha, hali ikishafikia 
hapo hamruhusiwi kula tena) Mtume baada ya kumfahamu huyu 
bwana na kufahamu aliyo ya fanya na akamfahamisha usawa ni 
upi, lakini hakumuambia alipe swaumu hiyo; kwa vile alikua ha- 
fahamu hukmu, aliyo yafanya alifanya kwa kudhani hiyo ndiyo 
maana halisi ya aya katika Qur’an tukufu. 


Na ama kutokufahamu wakati , katika kitabu cha ((Sahihi 
Bukhary)) kutoka kwa As”maa bint Abi bakari radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yao, amesema As’maa: ((Tulifungua katika 
zama za Mtume rehema na amani ziwe juu yake, katika siku 
ya mawingu kisha baadae likachomoza jua)), (yani - siku hiyo 
anga ilikua imejaa mawingu kiasi kwamba hawakufahamu kuwa 
jua halija zama wakaanza kula, kutahamaki baadae wanaliona 
jua lakini wakawa washafungua tayari). Na Mtume hakuwaam- 
risha kulipa swaumu hiyo, lau ingekua kunaulazima wa kulipa 
siku hiyo Mtume angewaamrisha kuwa siku hiyo wailipe, na lau 
ange waamrisha basi khabari hiyo ingeufikia umah wa kiislam; 
Mwenyezi Mungu anasema: [Hakika sisi ndiyo tuliyo teremsha 
ukumbusho huu, na hakika sisi ndiyo tutakao ulinda]. [Surat 
Hijir: 5], kwakua hatukuletewa hadith ya kuwa walilipa, imefaha- 
mika kuwa Mtume hakuwaamrisha na ikafahamika kuwa haikua 
waajib, Mfano wa hili: lau Mtu ataamka kutoka usingizini akad- 
hani kuwa ni usiku akala na akanywa, kisha baadae akafahamu 
kuwa alikula au alikunywa baada ya alfajiri basi hata lipa kwa 
kuwa alikua hajui kuwa kumeshakucha. 


Sharti la pili: Ni kuwa anakumbuka, na kinyume chake ni kusa- 
hau, lau atakula au atakunywa hali yakuwa ni mwenye kusahau, 
basi swaumu yake itakua ni swahihu wala hatalipa; kwa ushahidi 


... 684 (EE) 





wa kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Mola wetu! usituchu- 
kulie tukisahau au tukikosea | Na akasema Mwenyezi Mungu 
Mtukufu: [Hakika nimesha fanya]; Na kwa hadith ya Mtume re- 
hema na amani ziwe juu yake ((Mwenye kusahau na yeye ame- 
funga akala au akanywa basi na atimize swaumu yake, hakika 
sivinginevyo amemlisha Mwenyezi Mungu na akamnywesha)). 


Sharti la tatu: Ni kukusudia: Ni mtu kuchagua kuwa nifanye 
jambo hili linalo funguza, Ikiwa hakulichagua kulifanya basi sw- 
aumu yake ni swahihu, iwe kalifanya kwa kutenzwa nguvu (ku- 
lazimishwa au hakulazimishwa; kutokana na kauli ya Mwenyezi 
Mungu kwa anae lazimishwa kukufuru: (Anaye mkataa Mwe- 
nyezi Mungu baada ya kuamini kwake - Isipokuwa aliye lazi- 
mishwa na hali ya kuwa moyo wake umetua juu ya imani, la- 
kini aliye kifungulia kifua chaka kukataa - basi hao ghadhabu 
ya Mwenyezi Mungu ipo juu yao, na wao watapata adhabu 
kubwa] [Surat Nnahli: 106], yani - aliye lazimishwa kumkataa 
Mwenyezi Mungu, basi anakua haja mkataa kwakua kalazimish- 
wa, isipokua yule ambae ameamua mwenyewe kumkataa Mwe- 
nyezi Mungu huyo ndiye aliekufuru, ikiwa hukmu ya kukufuru 
husamehewa ikiwa ni kwa kulazimishwa basi hukmu ya jambo 
ambalo siyo la kukufuru ni bora zaidi kusamehewa, na kwa ha- 
dith aliyo pokewa kutoka kwa mtume rehema na amani ziwe juu 
yake Amesema ((Hakika Mwenyezi Mungu amesamehe kwenye 
umati wangu kukosea, na kusahau, nayale wanayo lazimishwa)), 
[hadith kaipokea Ibnu Maajah kitaab Twalaga hadith no. 2045], na 
kwa hili lau vumbi lita ruka likaingia kwenye pua ya aliye funga 
na aliye funga akaihisi ile ladha ya lile vumbi katika koo lake na 
likashuka mpaka tumboni kwake basi hatafungua kwa fumbi hilo; 





kwa sababu hakukusudia vumbi hilo limuingie, na vil vile kama 
atalazimishwa kufungua na akafungua kwa kule kulazimishwa 
basi swaumu yake ni sahihi; kwasababu hakuchagua kufungua 
bali kalazimishwa kufanya hivyo, na vile vile lau ataota anafanya 
tendo la ndoa na akashusha manii na hali yakua yeye amelala basi 
swaumu yake ni swahihu; kwa sababu aliye lala hawezi kukusudia 
kitu bali inatokea tu, na vile vile lau mwanamke atalazimishwa na 
mumewe kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhan na mwa- 
namke huyo amefunga na mwanamume huyo kweli akamuingilia 
mkewe basi mwanamke huyo swaumu yake ni sahihi; kwa sababu 
yeye hajachagua kufanya mapenzi mida hiyo wala haja penda. 


Na hapa kuna suala inapasa lifahamike: nalo ni hili: Lau mwa- 
namume atafungua kwa ajili ya kufanya tendo la ndoa katika 
mchana wa Ramadhan na swaumu kwake ni waajib na lazima basi 
kwa ajili ya tendo hilo yanamlazimu mambo matano: 


Jambo la kwanza: Anapata dhambi. 


Jambo la pili: Anapaswa kujizuilia na kula na kunywa kwa 
mchana wote uliyo baki. 


Jambo la tatu: Swaumu hiyo imeharibika hakufunga. 


Jambo la nne: Ni kulipa swaumu hiyo. 


... 686 ... 





Jambo la tano: Ni kutoa kafara. 


Na hakuna tofauti ya kuwa anajua au hajui kuwa tendo hilo hali- 
fai katika mchana wa Ramadhan, yani - Mwanaume atakapo fanya 
tendo la ndoa katika swaumu ya Ramadhan na swaumu kwake ni 
waajibu, lakini alikua hajui kuwa inamlazimu yeye kutoa kafara, 
basi zinamlazimu yeye hukumu tulizo taja hapo juu kwa mwenye 
kufanya tendo hilo, kwa sababu yeye amekusudia kuiharibu sw- 
aumu, na kwa kukusudia kwake huko zinamlazimu hukumu juu 
yake; bali katika hadith ya Abii Hurairah kwamba mwanamume 
mmoja alikuja kwa Mtume rehema na amani ziwe juu yake; Akas- 
ema kumuambia Mtume: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu mimi 
nimeangamia, Mtume akasema ((Ni kipi kilicho kuangamiza)) 
akasema nimemuingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhan 
na mimi nimefunga, Mtume akamua mrisha atoe kafara na hali 
yakua Mwenamume huyu alikua hajui kuwa anapaswa kutoa kaf- 
ara au hapana, na ((Tulipo sema swaumu ni waJibu juu yake)) 
ni kwa kuchunga yule ambae atamuingilia mkewe katika rama- 
dhani na amefunga na yeye yuko safarini kwa mfano, basi huyu 
haimlazimi yeye kutoa kafara, yeye atalipa tu bila ya kutoa kaf- 
ara, mfano: mtu akiwa amesafiri na mkewe katika mwezi wa Ra- 
madhani na wote wawili wamefunga, kisha akamuingilia mkewe, 
basi hatatoa kafara, na hiyo nikwa sababu msafiri atakapo anza 
kufunga haimlazimu yeye kuitimiza swaumu hiyo akitaka ataiti- 
miza, na akitaka atafungua kisha atalipa, yani - msafiri anaweza 
kuanza kufunga lakini ikafikia muda akaamua kufungua kutokana 
na safari yake. 


UU 





Swali la 414: Ni ipi hukumu ya kutumia dawa ya pumu 
ya kupuliza mdomoni kwa aliye funga, je inafunguza? 


Jibu: Dawa hii ya kupuliza kwa mwenye pumu haifiki tumbo- 
ni, kwahiyo hapana tatizo kuitumia ukiwa umefunga, wala huta- 
fungua kwa kutumia dawa hiyo; kwa sababu kama tulivyo sema 
haifiki tumboni, kwa kua ni kitu ambacho kinaruka na kinaondoka 
kama upepo, wala hakuna chembe yoyote inafika tumboni, inafaa 
kuitumia na wewe umefunga, na wala swaumu yako haita haribika 
kwa hilo. 


Xok k k 


... 688 ... 





Swali la 415: Je matapishi yana funguza? 


Jibu: Mtu atakapo tapika kwa makusudi anafungua, na aki- 
tapika bila ya kukusudia hafungui, na dalili ya hilo ni hadith aliyo 
ipokea Abuu Huraira kwamba Mtume rehema na amani ziwe juu 
yake amesema: 


((Ambaye yatamshinda nguvu matapishi hatalipa, na 
mwenye kujitapisha kwa makusudi na alipe)). 


Matapishi yakikushinda hutafungua, Mtu atakapo hisi kuwa 
tumbo lake linavuruga na kwamba vitatoka vilivyomo tumboni tu- 
namuambia: asivizuie kutoka wala asivivute ili vitoke kwasababu 
ukijitapisha umefungua, na ukizuia utapata madhara, yaache ya- 
kitoka basi na kutaka kwako haita kudhuru wala hutafungua kwa 
hilo. 


Xk k k 


... 689 ... 





Swali la 416: kutokwa na damu katika meno kwa aliye 
funga kunafunguza? 


Jibu: Damu ambayo inatoka katika meno haina madhara kwe- 
nye swaumu, lakini kuwe na tahadhari ya kuimeza vyovyote ita- 
kavyo wezekama, na vile vile lau zitatoa kamasi pua zake na aka- 
jizuia kuzimeza, hakika hakuna tatizo katika hilo, wala hatalipa, 
yani - damu inayotoka kwenye meno ajitahidi asiimeze na vile 
vile kamasi au kohozi kama likifikia mdomoni aliteme asilimeze 
akifanya hivyo swaumu yake haina tatizo. 


Xok k 


Swali la 417: Atakapo twaharika mwanamke kutokan 
na hedhi kabla ya Alfajiri na akaoga baada ya kucho- 
moza alfajiri ni ipi hukumu ya swaumu yake? 


Jibu: Swaumu yake ni sahihi atakapo kuwa na yakini ya kut- 
waharika kwake kabla ya kuchomoza alfajiri; Muhimu ni kuwa 
na yakini kuwa ametwaharika; kwa kuwa baadhi ya wanawake 
hudhani kuwa ametwaharika kumbe haja thaharika; na kwasa- 
babu hiiwanawake walikua wakienda na pamba kwa Aisha radhi 
za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake: wanamuonyesha alama za 
kuwa wametwaharika, Aisha anawaambia: ((Hapana subirini 
mpaka muone maji meupe)), mwanamke ni juu yake kufanya 





subra mpaka awe na yakini kuwa ametwaharika (kutwaharika ni 
ile damu kukatika na ikawa haitoki tena), atakapo twaharika 
ananuiya swaumu hata kama hajaoga mpaka baada ya alfajiri, la- 
kini pia anatakiwa aangarie muda wa swala ya alfajiri afanye ha- 
raka kuoga ili aiswali swala ya alfajiri katika wakati wake. 


Kuna baadhi ya wanawake wanatwaharika baada ya alifajiri, 
au kabla ya alfajiri lakini anachelewesha kuoga mpaka baada ya 
kuchomoza jua kwa hoja ya kwamba anataka ajitwaharishe vizuri 
zaidi, na hili ni kosa katika ramadhani na miezi mingine; kwakuwa 
lililo wajibu juu yake ni kufanya haraka kuonga ili aiwahi sala ya 
alfajiri katika wakati wake, na anaweza kufanya ufupiliza kuoga 
katika josho la waajib ili akatekeleze sala, na baadae kama anataka 
ajizidishie twahara na usafi mpaka baada ya kuchomoza jua haku- 
na tatizo juu ya hilo na swaumu yake ni sahihi, Ikiwa Mtu ana- 
janaba na hakuoga mpaka baada ya alfajiri na yeye amefunga pia 
hakuna tatizo katika hilo, kwa kua Imethibiti kutoka kwa Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake; kwamba yeye inamdiriki alfajiri 
naye anajaba kwa tendo alilofanya na mkewe na anafunga anaoga 
baada ya kuchimbuka alfajiri . Allah ni mjuzi zaidi. 


X k k k 





Swali la 418: Ni ipi hukumu ya kung'oa jino kwa aliye 
funga je kunafunguza? 


Jibu: Damu inayo toka wakati wa kung'olewa jino haifunguzi 
kwa sababu haina madhara kama ilivyo damu ya kupiga chuku - 
kwahiyo hafungui kwa kung'oa jino. 


UU 


Swali la 419: Ni ipi hukmu ya kutoa Damu kwa ajili ya 
kupimwa kwa Mtu aliye funga je kunafunguza? 


Jibu: Hakufunguzi kutoa damı ili afanyiwe vipimo, kwasababu 
ni damu chache haina madhara mwilini kama madhara ya kupiga 
chuku, asili ni kubakia kwa swaumu, swaumu haiharibiki mpaka 
zipatikane dalili za kisheria za kukataza, na hakuna dalili kwamba 
aliyefunga anafungua kwa kutoa damu hii chache ya vipimo, ama 
damu ikiwa nyingi anafungua kwa mfano akijitolea damu kwa 
ajili ya kumsaidia mgonjwa anae ihitaji kuongezewa damu, damu 
kama hii anafungua kwasababu nikama damu ya kupiga chuku, 





kwa hiyo ikiwa mtu amefunga swaumu ya waajib haifai kujitolea 
kutoa damu, labda asubiri mpaka magharibi akifungua ndiyo atoe, 
na kama itakua damu yake inahitajika sana hakuna wakutoa damu 
ila huyu aliye funga, basi hakuna tatizo atatoa damu kisha atafun- 
gua atakula na atakunywa ili arudishe nguvu, kisha atailipa siku 
hii aliyo fungua. 


X k k k 


Swali la 420: Aliye funga akijitoa manii kwa kutumia 
mkono (au kupiga punyeto kama wasemavyo) je anafun- 
gua kwa sababu hiyo? Na je analazimika kutoa kafara? 


Jibu: Aliye funga akijitoa manii kwa kutumia mkono anafun- 
gua, na nilazima kulipa siku hiyo aliyo fanya jambo hilo, na hata- 
toa kafara; kwa sababu hakufanya tendo landoa, aliye fanya tendo 
la ndoa ndiyo analipa pamoja na kafara, na ni juu yake kutubia 
kwaajili ya tendo hilo alilofanya. 


Xk k 





Swali la 421: Ni ipi hukumu ya kunusa manukato kwa 
aliye funga? 


Jibu: Kunusa manukato kwa aliye funga hakuna tatizo, iwe ni 
manukato ya kufukiza kama vile udi au manukato ya mafuta, la- 
kini kama ni manukato ya kufukiza basi asivute moshi wake, kwa- 
sababu moshi ni kitu kinacho onekana, unaweza kuingia mpaka 
ndani ya tumbo, akawa amefungua, lakini mafukato mengineyo 
kama ya mafuta au ya maji hayana tatizo na wala hatafungua iki- 
wa atayanusa kawaida bila kuingiza puani. 


aa k k 


Swali la 422: Ni ipi tofauti ya kunusa kitu kinacho 
fukizwa kama udi, na tone kwa kua kunusa hakufunguzi 
tofauti na tone linafunguza tofauti ya viwili hivi ni ipi? 


Jibu: Tofauti iliyopo kati ya vitu hivyo viwili ni kwamba 
mwenye kuvuta moshi anaweza akakusudia moshi uingie mpaka 
ndani, ama mwenye kuweka tone anakua hakukusudia tone hilo 





lifike mpaka ndali isipokua amekusudia aweke kwenye mianzio 
ya pua yake tu. 


X k k 


Swali la 423: NI ipi hukumu ya kuweka tone puani na 
jichoni kwa aliye funga? 


Jibu: kuweka tone puani likaingia mpaka ndani tumboni lina- 
funguza 


Kama ilivyo kuja katika hadith ya lakiitwa bin swabra alipo 
ambiwa na Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Baleghisha 
wakati wakupandisha maji pua ni isipokua ukiwa umefunga)) 
haijuzu kwa liye funga aweke tone ambalo litafika mpaka ndani ya 
tumbo lake, ama kuweka tone ambalo haliingii mpaka ndani hilo 
ni tone linalo wekwa puani halifunguzi. 


Na ama tone linalo wekwa kwenye jicho , mfano wake nikama 
kupaka wanja, na vile vile tone linalo wekwa puani hakika matone 
hayo yote hayafunguzi; kwa kuwa siyo kitu kilicho husishwa na 
sehemu hizo, na jicho siyo sehemu ya kulia chakula au ya kuny- 
wea maji na vile vile sikio ni miongoni mwa matundu yaliyoko ka- 
tika mwili, wanachuoni wameelezea Allah awarehemu: kwamba 





lau mtu atakanyaga kitu chochote kwa mguu wake kisha akasikia 
ladha ya kile kitu alicho kanyaga kooni basi hatafungua; kwa sa- 
babu mguu siyosehemu inayotumika kwa kulia chakula, na kupa- 
ka wanja au kuweka tone katika jicho au tone la sikio siyo vinavyo 
funguza hata kama tone hilo alilo weka ataisikia ladha yake kooni, 
na mfano wa hili vilevile lau mfungaji atapaka mafuta kwa ajili 
ya tiba kama dawa ya kuchua, au akapaka mafuta yoyote ambayo 
siyo kwa ajili ya dawa basi pia hakuna madhara, na vilevile lau 
atabanwa na kifua au mapafu kama vile pumu na akatumia dawa 
zile fakupuliza maarufu zinazo julikana kwa ajili ya kumfanyia 
wepesi kupumua, pia hata fungua kwa kupuliza dawa hiyo mdo- 
moni, kwasababu dawa hiyo haifiki kwenye utumbo au tumboni, 
kwahiyo haiwi ni kula au kunywa. 


X k k k 


Swali la 424: Atakae kuwa usingizini akaota na hali 
amefunga je swaumu yake itaswihi? 


Jibu: Ndiyo; swaumu yake ni sahihi kwani kuota hakuharibu 
swaumu; kwa kuwa siyo khiyari ya Mtu, amesamehewa akiwa 
amelala, na kwakupitia swali hili nitawazindua baadhi ya watu 
waliyo wengi katika zama zetu hizi, watu hao ni wale wanaopenda 





kukesha katika nyusiku za Ramadhan, na hutokea wakakesha ka- 
tika jambo au mamboa ambayo hayawamanufaishi wala hayawad- 
huru, kisha ikifika mchana, mchana wote wanautumia kwa kulala; 
jambo hili siyo zuri halitakikani, bali ambalo lina takikana ni Mtu 
kuifanya swaumu yake ni sehemu ya kufanya twaa na kumtaja 
Mwenyezi Mungu na kusoma Qur’an na mambo mengine mengi 
yanayo mkurubisha kwa Allah Mtukufu. 


X k k 


Swali la 425: Ni ipi hukumu ya kujimiminia maji ya 
baridi kwa ajili ya kujipoza kwa aliye funga? 


Jibu: kujipoza kwa aliye funga inafaa hakuna tatizo, kwani 
Mtume rehema na amani ziwe juu yake alikua akijimiminia maji 
kichwani kwa ajili ya kupunguza makali joto, au kiu hali yakua 
amefunga, na alikua Ibin umar radhi za Mwenyezi Mungu ziwe 
juu yake; akizitotesha nguo zake kwa maji na hali yakua amefunga 
kwa ajili ya kupunguza makali joto, au kiu na huo umajimaji uli- 
yoko kwenye nguo hauathiri chochote katika swaumu; kwa kuwa 
siyo kwamba ni maji yanayofika tumboni. 


Xk k k 





Swali la 426: Atakapo sukutua aliyefunga , au ku- 
pandisha maji puani na maji yakaingia mpaka ndani ya 
pua je kufanya hivyo kunafunguza? 


Jibu: Atakapo sukutua aliye funga, au kupandisha maji puani 
na maji yakaingia mpaka ndani ya pua yake hafungui; kwakua 
hajakusudia kufanya hivyo, Amesema Allaah Mtukufu: [Wala 
hakuna lawama juu yenu kwa mlivyo kosea . Lakini mna la- 
wama katika yale ziliyo fanya nyoyo zenu kwa makusudi] . 
[Suratul Ahzaab: 5]. 


Xok k 


Swali la 427: Ni ipi hukumu ya kutumia mafuta mazuri 
kama vile marashi kwa aliye funga? 


Jibu: Hapana vibaya akitumia katika mchana wa Ramadhan, 
au kuyaweka puani na kuyavutia ndani , ila manukato ya kufukiza 
kama vile udi au ubani asiuvute; kwa kuwa unakitu kinacho oneka- 
na kinachoweza kufika ndani tumboni na kitu hicho ni moshi. 


X k k k 


... 698 (EE) 





Swali la 428: Je kutokwa na damu puani kunafun- 
guza? 


Jibu: kutokwa na damu puani hakufunguzi hatakama ni nyingi 
kwa kuwa ikimtoka siyo hiyari yake. 


X ok k k 


Swali la 429: Tunaona baadhi ya kalenda katika mwezi 
wa Ramadhan zimewekwa kipengele kinacho sema (ku- 
jizuilia) na huko kujizuilia inakua ni kabla ya swala ya 
alfajiri kama dakika kumi, au robo saa, je jambo hili lina 
asili katika Sunna au ni miongoni mwa bida’a na uzushi? 


Jibu: Hili ni miongoni mwa bida’a na uzushi, halina asili kati- 
ka Sunna, isipokua Sunna iko kinyume na jambo hilo; kwa sababu 
Allah Mtukufu amesema katika kitabu chake kitukufu: 


[Na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe aw 
Alfajiri katika weusi wa usiku] [Surat Baqara: 187]. 


Na amesema Mtume rehema na amani ziwe juu yake: ((Haki- 
ka bilali anaadhini usiku, basi kuleni na kunyweni mpaka 
muisikie adhana ya Ummu Maktuum kwakua yeye haadhini 





mpaka ichomoze Alfajiri)), [hadith hii iko katika Sahihi Bukhary 
katika kitabu cha Swaumu hadith no. 1918, na Sahihi muslim 
katika kitabu Swaumu hadith no. 1092], huku kujizuiya ambako 
wamekutengeneza baadhi ya watu ni kuzidisha kile alicho kifara- 
dhisha Mwenyezi Mungu Mtukufu kwahiyo ni baatili, na hiyo ni 
kuchupa mipaka katika dini ya Allah, na amesema Mtume rehema 
na amani ziwe juu yake: ((Wameangamia wenye kuchupa mipa- 
ka, wameangamia wenye kuchupa mipaka, wameangamia we- 
nye kuchupa mipaka )). [Hadith hii iko katika Sahihi Musilm 
katabu Ilim hadith no. 2670]. 


Kuu 


Swali la 430: Mwenye kuchwewa na jua akiwa uwanja 
wa Ndege na muadhini aka adhini kisha akafungua na 
baada ya ndege kupaa akaona jua je anajizulia na kula? 


Jibu: Huyu hajizuilii; kwakua wakati wa kufuturu umefika 
na yeye alikua yuko aridhini; kwakua limezama jua alipokua 
yuko aridhini, Amesema Mtume rehema na amani ziwe juu yake: 
((Utakapo ingia usiku kutokea hapo na ukapita mchana ku- 
tokea hapo na likazama jua basi amefuturu aliye kuwa ame- 
funga)) [hadith iko katika Sahihi Bukhary kitabu Swaum no. 
1941, na katika Sahihi Muslim no. 1101], yani - popote utakapo 
ondoka mchana na ukaingia usiku basi huo ndiyo muda wa ku- 
fungua, itakapo kuwa amefungua yule ambae limemchwea jua na 
yeye yuko airpot au uwanja wa ndege hapo ndiyo imeishia siku 





yake, na itakapo isha siku yake haimlazimu yeye kujizuilia na kula 
au kunywa nk. Isipokuwa anasubiri siku inayo fuata ili aanze tena 
swaumu nyingine. 


Kwa hiyo jua lilipo zama alipo kuwa uwanja wa ndege hapo 
ndiyo amepata ruhsa ya kufungua kisheriya wala hahitaji; tena ku- 
funga hata kama ataliona jua akiwa angani . 


X k k k 


Swali la 431: Ni ipi hukmu ya kumeza makohozi au 
makamasi kwa mtu aliyefunga? 


Jibu: Makohozi au makamasi kama yakiishia kooni na hay- 
akufika mdomoni ama kinywani hayafunguzi, lakini kama yamefi- 
ka kinywani kisha akayarudisha ndani na akayameza; wanachuoni 
wamegawanyika mafungu mawili katika kulijibu hilo: baadhi yao 
wamesema huyo alie meza amefungua kwa kuwa makohozi au 
makamasi yamefika kinywani na hakuyatema akayameza ni kama 
alie kula au kunywa. 


Na wengine wakasema hajafungua nikama alie meza mate tu, 





kwa sababu mate haya batilishi swaumu hata kama atayakusanya 
kinywani na akayameza swaumu yake haiharibiki. 


Na wanachuoni wakipishana kauli katika jambo basi tunataki- 
wa kurudi katika Qur’an na hadith za mtume, tunapokua na shaka 
katika jambo kuwa je linafunguza au halifunguzi? nikubaki kwe- 
nye asili ya kuwa swaumu ipo na haiharibiki, kwa hiyo alie meza 
kamasi au kohozi hafungui. 


Ambalo ni muhimu ni mtu kujiepusha na kutavuta makama- 
si na makohozi ili yafike kinywani kwake, na vizuri yanapofika 
mdomoni ayateme iwe amefunga au hajafunga, lakini kusema 
kuwa yanafunguza basi jambo hilo linahitaji dalili vile vile ita- 
kua ni ushahidi kwa Mwanadamu mbele ya Allah Mtukufu katika 
kusema swaumu inaharibika. 


Xok k k 


Swali la 432: Je swaumu inaharibika kwa kuonja 
chakula bila ya kukimeza? 


Jibu: Swaumu haibatiliki kwa kuonja chakula akiwa hataki- 
meza lakini jambo hili usilifanye mpaka pale inapotokea kwamba 
kuna haja ya kuonja, na katika hali hii ya kuonja kama kitu kitapita 





kwa bahati mbaya ukakimeza bila ya kukusudia kukimeza basi 
swaumu yako haiharibiki. 


X k k k 


Swali la 433: Je Mtu kuongea maneno ya haramu ka- 
tika mchana wa Ramadhan anaharibu Swaumu? 


Jibu: Tukisoma maneno la Allah Mtukufu linalo sema: [Enyi 
mliyo amini! Mmelazimishwa kufunga, kama walivyo andiki- 
wa waliyo kuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu] [Surat 
Baqara: 183]. Tumeifahamu hikma ya kulazimishwa kufunga kuwa 
ni kumcha na kumuabudu Allah Mtukufu, na kumcha ni kuacha 
mambo yaliyo haramishwa na kufanya mambo yaliyo amrishwa, 
na kuacha yaliyo katazwa na kutahadharishwa, amesema Mtume 
rehema na amani ziwe juu yake: ((Ambae hata acha maneno ya 
uzushi, na kuyafanyia kazi, na ujinga; hakuna haja kwa mwe- 
nyezi Mungu katika kuacha chakula chake na kinywaji chake)) 
kwa hiyo ina takikana kwa mfungaji kuhakikisha anajiepusha na 
yale yaliyo haramishwa miongoni mwa maneno na matendo, wala 
asiwafedheheshe watu kwa kutaja aibu zao, wala asiseme uon- 
go, wala asiwasengenye watu, wala asiuze biashara haramu, na 
ajiepushe na yote yaliyo haramishwa, kwani mtu atakapo simama 
kuacha yaliyo haramishwa na akafanya yaliyo amrishwa mwezi 
mzima hakika nafsi yake itakaa katika njia ya sawasawa na ita- 
rekebika mwaka mzima. 





Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba watu wengi wanao- 
funga hawatofautishi kati ya siku za swaumu zao na siku zao za 
kula mchana, wanakua bado wako kwenye kawaida yao waliyo 
izoea ya kuongea mambo ya haramu kama vile uongo, na men- 
gineyo, bila ya kuhisi utulivu wa swaumu, vitendo hivi havi batili- 
shi swaumu, lakini vinapunguza malipo na thawabu za swaumu, 
na huenda vikilinganishwa vitendo hivyo viovu na swaumu basi 
ukakuta vitendo hivyo vina poteza thawabu za swaumu. 


Kuu 


Swali la 434: Ni upi ushahidi wa uongo? na je unaba- 
tilisha Swaumu? 


Jibu: Ushahidi wa uongo ni miongoni mwa madhambi makub- 
wa, nao ni Mtu kutoa ushahidi kwa jambo ambalo halifahamu, au 
ufahamu wake ni tofauti, wala halibatilishi swaumu lakini lina- 
punguza malipo ya swaumu. 


Xk k k 





Swali la 435: Ni zipi adabu za Swaumu? 


Jibu: Adabubu za swaumu ni kuambatana na kumcha Mwe- 
nyezi Mungu Kwa vitendo au amri zake na kujiepusha na makatazo 
yake; kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu: [Enyi mliyo 
amini! Mmelazimishwa kufunga kama walivyo andikiwa wali- 
yo kuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu]. (Surat Baqara: 
183 ), na kwa kauli ya Mtume Rehma na amani ziwe juu yake 
amesema: ((Ambae hataacha maneno ya uzushi na kuufany- 
ia kazi, haina haja kwa Mwenyezi Mungu Mtu huyo kuacha 
chakula chake na kinywaji chake)). Na miongoni mwa adabu 
za swaumu ni kutoa sadaka kwa wingi, na kufanya mambo mema, 
na watu kuwafanyia ihisaani, hasa hasa katika Ramadhan (Kwani 
mtume wa Mwenyezi Mungu alikua ni mbora wa watu, na ali- 
kua ni mbora wa watu zaidi inapo kuwa katika Ramadhani 
pale anapokutana na Jibriilu akifundiswa Our“an) (Sahihi 
Bukhary 1902). 


Na miongoni mwa adabu za swaumu ni Mtu kujiepusha na 
mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaharamisha kuyasema 
uwongo, na kutuna, na kufanya khiyana, na udanganyifu na ku- 
tizama mambo yaliyo haramishwa, na kusikiliza mambo ambayo 
ni haramu, na mengine yasiyo kuwa hayo katika mambo ambayo 
ni haramu, mambo ambayo niharamu kwa mfungaji na kwa ambae 
hakufunga, lakini mambo hayo kwa mfungaji yametiliwa mkazo 
zaidi kuyaacha. 





Na miongoni mwa adabu za swaumu vile vile ni: kula daku, 
achelewe kula daku; kwa kauli ya Mtume rehema na amani ziwe 
juu yake amesema: ((Kuleni daku hakika katika kula daku 
kuna Barka)) (Sahihi Bukhary 1923, na katika Sahihi Muslim 
1095). 


Na vile vile katika adabu za swaumu ni kufungua na kitu cha 
umajimaji , akikosa afungue kwa tende na akikosa afungue kwa 
maji, na vile vile kufanya haraka wakati wa kufungua wakati wa 
kuwa na uhakika wa jua kuzama, kwa maneno ya Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake: ((Watu hawatoacha kuwa katika heri 
muda wakua wanafanya harakakufungua)) 


[Sahihi Bukhary kitabu Swaumu mlango wa kufanya haraka 
kufungua 1957, na katika Sahihi Muslim kitabu Swaumu mlango 
wa ubora wa kula Daku 1098]. 


Xok k k 





Swali la 436: Je kuna Dua zilizo pokelewa za kusom- 
wa wakati wa kufungua? na je mfungaji anapo isikia Ad- 
hana amfuatishe muadhini kwanza au aendelee na ku- 
futuru? 


Jibu: Hakika kusoma dua wakati wa kufungua ni wakati mzuri 
wa kukubaliwa Dua; kwa sababu ni mwisho wa ibada, kwa kuwa 
Mwanadamu wakati wa kufungua nafsi yake ni dhaifu sana, na 
moyo unapo kuwa mpole unakua karibu zaidi na kutubia na ku- 
nyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu. 


Na Dua zilizo pokelewa ni: ((Allaahumma laka swumtu wa 
alaa rizikuka aftwartu)) Ewe mola wangu wa haki kwako wewe 
nimefunga na nimefungua kwa riziki yako, na katika Dua vile vile 
ni kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake wakati alipo 
fungua akasema: 


((Dhahaba dhwamau, wabtallatil uruuk wathabbatal ajiru 
inshaa Allah)), (ameipokea Abuu Daud kitaabu Swaumu hadith 
no. 2357], Imeondoka kiu na imeroa mishipa na malipo yamethibiti 
akitaka Mwenyezi Mungu; na hadithi mbili hizi japo kuwa zinaud- 
haifu ndani yake lakina baadh ya wanachuoni Allaah awarehemu 
wamezisahihisha, na kwa hali yoyote utakapo omba kwa dua hizo, 
au au kwa Dua nyingine ambazo zimekujia moyoni mwako wakati 
wa kufungua zinakubaliwa. 





Ama Mtu kumfuatishia Muadhini na wakati anafungua hii ni 
sharia hatamsubiri muadhini amalize bali atafungua na muadhini 
ana adhini kwa kuwa kauli ya Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Mtakapo msikia Muadhini semeni mfano wa anayo- 
sema Muadhini)) [ameipokea Bukhary kitabu cha Adhan hadith 
no. 611], maneno haya yamekusanya kumjibu muadhini kwa hali 
zote silazima umsubiri amalize ndiyo ufungue. 


aa k k 


Swali la 437: Ni upi ushauri wenu kwa mwenye kutaka 
kufunga swaumu ya sittatu shawwaali na ana Swaumu 
ya kulipa ya Ramadhan? . 


Jibu: Amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwe- 
nye kufunga Ramadhan, kisha akafuatishia siku sita za mwezi 
wa Shawwaali amekua kama aliye funga mwaka mzima)). 


Mfano: Mtu kafunga Ramadhan siku ishirini na nne 24, na 
amebakiza siku sita, atakapo funga siku sita za mwezi wa shaw- 
waali kabla ya kufunga siku sita alizo acha za Ramadhan haitwi 
kwamba amefunga Ramadhani, kisha akafuatishia masiku sita ya 
mwezi wa shawwaali; na pia hatumuiti kuwa kafunga Ramadhan 





kamili ila atakapo ifunga mwanzo mpaka mwisho, kwa maana hiyo 
hayathibiti malipo ya kufunga siku sita za mwezi wa shawwaali 
kwa yule ambae anadaiwa Ramadhan, na suala hili siyo kwamba 
linamalumbano kwa wanachuoni katika kupitisha kufaa Sunna 
kwa Yule aliye na deni la kufunga; kwakuwa tofauti haziko kwe- 
nye siku sita, siku sita huwa zinaifuatia Ramadhan na haiwezekani 
kuthibiti malipo ya swaumu ya sita isipokua kwa yule ambaye 
amekamilisha Ramadhan kwanza, kama unadeni la Ramadhan ni 
kulilipa kwanza kisha ndiyo ufunge sita. 


X k k k 


Swali la 438: Mgomjwa amefungua katika mwezi wa 
Ramadhan na baada ya siku nne tangu kuingia mwezi 
akafa, je analipiwa Ramadhan? 


Jibu: Kama hayo maradhi yamemvamia ghafla na yakaendelea 
mpaka akafa basi hata lipiwa; kwasababu Allah Mtukufu amese- 
ma: [Na mwenye kuwa mgonjwa au safarini basi atimize hisa- 
bu katika siku nyingine]. [Surat Baqara: 185], ambalo lilikuwa ni 
lazima kwake nikuja kufunga katika masiku mengine kwa maana 
alipe akisha pona, sasa kama amekufa kabla ya kulipa imepomo- 
ka kwake swaumu yani - siyo wajibu kwake na hatolipiwa; kwa 
kuwa hakufanikiwa kufika wakati ambao alitakiwa alipe swaumu, 





kwahiyo yeye anakua kama aliye kufa katika mwezi wa shaabani, 
haimlazimu swaumu ya mwezi wa Ramadhan ambayo inakuja 
haijafika, ama kama ni ugonjwa ambao hautarajiwi kupona basi 
kawaida anapaswa kulisha masikini kila siku. 


aa k k 


Swali la 439: Mtu ana deni la swaumu moja ya Rama- 
dhan iliyo pita na hakuilipa mpaka imeingia Ramadhan 
nyingine anafanyaje? 


Jibu: Allah Mtukufu anasema: [Basi atakae kuwa mjini ka- 
tika mwezi huu naafunge. Na mwenye kuwa mgonjwa au sa- 
farini basi atimize hisabu katika siku nyingine], [Surat Baqara: 
185]. Mtu huyu aliyefungua kutokana na udhuru wa kisheria ni juu 
yake kulipa kwa kuifuata kauli hiyo ya Mwenyezi Mungu mtuku- 
fu, na inampasa kuilipa katika mwaka huo, asicheleweshe mpaka 
baada ya Ramadhani nyingine; kutokana na kauli ya Aisha mke wa 
mtume radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake amesema: ((Ili- 
kua ninakua na Swaumu kutoka ramadhani sikuweza kuilipa 
isipokua katika mwezi wa shaabani )). Maneno haya ya bibi Ai- 
sha kuwa siwezi kuilipa ila katika shaabani ni dalili kuwa hapana 
budi kulipa swaumu kabla ya kuingia ramadhani nyingine, lakini 
itakapo tokea kuto kulipa mpaka ikaingia ramadhani nyingine basi 





nijuu yake kutaka istighfaari na msamaha kwa Mwenyezi Mungu 
mtukufu na kutubia kwake, pia ajutie kwa kitendo hicho alicho 
kifanya, kisha ailipe siku hiyo; kwa sababu kuchelewesha kwake 
haiwi sababu ya kutokulipa, atailipa siku hiyo hata kama ni baada 
ya ramadhani ya pili. Mwenyezi Mungu nimwenye kuafikisha. 


Xok k 


Swali la 440: NI njia ipi bora ya kufunga Swaumu ya 
sita katika mwezi wa Shawwaali? 


Jibu: Ubora ni kufunga sita baada ya iddi tu unaunganisha 
na iwe kwa kufunga mfululizo kama walivyo eleza Wanachu- 
onirehma na amani ziwe juu yao; kwa sababu utaratibu huo ni 
bora zaidi katika kuhakikisha kufuata Sunnahh kama alivyo eleza 
mtume: ((Kisha akaifuatishia)); yani baada ya ramadhani tu ina- 
fuatia sita hiyo ni bora katika kuipupia kheri; lengo nikufanya 
haraka ya vitendo na kuitumia nafasi iliyopo - na inatakikana kwa 
Mja kuyaendea mambo yake yote kwa haraka pindi tu anapogun- 
dua ukweli ndani yake. 


Xk k 





Swali la 441: Je inafaa kwa Mwanadamu kuchagua 
siku za kufunga katika Mwezi wa shawwaali, au siku 
hizi zina muda maalumu? na je atakapofunga muislam 
kwake inakua ni faradh yaani inakua lazima kwake ku- 
funga kila mwaka? 


JIBU: Imethibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake Amesema: ((Mwenye kufunga Ramadhan kisha akaifuatishia 
siku sita za mwezi wa Shawwaali anakua kama aliyefunga mwa- 
ka mzima)), na hizi siku sita hazina siku maalum, isipokua muu- 
mini anachagua mwenyewe katika miezi yote, akitaka atazifunga 
mwanzo wa mwezi, na akitaka atazifunga katikati ya mwezi, na 
akitaka atazifunga mwishoni mwa mwezi, na akitaka atazifunga 
kwa kuzigawanya, yani - afunge mbili mbili au tatu tatu kwa vile 
atakavyo weza, jambo hili lina nafasi pana Alhamduli LLah, ki- 
sha akizifunga siku sita hizo baadhi ya miaka, na kama ataziacha 
baadhi ya miaka pia hakuna tatizo; kwasababu ni Sunna na siyo 
faradhi. 


Kuu 


SWALI LA 442: Ni ipi hukmu ya kufunga siku ya 
A'shuraa? 





Jibu: Wakati mtume alipofika katika mji wa madina aliwakuta 
mayahudi wanafunga siku ya kumi katika Mwezi wa Muharram, 
akasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwaambia maya- 
hudi: ((Mimi nina haki zaidi kwa mussa kuliko nyinyi)) Mtume 
akazifunga siku kumi katika mwezi wa Muharram na aka amrisha 
zifungwe, [Sahihi Bukhary kitabu swaumu mlango wa aashuuraa 
2004 na katika Sahihi Muslim 1130]. Na katika hadith aliyo ip- 
okea Ibinu Abbasi Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake - ka- 
tika hadith ambayo wameafikiana juu ya usahihi wake - kwamba 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake alifunga siku ya A'shuraa 
na aka amrisha ifungwe; na aliulizwa kuhusu ubora wake akas- 
ema: ((Nataraji kwa Mwenyezi Mungu kufutiwa Madhambi 
ya Mwaka wa kabla yake)) Isipokua baada ya hilo Mtume aliam- 
risha kutofautiana na mayahudi kwa kuamrisha A'shuraa ifungwe 
kuanzia siku ya kabla yake nayo nisiku ya tisa, na siku baadayake 
nayo ni siku ya kumi na moja. Na kufutana na hayo, lilo bora ni 
afunge siku ya kumi nan a kuongezea siku iliyo kabla yake, au 
siku baada yake; na kuongeza siku ya tisa ni bora kuliko siku ya 
kumi na moja. 


Inatakikana kwako ewe ndugu yangu muislam - kuifunga siku 
ya A'shuraa na vilevile siku ya tisa - yani ufunge siku ya tisa naya 
kumi katika mwezi wa Muharram. 


Xk k k 





Swali la 443: Ni ipi hukmu ya kufunga katika Mwezi 
wa Shaban? 


Jibu: Kufunga katika mwezi wa shaabani ni Sunna na kufunga 
kwa wingi katika mwezi huo ni Sunna; kwa kauli yake Aisha radhi 
za mwenyezi Mungu ziwe juu yake: ((Sikumuona akifunga sana 
isipokua katika mwezi wa shaabani)), [Sahihi Bukhary kitabu 
Swaumu mlango wa Swaumu ya Shaban no. 1989, na katika Sa- 
hihi Muslim mlango wa Swaumu ya Mtume no. 1156], yani Ai- 
sha anasema hajamuona Mtume kufunga kwa wingi kama anavyo 
funga katika mwezi wa shaaban, inatakikana kufunga kwa wingi 
katika Mwezi wa shaabani kutokana na hadith hii ya Mtume. Na 
wamesema Wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu: Swaumu 
katika Mwezi wa shaabani ni kama vile Sunna zinazo swaliwa 
kabla na baada ya swala katika swala za faradh, pia inakua ni kama 
vile kitangulizi kwa ajili ya mwezi wa ramadhani, yani - kufunga 
shaabani nikama vile kuswali rakaa mmbili kabla ya swala , na 
vile vile kufunga siku sita katika mwezi wa shawwaali nikama vile 
kuswali baada ya swala, na kufunga katika mwezi wa shaabani 
kuna faida nyingine zisizokua hizo nazo ni: kuituliza Nafsi na kui- 
yandaa kwa ajili ya kufunga Ramadhan, ili swaumu iwe nyepesi 
kuitekeleza. 


X k k k 





Swali la 444: Ikiwa mtu amejiwekea kawaida anafun- 
ga siku moja na siku nyingine inayo fuata hafungi na 
ikatokea siku ambayo anataka kufunga ikawa ni siku ya 
ijumaa, Je inafaa afunge siku hiyo au haifai? 


Jibu: Ndiyo inafaa kufunga: ikiwa Mtu anafunga siku moja na 
siku inayo fuatia hafungi, anaweza kufunga siku ya Ijumaa, au Ju- 
mamosi, au Jumapili, au siku nyingine yoyote katika masiku, ikiwa 
siku hiyo haitakutana na siku ambazo zimeharamishwa kufunga, 
ikiwa swaumu hiyo itakutana na siku ambazo zimeharamishwa 
kufunga, inampasa asifunge katika siku hiyo, kwa mfano kama 
itatokea Mtu anafunga baadhi ya siku na baadhi ya siku hafungi 
ikawa siku ambayo hakufunga ni siku ya Alkhamisi na siku anayo- 
taka kufunga ni Ijumaa basi hakuna tatizo akifunga siku hiyo ya 
Ijumaa, kwasababu hakufunga kuikusudia siku ya Ijumaa bali siku 
ya Ijumaa imeingiliana na siku ya swaumu yake, Ama itakapo ku- 
tana siku anayofunga na siku ambazo zimeharamishwa kufunga, 
basi inampasa kuacha kufunga siku hiyo, kwa mfano kama siku 
anayo funga itakutana na siku ya Iddi al - adhuha, au ikakutana 
na siku za tashriiki wakati wa hijjah, na kama ni mwanamke ana- 
funga kwa mpangilio huo kufunga siku na kuacha kufunga siku 
inayo fuatia, kisha ikamjia hedhi basi hatafunga kwa kuwa siku 
yake ya kufunga imeingiliana na siku ambayo haruhusiwi kufunga 
katika siku hiyo. 





Swali la 445: Ni ipi funga ya kuunganisha? 


Jibu: Funga ya kuunganisha ni mtu kufunga au kujizuiya 
kula na kunywa na kufanya mambo yote yanayo haribu funga 
kwa muda wa siku mbili anafunga siku mbili za kufuatana 
bila kufungua, hakika mtume rehma na amani! Amekataza 
kufunga hiyo, amesema: 


((Anaetaka kuunganisha basi na aunganishe mpaka 
muda wa kula dakuu)) [Sahihi Bukhary /1963]. Kuunganisha 
mpaka muda wa kula daku ni ruhusaa sio jambo la sheria, 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake amehimiza kuwahi ku- 
futuru aliposema: ((Watu huwa wapo kwenye kheri wakiwahi 
kufuturu)), [Sahihi Bukhary/1923, na Sahihi Muslim /1095]. La- 
kini wameruhusiwa kuunganisha mpaka muda wa kula daku 
tu na wasizidishe hapo, maswahaba walivyo sema kumwambia 
mtume rehma naamani ziwejuu yake, kwanini wewe unaon- 
ganisha fungaa? Mtume rehma na amani ziwe juu yake aliwa- 
jibu kuwa: ((Umbile langu sio kama maumbile yenu)) [Sahihi 
Bukhary /1922, na Sahihi Muslim /1102]. 


Kuu 





Swali la 446: Ni ipi sababu ya kisheria ya kukataza 
kufunga swaumu ya Sunna siku ya ijumaa peke 
yake bila ya kutanguliza siku kabala au baada yake? 
Je katazo la kufunga siku ya ijumaa lina muhusu na 
mtu anaefunga kwa jili ya kulipa deni la swamu? 


Jibu: Imethibiti hadithi kutoka kwa mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: ((Msii husishe siku ya ijumaa kwa kufunga 
swaumu wala kusimama kuswali usiku wake)), [Sahihi Mus- 
lim /1144]. Hekma kwenye katazo la kuifanya siku ya Ijumaa 
kuwa siku maalumu kwa kufunga swaumu ni kwasababu siku 
ya ijumaa ni sikukuu ya wiki, pia siku ya Ijumaa ni miongoni 
mwa masiku matatu ya sikukuu za kisheria katika Uislamu, 
siku kuu za Kislamu nitatu sikukuu ya Iddi Al-Fitir inakuwa 
baada ya kumaliza mfungo wa ramadahani na sikukuu ya Iddi 
Al-Adhuhaa (sikukuu ya kuchinja) na sikukuu ya wiki nayo ni 
siku ya Ijumaa, kwa sababu hiyo sheria imekataza kuifanya 
kuwa ni siku maalumu kwa kufanya ibada ya funga, kwa kuwa 
wanaume wanatakiwa suku ya ijumaa waende kuswali misiki- 
tini na washugulike na kuomba. dua na kumtaja Mwenyezi 
Mungu, siku ya ijumaa inafanana na siku ya arafaa siku hiyo 
ya arafaa sheriya haimruhusu kufunga mtu ambae yuko katika 
viwanja vya arafa katika mji mtukatifu wa Makkah anatakiwa 
ale katika mchana wa siku ya arafa, kwakuwa anae fanya ibada 
ya Hijjah anakuwa ameshughiliswa na ibada na kuomba dua 
na kumtaja Mwenyezi Mungu, pia inafahamika kuwa ku- 
nakuwa na msongamano wa ibada ambazo inawezekana baadhi 
ya ibada ukazichelewesha kuzifanya pia kuna kuwa na ibada 
huwezi kuzichelewesha kuzifanya katika siku hiyo. 





Mtu akisema: Hakika inafaa sikukuu ya wiki inaonyesha 
mtu kufunga swaumu siku ya Ijumaa ni haramu kwa kuwa 
siku ya ijuma inachukuwa hukumu ya sikukuu ya iddi mbili 
iddi ya Al-Fitir na iddi Al-Adhuha, na haifai kuibagua sikukuu 
ya siku ya ijumaa. 


Tunasema: Siku ya ijumaa inatofautiana na sikukuu mbili 
za iddi kwa kuwa sikukuu ya Ijumaa inajirudia mara nne 
ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu hiyo katazo la kuwacha 
kufunga swaumu siku ya ijuma sio katazo la kuharamisha, pia 
sikukuu mbili za iddi zina maana nyingine, ambayo haipatikani 
katika siku ya ijumaa. 


Kuhusu mtu kufunga siku moja kabla ya siku ya Ijumaa 
au kufunga siku baada ya siku ya Ijumaa kufunga huko ha- 
kumaanishi kuwa umeifanya siku. ya Ijumaa kuwa ni siku 
maalumu kwa kufanya ibada ya funga, kwa kuwa kufunga 
siku moja kabla ya ijuma nayo ni siku ya Al-khamisi au ku- 
funga siku baada yake nayo ni siku ya Jumamosi. 


Kuhusu swali lilivyo ulizwa: Hivi katazo ni malumu kwa 
funga za Sunna au hata kwa mtu anae lipa deni la ibada ya 
funga?. 


Katazo kwenye ushahidi unaonyesha ni kwenye funga za 
Sunna na mtu anae lipa deni la funga, kuwa ni karaha kui- 
fanya siku ya ijumaa kuwa siku maalumu kwa ibada ya funga 
hata kama itakuwa funga ni ya Faradhi au ya Sunna, Lakini 
kama atakuwa anaetaka kulipa deni ni mfanya kazi siku yake 





ya mapumziko ni Ijumaa tuna hawezi kulipa deni la funga isi- 
pokuwa siku ya Ijumaa anayo kuwa yupo kwenye mapumziko 


katika hali hiyo sio karaha kulipa deni la funga siku ya Iju- 
maa kwa sababu anahitaji kuilipa siku hiyo. 


Ka k k 


Swali la 447: Mtu akiiharibu ibada yake ya funga 
ya Sunna je atapata dhambi? kama ataiharibu ibada 
hiyo kwa kufanya tendo la ndoa je anatakiwa kulipa 
kafara? 


Jibu: Mtu akifunga ibada ya Sunna kisha akafungua kwa 
kula au kunywa au kufanya tendo la ndoa na mke wake au 
mume wake hato pata dhambi kwa kuwa ibada yoyote ya 
Sunna mtu akiianza kuifanya sio lazima kuikamilisha isipokuwa 
ibada ya Hijja na Umrah lakini iliyo bora mtu aikamilishe 
ibada yake, Kwa misingi hiyo sio lazima kwa mtu huyo kulipa 
kafara kwa kufanya tendo la ndoa mchana akiwa amefunga 
Sunna kwakuwa sio lazima kuikamilisha ibada hiyo ya funga. 


Kama itakuwa ni ibada ya funga ya faradhi akafaya tendo 
la ndoa na mke wake kitendo hicho hakiruhusiwi kisheriya 
kwa kuwa ibada ya funga ya faradhi hairuhusiwi kuikatisha 
isipokuwa kwa dharura, hato toa kafara isipokuwa kama ata- 
fanya tendo la ndoa mchana wa mwezi wa ramadhani na mtu 
huyo ni lazima kwake kufunga. 





Kuwa makini na kauli yetu (Akiwa ni miongoni mwa wa- 
nao takiwa kufunga) kwa mfano mwanaume akiwa yupo safa- 
rini na mke wake wakafanya tendo la ndoa wakiwa. safarini 
katka mchana wa mwezi wa ramadhani hawapati dhambi kwa 
kufanya tendo hilo la ndoa na hawatakiwi kulipa kafara isi- 
pokuwa wanatakiwa kuilipa siku hiyo badaa ya kumalizika 
mwezi wa Ramadhan. 


SA aa 


Swali la 448: Ni ipi hukumu ya kukaa itikafu? Je 
inaruhusiwa aliye kaa itikafu kutoka nje ya msikiti kwa 
ajili ya kukidhi haja zake na kutoka kwa ajili ya kula, 
au kutoka kwa ajili ya kupata matibabu? Ni zipi Sunna 
za itikafu? Na Mtume alikaa vipi itikafu? 


Jibu: Itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa niya ya kufan- 
ya ibada na kumtii Mwenyezi Mungu, kukaa itikafu ni Sunna 
kwa mtu ambae napupia kutafuta usiku wa cheo (laylatul ga- 
dri) katika mwezi wa ramadhani, Ameelizea ibada hiyo Mwe- 
nyezi Mungu katika Qur`an: {Wala msichangayike nao na hali 
mnakaa itikafu msikitini}, [Suratul Baqara: 187]. Na imethibiti 
hadithi katika Swahihi Bukhari na Swahihi Muslimu na katika 
vitabu vingine kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
alikaa itikafu pia Maswaahaba zake walikaa itikafu wakiwa na 
Mtume Ibada ya itikafu ikaendelea kuwa ipo kisheriya haiku- 
futwa kisheriya kwa mujibu wa hadithi iliyopo katika Sahihi 





Bukhary na Sahihi Muslim, kuwa Aisha radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake amesema: ((Mtume alikuwa anakaa 
itikafu katika makumi ya mwisho ya mwezi wa remadhani 
mpaka alivyo fariki Mtume wa Mwenyezi Mungu kisha 
wake zake mtume walikaa itikafu baada ya kufa mtume)), 
[Sahihi Bukhary /2026, na Sahihi Muslim /1172]. Katika Sahihi 
Muslim imepokewa hadithi kutoka kwa Said Al-Khidry radhi 
za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa Mtume alikaa itikafu 
katika kumi la mwanzo katika mwezi wa Ramadhan kisha 
akakaa katika kumi la katikati kisha Mtume akasema: ((Mimi 
nimekaa katika kumi la kwanza kwajili ya kutafuta usiku 
wa cheo (Laylatul Qadir) kisha nimekaa itikafu katika kumi 
la katikati kisha nimejiwa nikaambia: Usiku wa cheo un- 
apatikana katika kumi la mwisho atakae taka kati yenu 
kukaa itikafu basi na akae)), [Sahihi Bukhary /2027], na Watu 
wakakaa itikafu pamoja na Mtume. 


Amesema Imamu Ahmadi bin Hambali radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake: Sifahamu mwachuoni yeyote aliye sema 
kuwa itikafu sio Sunna. 


Kwa misingi hiyo kukaa itikafu ni Sunna kwa ushahidi wa 
matini ya Our'an na hadithi na makubaliano ya Wanachuoni. 


Sehemu inayo takiwa kukaa itikafu ni katika misikiti am- 
bayo huswaliwa swala za jamaa katika nchi yoyote au mji 
wowote kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu [Na hali 
mnakaa itikafu msikitini], Iliyo bora iwe ni kwenye msikiti 
unao swaliwa ijumaa ili asipate shida ya kwenda kuswali iju- 
maa kwenye msikiti mwengine kama atakaa kwenye msikiti 
usio swaliwa ijumaa sio vibaya lakini ajitahidi kuwahi kwenda 
katika msikitini siku ya ijumaa. 





Anatakiwa kwa aliyekaa itikafu ajishughulishe na kufanya 
ibada kuswali na kusoma Our'ani na kumtaja Mwenyezi Mun- 
gu kwa kuleta nyiradi kwakuwa hayo ndio makusudio ya kukaa 
itikafu pia sio vibaya kama atazungumza na marafiki zake kwa 
muda mfupi hasa kama watazungumza mambo yenye faida. 


Niharamu mtu aliye kaa itikafu kufanya tendo la ndoa au ku- 
chezeana kimapenzi au kutomasana tomasana yote mawili ni ha- 
ramu akiwa katika itikaafu. 


Kuhusu kutoka msikini kwa mtu aliye kaa itikafu wa- 
nachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu jambo hili la kutoka 
msikitini kwa aliye kaa itikafu wame ligawa sehemu kuu tatu: 


Sehemu ya kwanza: Anaruhusiwa kutoka, Ni kutoka kwa 
kufanya jambo ambalo ni lazima atoke kwa mujibu wa sheriya 
au kimaumbile, kama mtu kutoka kwenda kuswali ijuma kwa 
mtu aliye kaa itikafu katika msikiti usio swaliwa ijumaa, au 
mtu kutoka nje ya msikiti kwa ajili ya kwenda kula na kunywa 
kama atakuwa hana mtu wakumletea chakula na kutoka nje 
ya msikiti kwa ajili ya kutawadha na kuoga jambo ambalo ni 
lazima pia kwenda kujisaidia haja kubwa au ndogo. 


Sehemu ya pili: kutoka nje ya msikti kwa ajili ya kufanya 
ibada ambayo ni lazima yeye kuifanya kama kwenda kumtembe- 
lea mgonjwa na kwenda kumzika mwislamu mwenzake isipoku- 
wa kama ata jiwekea masharti kuwa hato toka basi hairuhusiwi 
kutoka, Lakini kama hakujiwekea mashariti anaruhusiwa kutoka. 


Sehemu ya tatu: Ni kutoka kwa ajili ya kufanya jambo am- 
balo hairuhusiwi kwa mtu aliye kaa itikafu kulifanya kama mtu 
kutoka kwenda nyumbani kwake bila sababu au kwenda ku- 
nunua vitu bila ya kuwa na hajaa ya msingi au kwenda nyum- 








bani kwake kufanya tendo la ndoa na mke wake nk. Yote hayo 
haruhusiwi kuyafanya pia haruhusiwi kuweka mashariti katika 
kufanya hayo pia hata kama hakuweka sharti haruhusiwi kuy- 
afanya. Mwenyezi Mungu ndio mjuzi . 


kuu 





MASWALI NA MAJIBU KUHUSU HIJJAH 


Swali la 449: Akifanya ibada ya Hijja mtu amabae 
haswali wala hafungi mwezi wa Ramadhan, ni ipi hu- 
kumu ya Hijja hiyo? Je mtu atalipa ibada alizoacha 
baada ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu? 


Jibu: Kuacha swala ni kitendo cha kikafiri kinacho mtoa 
mtu kwenye uwislamu kitendo hicho cha kuwacha swala 
kinamlazimu mtu akifa aishi milele katika moto kwa ushahidi 
wa Our'an na hadithi na kauli za watu wema waliyo tangulia, 
kwa misingi hiyo mtu ambae haswali siyo halali kwa mtu huyo 
kuingia katika mji mtakatifu wa Makkah, kwa ushahidi wa 
kauli ya Mwenyezi Mungu: 


[Enyi mlio amini hakika washirikina ni najsi kwa hivyo 
wasiukaribie msikiti mtakatifu baada ya mwaka wao huu), 
[Surat Tawba: 28 ]. 


Kufanya ibada ya Hijjah mtu akiwa haswali ibada hiyo 
haifai wala haikubaliwi kwakuwa ameingia kwenye ukafiri kwa 
kuwacha swala na kafiri haiswihi ibada yake, Kwa ushahidi wa 
kauli ya Mwenyezi Mungu: [Na hawakuziwiliwa kukubaliwa 
michango yao ila kwa kuwa walimkataa Mwenyezi Mungu 
na Mtume wake wala hawaji kwenye swala ila kwa uvivu 
wala hawatoi michango ila nao wanachukia], [Surat Tawba: 
54]. Kuhusu ibada alizo acha kuzifanya sio lazima kuzilipa, 
kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Wambie wale 
waliyo kufuru wakikoma watasamehewa yalio kwisha pita], 





[Suratul Anfaal: 38]. 


Atakae kuwa amefanya hivyo basi atubu kwa Mwenyezi 
Mungu toba ya kweli na aendelee kufanya ibada na Mambo 
yanayo mridhisha Mwenyezi Mungu na azidishe kuomba msa- 
maha na toba na kufanya mambo mema, hakika Amesema 
Mwenyezi Mungu: [Sema: Enyi waja wangu waliyo jidhulu- 
mu nafsi zao msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu 
hakika Mwenyezi Mungu husamehee dhambi zote hakika 
yeye ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu], [Surat Zu- 
mar: 53]. Aya hii imeteremka ikielezea habari za wanao tubu 
kwa Mwenyezi Mungu, kila dhambi ambayo mjaa anatubu 
kwa Mwenyezi Mungu hata kama ni shirki Mwenyezi Mungu 
anakubali toba yake na Mwenyezi Mungu ndio anae ongoza 
watu katika njia iliyo nyooka. 


X k k k 





Swali la 450: Maranyingi tunaona baadhi ya wais- 
lamu hasa vijana wanapuzia kufanya ibada ya Hijja 
wanasema tutafanya tu, ni ipi hukumu ya jambo hilo? 
Na mnatupa nasaha gani? Mara nyingine tunawaona 
wazazi wanawazuilia vijana wao wa kiume kwenda 
kufanya ibada ya Hijja kwa madai kuwa wanahofia 
kuwa bado ni wadogo pamoja na kuwa wamekamili- 
sha masharti ya kutekeleza ibada hiyo, ni ipi hukumu 
ya mzazi huyo? Na ni ipi hukumu ya watoto kuwatii 
wazazi katika jambo hilo? Naomba Mwenyezi Mungu 
awalipe kheri dunia na akhera. 


Jibu: Inafahamika kuwa ibada ya Hijjah ni katika nguzo 
tano za uwislamu na uwislamu wa mtu hauwezi kukami- 
lika isipokuwa mpaka afanye ibada ya hijja kama atakuwa 
amekamilisha mashart yanayo mfanya kuwa Hijja ni lazima 
kwakwe hairuhusiwi kwa mtu ambae amekamilisha mashart 
ya kuwa Hijjah ni wajibu kwake acheleweshe ibada hiyo 
kwakuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ame muamrisha Mtume 
wake rehma na amani ziwe juu yake kuifanya ibada hiyo kwa 
haraka, pia mwanaadamu hafahamu yatakayo tokea baadae 
huenda akafilisika au akapata maradhi au kifo. 


Hairuhusiwi kwa wazazi wa kiume au wakike kuwazi- 
wia watoto zao wa kiume kwenda kufanya ibada ya hijja, vijana 
hao watakapo kamilisha masharti na vijana hao wakiongozana na 
marafiki zao waaminfu kweye dini na tabia wanatakiwa waende 
wakakamilishe ibada hiyo. 





Pia hairuhusiwi kwa watoto wa kiume kumtii mzazi wake 
wa kiume au wakike atakapo mzuilia kwenda kufanya ibada ya 
hijja pale itakapo kuwa ni lazima kwa vijana hao kufanya 
ibada hiyo ya Hija, kwa sababu hakuna ruhusa ya kumtii 
kiumbe yeyote katika jambo la kumuasi Mwenyezi Mungu, Isi- 
pokuwa kama wazazi watatoa hoja za kisheriya za kuwaziwia 
watoto hao wasiende kufanya ibada hiyo ya hijja kwa hali 
hiyo watoto waanatakiwa kuchelewesha ibada hiyo mpaka hizo 
sababu za kuichelewesha ibada hiyo zitakapo ondoka. 


Namuomba Mwenyezi Mungu atuafikishe kufanya mambo 
yote yenye kheri na manufaa. 


X k k k 


Swali la 451: Mtu anae daiwa (mwenye deni) ni lazi- 
ma kwake kwenda kufanya ibada ya Hijja? 


Jibu: Atakae kuwa na deni linalo zidi mali zake mtu huyo 
sio wajibu kwakwe kwenda Makkah kufanya ibada ya hijja 
kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameifanya ibada hiyo kuwa ni 
wajibu kwa mtu mwenye uwezo, amesema Mwenyezi Mungu: 
[Na kwajili ya Mwenyezi Mungu ime wawajibikia watu 
wahiji kwenye nyumba hiyo kwa Yule mwenye uwezo njia 
ipo wazi], [Surat Al-Imran: 97]. Mtu Mwenye deni linalo zidi 
mali zake huyo hana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya Hi- 





jja, kwa misingi hiyo anatakiwa alipe deni analo daiwa, kama 
Mwenyezi Mungu atamuwekea wepesi atakwenda kufanya ibada 
hiyo ya Hijja mwaka mwengine. 


Kama deni litakuwa ni ndogo kuliko mali alizo nazo kiasi 
chakuwa anaweza kwenda hijja baada ya kulipa deni, anataki- 
wa kulipa deni kisha aende kufanya ibada ya Hijja, hata kama 
itakuwa ni Hijja ya faradhi au Hijja ya Sunna, lakini kama 
itakuwa ni Hijja ya Faradhi ni lazima aifanye kwa haraka, ama 
kwenda kufanya ibada ya Hijja isio kuwa ya faradhi anakhiyari 
akitaka atafanya ibada hiyo ya Sunna asipo taka ata acha kui- 
fanya na hatopata dhambi. 


X k k k 


Swali la 452: Mwenye kumtafuta mtu amuhijie mama 
yake kisha akafahamu kuwa mtu aliye pewa kumuhi- 
jia mama yake amepewa uwakala wa hijja nyingi ni 
ipi hukumu ya hilo? Tunaomba majbu, Naomba Mwe- 
nyezi Mungu awasamehe madhambi yenu. 


Jibu: Inatakiwa mtu awe makini katika mambo yake na 
asimpe mtu kumfanyia kitu isipokuwa mtu ambaye ana muami- 
ni katika dini yake na muaminfu mwenye elimu katika jambo 
ambalo anampa alifanye kumuwakilisha, kama utataka kumpa 





mtu amuhijie baba yako au mama yako aliye fariki ni lazima 
uchague mtu unae muamini kwenye elimu na dini yake, kwa 
sababu watu wengi hawana elimu ya ibada ya Hijja kuzifaha- 
mu hukumu za Hijja, hawatekelezi ibada ya Hijja kama inavyo 
takiwa, hata kama watakuwa ni waaminifu Lakini wanadhani 
kuwa hiyo ibada ni wajibu kwao, kwa misingi hiyo wanakosea 
sana mfano wa watu hao haifai kuwapa kufanya ibada ya hijja 
kwa niaba ya aliyefariki kwa sababu wanamapungufu kwenye 
elimu yao, pia kuna watu wana elimu lakini sio waaminifu utam- 
kuta hatekelezi anayo yasema au anayo yafanya katika ibada 
ya hijja kwa sababu ya udhaifu wake katika dini yake, mfano 
wa mtu huyo haitakiwi kumpa amuakilishe katika kutekeleza 
ibada ya hijja, Mtu ambae anataka kumpa mtu afanye ibada ya 
hijja kwa niaba achague mtu bora kielimu na dini ili mtu huyo 
afanye ibada hiyo katika namna inayo takiwa. 


Na mtu huyu ambae Ameuliza kuwa alimpa mtu amuhijjie 
mzazi wake kisha akasikia kuwa mtu huyo alichukuwa Hijja za 
watu wengi jambo hili inabidi lichunguzwe, huenda mtu huyo 
alizipokea. Hijja hizo kwa niaba ya watu wengine na watu wen- 
gine ndio watakao zitekeleza ibada hizo za Hijja alizo zipokea, 
yeye akafanya ibada ya huyo aliye pewa amafanyie ibada kwa 
niaba, lakini inaruhusiwa mtu kufanya hivyo? Hivi inaruhusiwa 
mtu atafute watu wa kuwa wakilisha watu katika kufanya ibada 
ya hijja au umrah, kisha yeye aliye pokea ibada hizo hafanyi 
lakini wanamuakilisha watu wengine? 


Tunasema kukujibu kuwa: Kufaya hivyo haifai na sio halali, 
kufanya hivyo ni katika njia ya kula mali kwa batili, wapo watu 
wanavuka mipaka katika jambo hili utamkuta anachukuwa 
hijja nyingi na ummra nyingi, na kukubali kuwa yeye ndio ata- 





fanya, lakini anawakilishwa kufanya ibada hizo na watu wen- 
gine tofauti anawapakiwango kidogo cha pesa kuliko wanacho 
kiridhia hao wanao muakilisha na kiwango kidogo kuliko ali- 
cho pokea kutoka kwa wahusika, anachuma mali kwa njia ya 
batili, anawapa watu walio fanya ibada hiyo kiwango. kidogo 
cha pesa wasicho kiridhia wanao fanya ibada hiyo ya hijja na 
umrah, Inatakiwa mtu wamuogope Mwenyezi Mungu kwenye 
mambo ya ndungu zao na wamuogope Mwenyezi Mungu ka- 
tika nafsi zao, kwakuwa kuchukuwa mali hiyo unakuwa ume- 
chukuwa bila ya haki, pia ukiaminiwa na ndungu zako kuwa 
wewe ndio utafanya ibada ya Hijjah au umrah hairuhusiwi 
kumpa mtu mwengine akuwakilishe katika kufanya ibada 
hiyo, kwakuwa huyo mtu mwengine inawezekana hato ridhia 
kumpa afanye ibada hiyo ya Hijja au ya umrah. 


KU 


Swali la 453: Mtu ambae umri wake ni mkubwa, ame- 
hirimia ibada ya Umrah (kunuwia) alivyo fika katika 
nyumba ya Mwenyezi Mungu Makkah ameshindwa 
kufanya ibada hiyo ya Umrah atafanyaje? 


Jibu: Ataendelea kubaki katika ihirami yake mpaka atakapo 
changamka, isipokuwa kama atakuwa ameweka sharti wakati 
ana hirimia (kutia nia) kuwa nikipata pingamizi lolote likanizuilia 
kutimiza ibada yangu, basi ibada yangu itaishia sehumu hiyo 
nilipo pata tatizo, mtu huyo atakuwa ametoka kwenye ibada 





hiyo wala hato takiwa kulipia fidia yoyote, Hato fanya iba- 
da ya umrah wala hato tufu twawafu ya kuwaga, (Kuzunguka 
Al-Kaaba) kama hakusema hivyo na hatarajii nimuda gani 
tatizo hilo litaondoka, basi mtu huyo atajitoa kwenye ibada 
hiyo badala yake atatoa fidia ya kichinja kama atakuwa na 
uwezo, kwakuwa Mwenyezi Mungu anasema: [Na timizeni Hij- 
jah na Umrah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na ikiwa mki- 
zuiwa basi (chinjeni) waanyama walio wepesi kupatikana 
wala msinyoe vichwa vyenu mpaka wanyama hao wafike 
Machinjioni] [Suratul Baqara: 196]. Pia mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alivyo zuiwiliwa na makafiri kufanya ibada ya 
Umrah katika sehumu ya hudaibiya alichinja mnyama wake 
akajitoa kwenye ibada hiyo, [Sahihi Bukary 1809]. 


Xk k k 


Swali la 454: Mtu akihiji kwa niaba ya mtu mwen- 
gine kwa ujira na ikabaki pesa nyingine kwenye ujira 
alio pewa hivi ataichukuwa pesa hiyo? 


Jibu: Mtu akipokea pesa ili ahiji kwa kutumia pesa hiyo 
na pesa ikawa nyingi kuliko matumizi ya anae hiji, sio lazima 
kwa mtu huyo kurudisha pesa hiyo kwa aliyempa Isipokuwa 
yule aliyempa kama alisema kumwambia: (Hiji kutokana na seh- 
emu ya pesa hiyo) na hakusema: (Hiji kwa pesa hiyo), kisema: 
(Hiji kutokana na sehemu ya pesa hiyo) hakika pesa itakayo 
zidi kwenye matumizi nilazima airejeshe kwa mwenyewe, kama 





akitaka atampa na akitaka atachukuwa pesa yake, lakini kama 
atasema: (Hiji kwa pesa hiyo) Mtu huyo sio lazima kurejesha 
chochote katika pesa hiyo, isipokuwa kama mtu aliye mpa pesa 
hiyo hafahamu mambo ya gharama za Hijjah akadhani kuwa 
Hijjah inahitaji matumizi makubwa akampa pesa kulingana 
na ufahamu wake, katika hali hiyo ni lazima amuweke wazi, 
amwambie: nimehiji kwa gharama kadha na kadha pesa uliyo 
nipa ni nyingi kuliko gharama nilizo zitumia, katika hali hiyo 
akimruhusu kuzitumia na akasamehe hakuna ubaya kwa mtu 
huyo kuzitumia. 


Kuu 


Swali la 455: Mtoto akifanya ibada ya Umrah kwa 
ajili ya baba yake aliye fariki anaruhusiwa ajiombe dua 
Mwenyewee? 


Jibu: Anarusiwa ajiombee dua mwenyewe katika ibada hiyo 
ya Umrah, pia inaruhusiwa amuombee dua baba yake na waisl- 
amu wote anao wataka, kwa kuwa makusudio afanye vitendo vya 
ibada ya Umrah kwa aliye mkusudia. Kuhusu kuomba dua sio 
nguzo katika ibada hiyo wala sio sharti kwa hivyo anaruhusiwa 
kujiombea dua mwenyewe, na anaruhusiwa kumuombea dua 
yule aliye mkusudia kumfayia ibada hiyo na waislamu wote. 


aa k k 





Swali la 456: Ni ipi hukumu ya kufanya ibada ya 
Umrah au Hijjah kwa niaba ya mtu mwengine? 


Jibu: Mtu kufanya ibada ya kwa niaba ya mtu kumegawa- 
nyika sehemu kuu mbili: 


Sehemu ya kwanza: Amuwakilishe kwenye ibada ya faradhi 
(ya lazima). 


Sehemu ya pili: Nikufanya ibada ya Sunna kwa niaba ya mtu 
mwengine. 


Kamaitakuwa ni ibada ya faradhi hairuhusiwi mtu mwengine 
amuwakilishe kwenye kutekeleza ibada ya Hijjah au Umrah, 
Isipokuwa kama atakuwa mtu huyo hawezi kufika Mwenye- 
wee katika nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu ilio Makahh, 
kwa sababu ya maradhi ya kudumu mabayo hatarajii kupona, 
au uzee nk. Kama atakuwa na maradhi nayo tarajia kupona 
basi atasubili mpaka Mwenyezi Mungu amponye, Na atatekeleza 
ibada hiyo ya Hijjah Mwenyewee kama atakuwa hana jambo 
amabalo litakalo Mziwia kufanya ibada ya Hijjah, bali anaweza 
kufanya ibada hiyo Mwenyewee, mtu huyo sio halali amuakil- 
ishe mtu mwengine katika kutekeleza ibada hiyo, kwa kuwa ina- 
takiwa yeye Mwenywee ndio aitekeleze ibada hiyo, amesema 
Mwenyezi Mungu mtukufu: (Na kwajili ya Mwenyezi Mungu 
imewajibika watu wahiji kwenye nyumba hiyo kwa Yule 
Mwenye uwezo njia ya kwendea], [Surat Al-Imran: 97]. Ibada 
inakusudiwa mtu aitekeleze yeye Mwenyewe ili ikamilikee 
kwake kufanya ibada na kuyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, 
na jambo hili linafahamika kuwa anae wakilishwa hua haya 
patikani hayo mambo makubwa ambayo ibada ineanzishwa 





kwa ajili ya mambo hayo. 


Kama itakuwa anae wakilishwa ameisha tekeleza faradhi ya 
Hijja akataka mtu amuakilishe katika ibada ya Hijjah au umrah, 
Wanachuoni wametofautina: 


Wapo waliyo sema kuwa inaruhusiwa, na wapo waliyo sema 
kuwa hairuhusiwi. 


Na hoja ilio karibu kwangu ni kuwa haifai, na kuwa hairuhusi- 
wi kwa mtu yoyote amuwakilishe mtu ahiji kwa niaba yake au 
fanye ibada ya umrah kwa niaba yake kama itakuwa ni ibada 
ya Sunna, kwa kuwa asili katika ibada mtu aifanye Mwenywe, 
kama ilivyo kuwa haifai mtu awakilishwe na mtu Mwengine 
kwenye ibada ya funga ya ramadhani, pamoja na kuwa mtu 
akifa na anadaiwa deni la funga ya faradhi ya Ramadahan 
atatakiwa amfungie walii yake, pia katika ibada ya Hijjah kama 
atakufa akiwa haja hiji atamuhijia walii wake, ibada ya Hijjah 
hua inatakiwa aifanye mtu mwenyewe na siyo ibada ya kipesa 
inayo mnufaisha mwengine, kama ibada itakuwa ni ya kutumia 
mwili haifai kuifanya mtu mwengine mpaka mtu aifanye mwe- 
nyewe, isipokuwa kama kutakuwa na ushahidi katika mafunzo 
ya mtume rehma na amani ziwe juu yake, na haikuthibiti katika 
hadithi za mtume kuwa mtu anaruhusiwa akamhijie mtu mwen- 
gine ibada ya Umrah kwa ushahidi wa riwaya mbili alizo zi- 
pokea imamu ahmadi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake 
nakusudia kuwa. haifai kumuakilisha mtu mwengine katika 
Hijjah ya Sunna au ibada ya umrah , akiwa na uwezo au hata 
kama hana uwezo, na sisi tunapo sema kauli hii kwakuwa tu- 
nawahizima matajiri wano weza kwenda kufanya ibada ya Hijjah 
wao wenyewe waende na wasisubirie kuwakilishwa, kwakuwa 
baadhi ya watu inapita miaka mingi lakini hawaendi Makkah 





kufanya ibada ya Hijjah wakitegemea kuwa watawakilishwa na 
watu wengine kuwahijia kila mwaka, inawapita sababu ya kufara- 
dhiswa iabada ya Hijjah kwa kutegemea kuwakilshwa na watu 
wengine kuwafanyia ibada hiyo ya Hijjah. 


aa k 


Swali la 457: Je inaruhusiwa kufanya ibada ya Um- 
rah kumfanyia mtu aliye fariki? 


Jibu: Inaruhusiwa kumfanyia ibada ya Umrah mtu aliye 
fariki kama inavyo ruhusiwa kumfanyia Hijjah mtu aliye fariki, 
pia kumfanyia twawafu inaruhusiwa (kuzunguka al-kaaba) pia 
inaruhusiwa kumfanyia mtu aliye fariki ibada zote nzuri na 
njema, amesema Imamu Ahmadi rehama na amani za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake kila ibada mtu akifanya kisha akaweka 
thawabu zake kwa lie fariki au aliye hai mwislamu zinammnufai- 
sha, lakini kumuombea dua maiti nibora kuliko kumpa zawadi 
ya thawabu ushahidi wa kauli yangu hii ni kau ya mtume rehma 
na amni ziwe juu yake: ((Akifariki mwaana adamu ibada zake 
zote zinakatika isipokuwa mambo matatu: sadaka inayo en- 
delea kuwapata malipo au elimu yenye manufaa au mtoto 
mwema anae muombea dua)), [1631/ Sahihi Muslim] ushahidi 
katika hadithi hii ni kuwa mtu hakusema: ((Au mtoto mwema 
anae fanya ibada kwa ajili ya babake au anasoma au anas- 
wali au anafanya ibada ya umrah au anafunga)), au kauli 
inayo fanan na hiyo pamoja kuwa hadithi inaelezea matendo, 





mtume ameelezea matendo ambayo yanakatika baada ya ku- 
fariki, kama ingekuwa kinacho takiwa kwa mwanaadamu af- 
anye ibada kwa aliji ya baba yake au kwa ajili ya mama yake, 
mtume anage sema: ((Au mtoto mwema nae fanaya ibada kwa 
ajili ya mzazi wake)), lakini kama mtu atafanya ibada kisha 
akampa zawadi kwa mtu yoyote katika waislamu inafaa ku- 
fanya hivyo. 


Aa aa 


Swali la 458: Mwanamke akienda kufanya ibada ya 
Hijjah bila kuwa na mtu amabe hawezi kumuoa (Mahrim) 
je Hijjah yake ni sahihi? Na vipi mtoto wa kume am- 
bae anajitambua anahesabiwa kuwa ni mahram (Am- 
bae haruhusiwi kumuoa mwanamke)? Na nimasharti 
gani kwa mahram? 


Jibu: Hijjah yake ni sahihi, lakini kitendo cha kusafiri bila 
kuwa namtu ambae ni mahram kwake jambo hilo ni haramu 
na amemuasi mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amaniziwe 
juu yake, hakika Mtume rehma na amani amesema: ((Asisafiri 
mwanamke isipokuwa awe na mtu ambae haruhusiwi ku- 
muoa)) [1862/ Sahihi Bukhary, 1341/ Sahihi Muslim]. 


Namtoto mdogo wa kiume amabe haja fikia baleghe, hakuhir- 
imia ibada hiyo, kwakuwa yeye mwenyewee anahitaji usimam- 
izi na uangalizi, na mtu huyo hatakiwa kuwa ndio muangalizi 
wa mtu mwengine na hatakiwi kuwa walii wa mtu mwengine. 





Kuhusu mashart ya mahrami ni lazima awe mwislamu mwa- 
naume aliye fikia baleghe, awe na akili timamu, kama atakuwa 
hana sifa hizo basi huyo sio mahram. 


Najambo hili linatia huzuni sana nalo ni: Kuzembea kwa 
baadhi ya wanawake kusafiri kwa ndege bila kuwa na mahrami 
wake, hakika wanawake hao wanapuzia sana jambo hilo, utam- 
kuta mwanamke anasafiri kwa ndegee akiwa pekeake, wanatoa 
hoja kuwa mahrami anampeleka hadi uwanja wa ndege kisha 
mahrami mwengine atampokea uwanja wa ngede huko anako 
kwenda na wanasema kuwa kwenye ndege kunaa amani. 


Hiyo sababu sio sahihi, kwakuwa mahrami anae mpeleka 
uwanja wa ndegee hamfikishi hadi kwenye ndege isipokuwa 
namuacha kwenye ukumbi wa wasafir kwa ajili ya kusubilia 
ndege, huenda ndege ikachelewa kuondoka akabaki huyo mwa- 
namke amepotea. 


Hunda ndege ikaruka ikashindika kutuwa sehemu ambayo 
intakiwa itue kwa ajili ya sababu za hali ya hewa, ndege ikatu- 
wa sehemu nyingine akapotea huyo mwanamke. Na huenda 
akafika katika uwanja wa ndege asipokelewe na huyo mahrami 
ambae alitakiwa kuja kumpokea kwa sababu ya maradhi au ka- 
pitiwa na usingizi au ajali ya gari ambayo itasababisha asifike 
uwanjani kumpokea au mambo mengine kama hayo. 


Kama mambo yote hayo hayakutokea na ndege ikafika 
katika muda wake halisi na kamkuta mahrami wake amekuja 
kumpokea, Lakini nani atake kaa pembeni ya mwanamke huyo 
kwnye ndege? Huenda akawa jirani yake mwanaume ambae 
hamuogopi Mwenyezi Mungu wana hawahurumi waja wa Mwe- 
nyezi Mungu kanaza kumwambia mabo ya kipuzi na mwanamke 





huyo akaningia kwenye fitna ya kapatika mambo ya haramu 
kama inavyo fahamika. 


Nilazima kwa wanawake wamuogope Mwenyezi Mungu 
mtukufu wala wasisafiri isipokuwa wawee na mahrami zao, Pia 
ni lazima kwa wano wasimamia wa wanawake miongoni mwa 
wanaume amabo Mwenyezi Mungu amewapa usimamizi kwa 
waanawake wamuogope Mwenyezi Mungu mtukufu, wala wasi- 
vuke mipaka katika maharimi zao wala wasiiondoshe uwislamu 
wa wanawake hao na aibu zao, Hakika mtu ataulizwa siku ya ki- 
ama juu ya familia yake, kwa Mwenyezi Mungu ameifanya hiyo 
kuwa ni amana juu yao, amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi mlio 
amini zikingeni nafsi zenu na ahli zenu na moto ambao kuni 
zake ni watu na mawe wanausimamia malaika wakali wenye 
nguvu hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa anayo wamirisha 
na wanatenda wanayo amrishwa], [Surat Tahrim: 6]. 


UU 


Swali la 459: Mwanamke anasema: Nanuwiya 
kutekeleza ibada ya Umrah katika mwezi mtukufu wa 
Ramadhan lakini nitakwenda kufanya ibada hiyo ni- 
kiwa na dada yangu pamoja na mume wake na mzazi 
wangu wa kike je ninaruhusiwa? 





Jibu: Hairuhusiwi kwenda nao kwa ajili ya kufanya ibada 
ya Umrah kwa kuwa mume wa dada yako siyo maharam kwako 
na imethibiti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake ha- 
dithi alio ipokea ibun abasi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake amesema: Nilimsikia. Mtume anahutubia, Akasema: ((Asi- 
kae sehemu ya kujitenga mwanamke na mwanaume isipoku- 
wa awe na mahrami wala asisafiri mwanamke isipokuwa awe 
na mahrami)). Akasimama mtu mmoja akasema : Ewe mjumbe 
wa Mwenyezi Mungu! Hakika mke wangu ametoka kwa ajili 
ya kwenda kufanya ibada ya Hijjah Nami jina langu limean- 
dikwa kuwa nitakuwa katika vita kadha na kadha , Akasema 
mtume rehama na amani ziwe juu yake: ((Nenda ukahiji na mke 
wako)), [1862/ Sahihi Bukhary, 1341 Sahihi Muslim]. Mtume ha- 
kumuliza hivi mke wako yupo na wanawake wengine? Hivi mke 
wako ni kijana au mzee? Hivi kuna amani au hakuna amani? 
Na mambo haya kama mwanamke ataacha kwenda kufanya 
ibada ya umrah kwa sabbu hana mahrami mwanamke huyo 
hapati madhambi, hata kama alikuwa hajawahi kufanya umrah 
kabla, kwa kuwa miongoni mwa masharti ya uwajibu wa ibada 
yaumrah na Hijjahni mwanamke awe na mahrami (mwanaume 
ambae haruhusiwi kumuoa). 


Xk k k 





Swali la 460: Ni ipi mipaka ya Hijjah ya nyakati? 


Jibu: Mipaka ya Hijjah ya nyakati inaanza kwa kuingia 
mfungo mosi inaisha Ima kwa kuisha masiku kumi ya Dhul- 
Hijjah mfungo tatu au siku ya sikukuu ya Iddi al-adhuha ama 
kuisha mwezi wa Dhul-Hijjah mfungo tatu, na kauili hiyo ndio 
sahihi kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Hijjah 
ni miezi maalumu], [Suratul Baqara: 197]. Na maana ya muda 
huo wa miezi hiyo ndio muda inafanyika ibada ya Hijjah ka- 
tika miezi hiyo mitatu na haifanyi; katika siku miongoni mwa 
siku hizo kwakuwa Hijjah inamasiku yake maalumu, isipokuwa 
ibada ya kutufu na saayi (Swafaa na Mar’wa) tukisema kuwa 
mwezi wa Dhul-Hijjah wote ni wakati wa kufanya ibada ya 
Hijjah, kwahivyo anaruhusiwa mtu kuichelewesha twawafu ya 
ifadhwa na say ya ibada ya Hijjah mpaka siku ya mwisho ya 
mwezi wa dhul-Hijjah (mfungo tatu) Wala haruhusiwi kuche- 
lesha zaidi ya hapo, isipokuwa kwa udhuru kama mwanamke 
akitokwa na damu ya nifasi kabla ya kutufu twawafu ya if- 
adhwa damu ya nifasi ikaendelea kutoka mpaka mwezi wa 
Dhul-Hijjah ukaisha mwanamke huyo anakuwa na udhuru wa 
kuchelewesha twawafu ya ifadhwa, hiyo ndio mipaka ya nyakati 
za ibada ya Hijjah . 


Kuhusu ibada ya umrah haina mipaka ya nyakati, una- 
ruhusiwa kuifanya ibada hiyo muda wowote katika masiku ya 
mwaka, lakini kuifanya katika mwezi wa Ramadhani malipo 
yake yanalingana kama mtu aliye fanya ibada ya Hijjah, katika 
miezi ya Hijjah mtume rehma na amani ziwe juu yake alifanya 
ibada zake zote za umrah katika nyakati hizo, umrah ya hu- 
daybiya ilikuwa katika mwezi wa Dhul-Qaada (mfungo pili) 





na Umrah alio kuja kulipa ilikuwa Dhul-Oaada ( mfungo pili) 
na umrah alio ifanya na ibada ya Hijjah ilikuwa katika miezi 
ya Hijjah huenda kutakuwa na mambo maalumu na ubora 
katika miezi hiyo, kwa sababu Mtume rahama na amani ziwe 
juu yake alichagua kufanya ibada ya Umrah katika miezi hiyo. 


X k k 


Swali la 461: Ni ipi hukumu ya kuhirimia ibada ya 
Hijjah kabla ya kuingia mipaka ya nyakati? 


Jibu: Wazuoni Mwenyezi Mungu awarehemu wametofau- 
tiana katika kuhirimia ibada ya Hijjah kabla ya kuingia muda 
wake: 


Wapo wanachuoni Walio sema: Hakika mtu kuingia katika 
ibada ya Hijjah kabla ya muda wake, mtu huyo anakuwa ame- 
ingai kwenye ibada hiyo na anaendelea kuwa kwenye ibada, 
isipokuwa ni karaha kuhirimia ibada ya Hijjah kabla ya kuigia 
miezi ya Hijjah. 

Wapo wanachuoni walio sema: Hakika anae hirimia ibada ya 
Hijjah kabla ya miezi yake ibada hiyo inakuwa haijafunga- 
mana inakuwa ibada ya umrah, kwa maana ibada alio hirimia 





Hijjah inabadilika kuwa umrah, kwakuwa umrah kama alivyo 
sema mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Umeingia kwe- 
nye ibada ya Hijjah)), (1241/ Sahihi Muslim) Mtume rehma 
na amani ziwe juu yake aliita ibada ya Umrah kuwa ni Hijjah 
ndogo, kama ilivyo thibiti katika hadithi ya Ibun Omar hazmi 
hadithi mursala [6559/ Ibun Hibaani /2723/ Adar Al-Qutniy]. 
Hadithi hiyo watu watu wameikubali na wameipokea. 


aa k k 


Swali la 462: Ni ipi mipaka anayopitia mwenye kwen- 
da kufanya ibada ya Hijjah (miikati)? 


Jibu: Mipaka imegawanyika sehemu kuu tano: 
1-Sehemu ya kwanza ni: Dhul-Khulayfah. 
2-Sehemu ya pili ni: Al-Juhfah. 

3-Sehemu ya tatu ni: Yalamlam. 

4-Sehemu ya nne ni: Qarnul Manaazil. 
5-Sehemu ya tano ni: Dhaatu Irqi. 


Kuhusu Dhul-khuyalfa: Ni sehemu amabyo kwasasa inaitwa 





na mji wa Makkah Kilo meta (450) na ndio mpaka ulio wa mbali 
kufika Makkah, na mpaka huo wanautumia watu wa madina na 
watu walio kusudia kwenda Makkah wakanza kupita madina. 


hicho kimeharibika watu wamekuwa wakihirimia ibada za 
umrah na Hijjah katika sehemu inaitwa rabiyghi. 


Kuhusu Yalamlamu: Nao ni mlima au sehemu ipo nji- 
ani walio kuwa wakipita watu wa Yemeni wakienda Makkah, 


wenye kijijihicho na kufika Makkah ni kilo meta (90). 


Kuhusu Oarnul Manaazil: Ni mlima ulio katika njia wa watu 
wa najidi walio kuwa wanakwenda Makkah, kwasasa panaitwa 
Saylil-Kabiyr, ubali wa kutoka hapo mpaka kufiika Makkah ni. 


Kuhusu Dhaatu Irqi: Ni sehemu ipo katika njia ya watu wa 
Iragi walio kuwa wanakwenda Makkah, umbali wa kutoka hapo 
mpaka kufika Makkha ni kilo meta (90) 


Kuhusu sehemu nne, Ambazo ni Dhul-hulayfa, Al-Juhfa, na 
Yalamlam, na Oarnul-Manaazil, sehemu hizo aliziweka Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, [1524/ Swahihi Bukhary, /1181/ 
Swahihi Muslimu]. Kuhusu sehemu ya Dhaat Irqi hakika ali- 
yeweka mtume rehma na amani ziwe juu yake! Kama walivyo 
pokea hadithi watu wa vitabu vya Sunna katika hadithi ya aisha 
radhi za mwenyezi Mungu ziwe juu yake, pia imethibiti kwa omra 





radhi za mwenyezi Mungu ziwe juu yake kuwa aliweka mpka wa 
watu wa mji wa kufa ulipo Irag na watu wa mji wa basra, walivyo 
kuja watu wa miji hiyo kwa omar wakasema: Ewee kiongozi wa 
waislamu hakika mtume rehma na amani aliweka kwa watu 
wa najdi mapaka wao ni Oarn, na sisi kupita hukoo tunapata 
shidaa kwa kuwacha njia yetu, akasema omar radhi za Mwe- 
nyezi Mungu ziwe juu yake anagaliye sehemu mtakayo kuwa 
mpo sawasawa na mpaka huo wa Oarni kwa kupitia kwenye 
njia yenu [1531 / Sahihi Bukhary]. Kwahivyo imethibiti kwa 
mtume rehma na mani ziwe juu yake! Na jambo lipo wazi, hata 
kama halikutihibit kwa mtume, limethibiti kwa omar ibun khat- 
wabi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, nae ni mmoja 
kati ya Makhalifa waongofu ambao tumeamrishwa kuwafuata, 
jambo ambalo tuna elezea katika hukumu ya Mwenyezi Mun- 
gu katika mambo. mengi, katika hayo ni kuwa ikithibiti kuwa 
mtume ndio alio weka mpaka huo, au akawa omar ndio alio 
weka atakuwa amefata giyaasi kwakuwa mtu akipita katika 
mipaka hiyo ni lazima ahirimie katika sehemu za mipaka hiyo 
(kunuwiya ibada) akaiwa yupo sehemu ilipo sawasawa na mpaka 
anakuwa sawa na mtu alio sehemu ya mpaka anakuwa sawa 
na mtu aliye pita katika mpaka, katika matendo ya omar ibun 
khatwabi kuna faida kubwa katika zama zetu hizi, faida ze- 
nyewe kama mtu atakuwa anakwenda Makkah kwa ajili ya 
Hijjah au umrah kwa usafir wa ndege ni lazima kwa mtu huyo 
akifika katika sehemu inayo kuwa sawa na mipaka akiwa bado 
yupo angani anatakiwa kuhirimia akiwa yupo hukohuko angani 
wala sio halali kuchelewesha kuhirimia ibada hiyo ya Hijjah 
au umrah mpaka afike Jiddah Kama wanavyo fanya baadhi ya 





watu wengi, hakika kuwa sehemu sawasawa na mpaka hakuna 
utofauti aliye aridhini na aliye angani au baharani, kwahiyo wa- 
natakiwa wahirimie wanao tumia njia ya maji wakiwa kwenye 
usawa wa mkapa wa yalamlam au mpaka wa rabiygha watahir- 
imia wakifika usawa wa mipaka hiyo miwili. 


X k k 


Swali la 463: Ni ipi hukumu ya mtu aliye vuka mipaka 
ya Makkah bila kuhirimia? 


Jibu: Atakayevuka katika mipaka bila kuhirmia jambo hilo li- 
megawanyika sehemu mbili: 


Ima atakuwa anakusudia kuwenda kufanya ibada ya Hijjah 
au umrah katika hali hiyo ni lazima arudi kwenye mipaka 
ndio ahirimie ibada anayo itaka ima umrah au Hijjah, kama 
hakufanya hivyo atakuwa ameacha jambo la waJibu katika 
mambo ya ibada ya Hijjah, itamlazimu atoe fidia ya kijichijwa 
katika mji wa Makkah na atawagawiye mafagiri wa Makkah 
„kwa kauli ya wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu. 


Kuhusu mtu aliye vuka mipaka nae hakukusudia ibada ya 
Hijjah au umrah mtu huyo hato lipia fidia yoyote. Hata kama 
atakuwa amekaa muda mrefu au muda mfupi, kama tunge 
mlazimisha kuhirimia katika mipaka wakati anapita ingekuwa 
ni lazima kwa mtu uyo kufanya ibada ya Hijjah au umrah na 
ingekuwa nia lazima kwakwe kufanya ibada hiyo zaid ya mara 





moja, na imethibiti kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake 
kuwa ibada ya Hijjah sio lazima kwa umri wake wote anaoi- 
shi mtu isipokuwa mara moja katika umri wake wote [1337/ 
Sahihi Muslim]. Na mtu kuzidisha zaidi ya mara moja inakuwa 
ni Sunna, na kauli hii ndio kauli sahihi katika kauli za wanachu- 
oni Mwenyezi Mungu awarehemu, mtu akivuka mipaka. bila 
kuhirimia kwa maana mtu uyo akiwa hakukusudia ibada ya 
Hijjah au umrah mtu huyo hato toa fidia yoyote wala sio lazima 
kurudi kuhirimia kwenye mipaka. 


Xk k k 


Swali la 464: Niya ya kuingia katika ibada ya Hijjah 
au Umrah hivi inatamkwa wakati wa kuleta nyiradi 
za labayka? 


Jibu: Kusema talbiya, ni mtu kusema: labayka umrah, 
kama mtu atakuwa anakusudia ibada ya Umrah, na atasema 
labayka, ama niya hairuhusiwi kuitamka, asiseme kwa mfano 
Mweneyezi Mungu mimi nakusudia ibada ya Hijjah au ibada ya 
Umrah, kusema hivyo haikuthibiti kwa mtume rehma na mani 
ziwe juu yake. 


X k k k 





Swali la 465: Ni vipi atahirimia mtu anakwenda 
Makkha kwa kutumia njia ya anga (ndege)? 


Jibu: Kuhirimia (kunuwiya) kwa mtu ambae anakwenda 
Makkah kwa ajili ya ibada kwa usafiri wa ndege, ni lazima aki- 
fika usawa wa mpaka ahirimie, kwa misingi hiyo anatakiwa 
ajiandae kwa kuoga atakapo kuwa anatoka nyumbani kwakwe 
kisha avae nguo ya ihramu kabla hajafika kwenye mipaka, 
wakati atakapofika kwenye mipaka atahirimia, kutia niya ya ku- 
ingia kwenye ibada wala asicheleweshe kutia niya kwa kuwa 
ndege inapita sehemu hiyo kwa haraka, kwa muda wa dakika 
moja ndege inaweza kuwa imekata masafa marefu, na jambo hili 
watu wengi wanajisahau unawaona watu wengi hawajiandai 
wanapo tangaza wafanyakazi wa ndege kuwa wamefika kwe- 
nye mipaka ndio unaona watu wanakwenda kuvua nguo zao 
kisha wanavaa ihram na kufanya hivyo ni mapungufu makub- 
waa kwa wafanyakazi wa ndege kwa vile wanavyo anza 
kutangaza, bora wange kuwa wana wambia watu wajiandae 
kabala ya kufika kwenye mipaka kwa muda wa robo saa nk. 
Na kwa kazi hiyo watashughulishwa sana kwakuwa wakiwambia 
watu kablaya muda huo watakuwa wamewapa watu muda 
wa kubadili mavazi yao na kujiandaa, lakini kwa hali hiyo 
ni lazima kwa anaetaka kuhirimia awe makini, pindi atakapo 
tangaza mfanya kazi wa ndege kuwa umebaki muda kama wa 
robo saa angaliye saa yake mpaka utakapo pita muda wa robo 
saa au kabla ya kufika robo sana kwa dakika mbili au dakika 
tatu, atasema labayka na kuitaja ibada anayo ikusudia. 


Xk k k 





Swali la 466: Ni ipi hukumu ya mtu aliyevuka mipaka 
ya Makkah bila kuhirimia nae akiwa anakusudia kwenda 
kufanya ibada ya Umrah? 


Jibu: Jambo ambalo ni lazima kwa mtu ambae anataka ku- 
fanya ibada ya Hijjah au Umrah na akapita kwenye mipaka asi- 
vukee kwenye mipaka mpaka ahirimie akiwa kwenye mipaka 
kwakuwa Mtume rehma na mani ziwe juu yake amesema: ((Wa- 
hirimie ibada ya Hijjah au umrah watu wa madina katika 
mpaka wa dhiy al-hulayfa)) [1525/ Sahihi Bukhary, /1182/ Sahi- 
hi Muslim]. Na tamko wahirimie linamaana ya amri, kwa hivyo 
ni lazima kwa mtu anae taka kufanya ibada ya Hijjah au Umrah 
atakapo fika kwenye mipaka ahirimie akiwa yupo kwenye mipa- 
ka, wala asivuke mipka bila kuhirimia, akivuka kwenye miapaka 
bila kuhirimia ni lazima arudi kwenye mipaka ahirimie akiwa 
kwenye mipaka, akirudi akahirimia kwenye mipaka hato toa fidia, 
lakini akihirimia sehemu alipo na hakurudi kwenye mipaka wame- 
sema wanachuoni. Mwenyezi Mungu awarehemu anatakiwa atoe 
fidia ya myama achinjwee myama huyo na nyama wagawiwee 
mafagiri wa maji wa Makkah. 


Kuu 





UJUMBE 


Vipi Mtu Ataswali Akiwa Katika Ndege Na Vipi Atahir- 
imia Ibada Ya Hijjah Au Umrah? 


Bismi LLahi Rahmani Rahim, Kila sifa njema anastahiki 
Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe wote, pia na mtakia rehma 
na amani Mtume wetu Muhammad yeye na familia yake na 
Maswahaba. zake wote kwa ujumla. 


Sehemu ya kwanza: Vipi mtu ataswali akiwa kwenye 
ndege?. 


l-Ataswali swala ya Sunna akiwa kwenye ndege akiwa 
amekaa kwenye kiti chake sehemu yoyote ndege itakapo kuwa 
imeleekea na atakuwa anaashiria kwenye kurukuu na kusujudu 
na kwenye kusujudu atakuwa anaimana zaidi kuliko kurukuu. 


2-Hataswali swala ya faradhi akiwa kwenye ndege isi- 
pokuwa mpaka ikiwezekana ndege kuelekea kibla muda wote 
atakao kuwa anaswali, pia kukawa na uwezekano wa kurukuu 
na kusujudu na kusimama na kukaa. 


3-Kama itakuwa haiwezekani kupatikana hayo basi ataiche- 
lewesha swala mpaka atakapo shuka uwanaja wa ndege ataswali 
aridhini, akihofia kuwa muda wa swala utatoka basi ataichelew- 
esha swala hiyo mpaka muda wa pili ikiwa ni katika swala 
ambazo inaruhusiwa kuzikusanya kama swala ya Adhuhuri 
na Alasiri na swala ya Magharibi na Al-Ishaa kama atahofia 
muda wa pili utaisha akiwa bado hajafika uwanja wa ndege 





ataziswali akiwa kwenye ndege kabla ya muda wake haujaisha 
na atafanya masharti na nguzo na mambo ya wajibu atakayo 
weza kuyafanya. 


Kwamfano: kama ndege itaondoka kabla ya kuzama jua na 
jua likazama mtu yupo angani, mtu huyo hato swali Magharibi 
mpaka ashuke uwanja wa ndege akishuka aridhini ndio as- 
wali, kama atahofia muda wa swala ya Magharibi utapita basi 
ataichelewesha swala ya Magharibi mpaka muda wa swala ya 
Al-Ishaa ataziswali pamoja kwa kuzikusanya kwa kuchelew- 
esha, kama atahofia muda wa swala ya Ishaa utaisha nae bado 
hajafika na muda wa swala ya Al-Ishaa mwisho wake ni nusu 
ya usiku , basi ataziswali pamoja akiwa kwenye ndege kabla ya 
muda wake haujaisha. 


4-Namna ya kuswali faradhi mtu akiwa kwenye ndege 
atasimama na anaelekea kibla ataleta takbira atasoma Suratul- 
fatha na dua ya ufunguzi wa swala inayo somwa kabla ya 
Suratul-fat’ha au atasoma bada ya Suratul-fat'ha Sura nyingine 
au Aya zingine kwenye Qur`an, kisha atarukuu kisha atainuka 
kutoka kwenye rukuu na atatulia kidogo akiwa amesimama 
kisha atasujudu kisha atainuka kutoka kwenye kusujudu na 
atatulia akiwa amekaa kisha atasujudu mara ya pili kisha ata- 
fanya hivyo mpaka swala yake itakapo kamilika, kama haiku- 
wezekana kusujudu atakaa kisha ataashiria kwenye kusujudu 
akiwa amekaa, hata kama hakufahamu kibla kipo wapi au 
hakuwambiwa na mtu mwaminifu upande wa kibla ilipo, atajita- 
hidi Mwenyewee kujua kibla kipo upnande gani kisha ataswali 
sehemu yoyote jitihada zake zitakuwa zimeelekea. 


5-Swala ya mtu anae safiri akiwa kwenye ndege inakuwa 
ni rakaa mbili kama swala itakuwa ni ya rakaa nne, swala yake 





inakuwa kama swala ya wasafiri wengine. 


Sehemu ya pili: Vipi atahirimia ibada ya Hijjah na Umrah 
mtu aliye kwenda Makkah kwa kutumia ndege? 


1-Atakoga nyumbani kwake kisha atabaki amevaa nguo 
zake za kawaida, au akitaka atavaa nguo ya ihram. 


2-Ndege ikikaribia kufika usawa wa mpika atavaa nguo ya 
ihram, kama atakuwa hakuivaa kabla. 


3-Ndege ikifika usawa wa mpaka atanuwia kuingia katika 
ibada , na ataleta talbiya ya ibada alio ikusudia, ikiwa ni Hijjah 
au Umrah. 


4-kama atahirimia kabla ya kufika kwenye mipka kwa ajili 
ya kuhofia asije kupita kwenye mipaka kabla ya kunuwia kwa 
kusahau hakuna ubaya kufanya hivyo. 


Xk k 


Swali la 467 : Mtu aliye safiri kutoka katika nchi 
yake au mji wake akaenda jiddah kisha akataka af- 
anye ibada ya umrah hivi atahirimia akiwa jiddah? 


Jibu: Jibu linasehemu mbili: 


l-Nimtu kusafili kwenda Jiddah bila kuwa na niya ya 
kufanya ibada ya umrah, isipokuwa zimemjia fikra za kwenda 





kufanya ibada ya umrah akiwa yupo Jiddah mtu huyo ata- 
hirimia ibada ya umrah akiwa yupo hapo hapo Jiddah na 
hakuna ubaya kufanya hivyo kwa ushahidi wa hadithi ya ibun 
abassi radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao alivyo elezea 
mipaka ya Makkah akasema: ((Atakae kuwa yupo sehemu 
ya ndani ya mipaka atahirimia sehemu alipo mpaka watu 
wa Makkah watahirimia Makkah)), [1524/ Sahihi Bukhary]. 


2-Nikuwa mtu amesafili kutoka katika nchi yake au mji 
wake kwa nia ya kufanya ibada ya umrah mtu huyo ni lazi- 
ma ahirimie kwenye mipaka ambayo amepita, wala hairuhusiwii 
ahirimie akiwa yupo Jiddah kwakuwa atakuwa ameisha vuka 
mipaka, na imethibiti kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake kuwa aliweka mipaka akasema: ((Mipaka hiyo niya watu wa 
miji hiyo na watu walio kujaa kupitiaa njia hiyo wasio kuwa wa 
kazi wa miji hiyo kwa anae kusudia kufanya ibada ya Hijjah na 
Umrah)), [1529/ Sahihi Bukhary]. 


Atakae hirimia akiwa yupo Jiddah na akaenda Makkah, wa- 
nasema wanachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu kuwa anat- 
akiwa kutoa fidiaa ya kichinjwaa atakitoa kichinjwa hicho katika 
mjii wa Makkah, Atato sadaka kuwapa mafukara na ibada yake 
ya Umrah itakuwa ni sahihi, kama hakuhirimia tokea yupo Jid- 
dah baada tu ya kufika Jiddah h nae akiwa anadhamira ya kwen- 
da kufanya ibada ya umrah kbla hajafika Jiddah, anatakiwa 
arudi kwenye mipaka ahirimie akiwa yupo kwenye mipaka na 
hato toa fidia yoyote. 


X ok k k 





Swali la 468: Ni ipi hukumu ya mtu aliyehirimia ibada 
ya Hijjah au Umrah kuoga baada ya kuvaa ihram? 


Jibu: Kuoga baada ya kuvaa nguo ya ihram sio vibaya kwa 
kuwa imethibiti hilo kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
anaruhusiwa kuoga mara. moja au mara mbili hakuna ubaya, 
akini ni lazima kuoga atakapo kuwa amelala akaota anafanya 
tendo la ndoa hali ya kuwa amehirimia ibada anatakiwa aonge 
janaba, kuhusu kuoga wakati wa kuhirimia ibada ni Sunna. 


Aa aa 


Swali la 469: Ni ipi hukumu ya kumuhijia mtu aliye- 
fariki kama atakuwa ni babu yake na mtu huyo ameisha- 
hiji Hijjah yake? 


Jibu: Hakuna ubaya mtu kumuhijia babu yake ambae ame- 
fariki hajahiji, imethibiti katika hadithi za mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake. 


X k k k 





Swali la 470: Je mtu aliyehirimia ibada ya Hijjah au 
Umrah anatakiwa kuswali swala maalumu? 


Jibu: Mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah au Umrah hana swala 
maalumu, lakini mtu akifika kwenye mipaka na muda wa swala 
ya faradhi umekaribia ilio bora acheleweshe kuhirimiaa mpaka 
aswali swala ya faradhi kisha ndio ahirimie, kama atafika kwenye 
mipaka muda amabao sio wa swala ya faradhi, jambo hilo kama 
linavyo fahamika ataoga kama mtu anavyo oga mwenye janaba 
kisha atajipamba na atavaa mavazi yake ya ihram kima itakuwa 
ni muda wa swala ya dhuhaa akita kuswalii swala hiyo ya dhuhaa 
ataswali, au akitaka kuswali Sunna ya udhuu kama itakuwa muda 
huo sio wa swala ya dhuhaa kisha ndio ahirimie baada ya kum- 
aliza kuswali kufanya hivyo ndio bora, hakuna swala maalumu 
kwa mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah au Umrah, hakika haiku- 
pokelewa hadithi kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake. 


X k k k 


Swali la 471: Mtu aliyehirimia ibada ya Umrah katika 
miezi ya Hijjah kisha akasafiri kutoka Makkah kwenda 
Madina akahirimia ibada ya Hijjah sehemu inayo itwa 
Abyaar Ally, je mtu huyo atakuwa amefanya ibada ya 
tamatui? (Hijjah na Umrah). 





Jibu: Kwa kuwa mtu huyo wakati anakwenda Makkah ku- 
fanya ibada ya Umrah katika miezi ya Hijjah na amekusudia kuwa 
atafanya ibada ya Hijjah katika mwaka huo mtu huyo atakuwa 
amefanya ibada ya tamatui, kwa kuwa kusafiri kwakwe ni kati ya 
ibada ya Umrah na Hijjah hakubatilishi ibada ya tamatui isipoku- 
wa kama atarejea kwenda katika nchi yake, akaanzisha safari 
ya kutoka nchini kwake na kwenda kufanya ibada ya Hijjah iba- 
da ya tamatui itakuwa imebatilika, kwakuwa atakuwa amefanya 
ibada mbili kila ibada itakuwa na safari yake inajitegemea , na 
mtu aliye kwenda madina baada ya kutekeleza ibada ya Umrah 
kisha akahirimia ibada ya Hijjah sehemu inayo itwa abyaari 
alliyi, Ni lazima mtu huyo achinje myama kwa ajili ya ibada 
ya tamatui, kwa ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Basi 
Mwenye kujisitarehesha kwa kufanya Umrah kisha ndio 
ahiji basi achinje mnyama atakae muiya mwepesi] [Suratul 
Baqara: 196]. 


aa 


Swali la 472: Mtu aliyehirimia ibada ya Umrah katika 
mwezi wa shawaal (mfunguo mosi) akaikamilisha ibada 
yake, Na mtu huyo hakukusudia kufanya ibada ya Hij- 
jah, kisha mambo ya kawa mepesi kwa kufanya ibada 
ya Hijjah, je mtu huyo akifanya ibada ya Hijjah atakuwa 
amefanya tamatui? 





Jibu: Mtu huyo hakufanya ibada ya tamatui (Hijjah na Um- 
rah), wala sio lazima kwake kuchinja. 


Kuu 


Swali la 473: Ni zipi nyiradi za talbiya ambazo zime- 
sihi kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake? Na ni 
muda gani mtu ataacha kuleta talbiya katika ibada ya 
Hijjah na ibada ya Umrah? 


Jibu: Nyiradi za talbiya zilizo thibiti kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake ni kusema: ((Labayka Allahumma labay- 
ka, labayka laa shariyka lakaa labayka, inal-hamda waniima- 
ta laka wal-Mulku laa shariika laka)), [476/2 Imamu Ahmadi, 
/2752/ Al-Nasaai/2920/ Ibun Majah]. Na mtu ataacha kuleta tal- 
bya kwa anae fanya ibada ya Umrah atakapo anza kufanya 
twawafu (kuzunguka Al-Kaaba) Kwa anae fanya ibada ya Hijjah 
ataacha kuleta talbiya atakapo anza kupiga mawe katika kikuta 
cha Jamaraat siku ya sikukuu ya iddi, kwa ushahidi wa hadithi 
aliyo ipokea Tirmidhiy radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake katika hadithi ya ibun abasi radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yao amepokea hadithi kuwa: ((Alikuwa anaacha ku- 
lete talbiya katika ibada ya umrah anapo nyoosha mkono 
kwenye jiwe)), (1817/ Abuu Daudi, /1919/ Tirmidhiy], hadithi hii 
ameisahihisha Tirmidhiy lakni kwenye hadithi hii yapo Muham- 
mad Ibun Abdul Rahman Ibun Abii Layliy wanachuoni wengi wa 
hadhithii wamesema kuwa ni mdhaifu katika fani ya hadith, 





imepokewa hadithi kutoka kwa ibun abasi radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yo kuwa Osama radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yake alikuwa amepakizwa na Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kwenye kipandwa cha Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake kutoka Arafa kwenda Muzdalifa kisha Mtume 
akampakiza Al fadhili radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake 
kutoka Muzdalifa kuelekea Mina wote hao wawili wamesema: 
((Mtume aliyendelea kuleta talbya mpaka alivyo piga mawe 
kwenye vikuta)), hadithii hii ipo katika Sahihi Bukhury na Sahihi 
Muslim [1670/1669 Sahihi Bukhary, /. 1281/1280 Sahihi Mus- 
limu). Na kwa upokezi wa Imamu Maaliki radhi za Mwenyezi 
Mungu ziwe juu yake, ataacha kuelete talbya mtu anae fanya 
ibada ya Umrah atakapo fika maeneo matakatifu wa Makkah, 
pia kuna kauli kuwa ataacha kuleta talbya atakapo fika jirani na 
Msikiti mtakatifu wa Makkha, Maana ya kusema: ((Labayka)): 
Nimeitikia wito wako. 


aa 


Swali la 474: Je inaruhusiwa kwa mtu aliyehirimia 
ibada ya Hijjah au Umrah kuchana nywele? 


Jibu: Mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah au Umrah haifai 
kuchana Nywele, inatakiwa kwa mtu aliye hirimia ibada hizo 
awe na nywele timu timu zenye vumbi, lakini sio vibaya kuziosha 
nywele zake, kuhusu kuchana nywele hakika makusudio yake ni 
kudondosha baadhi ya Nywele, lakini nywele za mtu aliye hir- 





imia ibada ya Hijjah au Umrah zikikatika bila yeye kukusudia 
ima kwa kujikuna au kusugua nk. Hakuna ubaya kama zita 
katika kwa njia hiyo kwakuwa hakukusudiaa kuziondoa, Na 
fahamu kuwa mambo yote ambayo ni haramu kuyafanya mtu 
aliye hirimia ibada ya Hijjah au Umrah akiyafanya bila kukusu- 
dia au kwa kusahau au kwa bahati mbaya hakuna ubaya, kwa 
ushahidi wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [wala sio lawama juu 
yenu kwa mliyo kosea lakini ipo lawama katika yale ziliyo 
fanya nyoyo zenu kwa makusudi na Mwemyezi Mungu 
ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu], [Suratul Ahzab: 
5]. Pia amesema Mwenyezi Mungu: [Mola wetu! usituchukulie 
tukisahau au tukikosea|, [Suratul Baqara: 2861. 


Kuhusu uwindaji wa wanyama kwa mtu aliye hirimia 
ibada ya Hijjah ni katika mambo ambayo ni haramu kufanya 
mtu aliye katika ibada hiyo, Amesema Mwenyezi Mungu: [Enyi 
mlio amini msiue wanyama wa kuwinda nanyi mme- 
hirimia katika Hijjah na miongoni mwenu atakae wauwa 
makusudi basi malipo yake yatakuwa kwa kuchinja kilicho 
sawa na alicho kiuwa katika mifugo kama wanavyo hu- 
kumu wa adilifu wawili miongoni mwenu ]. [Suratul Maaida: 
95). na sehemu ya ushahidi muhimu kwenye kauli ya Mwenyezi 
Mungu (makusudi) inatufahamisha kuwa atakae uwa mnyama 
bila kukusudia hatakiwi kulipa, na hiki ndiyo kizuizi kinacho en- 
dana na hukumu, kwa kuwa anaye fanya jambo kwa makusudi 
ndio anae takiwa kulipa ama anaye fanya kwa bahati mbaya 
hatakiwi kulipa kwa ushahidi unao fahamika katika dini hii ya 
kiislamu dini amabyo inasamehe mambo na dini yenye wepesi, 
kwa misingi hiyo tunasema: Mambo yote amabyo ni haramu 





mtu kuyafanya akiwa amehirimiaa ibada ya Hijjah akiyafanya 
kwa kusahau au kwa kuto kujua mtu huyo hakuna hukumu 
inayo mtaka afanye kitu, kwa maana hato kuwa na ulazima 
wa kulipa fidia wala ibada yake haito haribika, Mambo am- 
bayo yanaharibu ibada ya Hijjah ni kutenda tendo la ndoa 
tendo hilo linaharibu ibada kwa ushahidi wa kisheriya ambao 
tumeuelezea. 


UU 


Swali la 475: Mtu aliyehirimia ibada ya Hijjah au Um- 
rah akapunguza sehemu ya nywele zake bila kujua na 
akamaliza kufanya ibada hiyo, ni jambo gani anatakiwa 
kufanya? 


Jibu: Huyo aliyepunguza nywele bila kufahamu kuwa ni 
haramu kupunguza nywele kwa aliye hirimia ni haramu, 
kisha akamaliza kufanya ibada hiyo, hato takiwa kulipia fidia 
yoyote baada ya kumaliza ibada hiyo, kwasababu amepunguza 
nywele bila kujua, kinacho takiwa akamilishe kwenye kupun- 
guza nywele zake. 


Namimi kupitia nafasi hii napenda kuwapa nasaha ndugu 
zangu, kuwa atakae taka kufanya ibada asiifanye mpaka aji- 
funze sheriya zake na mipaka yake ambayo Mwenyezi Mun- 
gu ameiweka, ili mtu huyo asije kufanya jambo ambalo litaitia 
dosari ibada yake, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu 
kumuawambia Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake: 





(Sema: hii ndiyo njia yangu ninawalingania kwa Mwe- 
nyezi Mungu kwa elimu mimi na waliyo nifuata na ametaka- 
sika Mwenyezi Mungu wala mimi si katika washirikina. | 
[Surat Yusuf: 108]. Na kauli ya Mwenyezi Mungu: (Sema: Je 
watakuwa sawa wale wanao jua na wale wasio jua? hakika 
wao kumbuka ni watu wenye akili], [Surat Zumar: 9]. Mtu ku- 
muabudu Mwenyezi Mungu kwa elimu akiwa anafahamu mipa- 
kaya Mwenyezi Mungu katika ibada anayo ifanya, nibora sana 
kuliko anae fanya ibada akiwa ni mjinga bali anafanya ibada 
kwa kuwafata watu wanavyo fanya, wakifanya jambo na yeye 
anafanya wakiacha kufanya na yeye hafanyi. 


Xk k k 


Swali la 476: Mtu akingia Makkah bila kuhirimia 
ibada kwa sababu ya kuogopa katazo la viongozi, baa- 
da ya kufika Makkah ndipo akahirimia ibada ya Hijjah, 
je Hijjah yake ni sahihi? Tupeni maelekezo Mwenyezi 
Mungu atawalipa kheri nyinyi na waislamu wote. 


Jibu: Kuhusu ibada ya Hijjah aliyo ifanya ni sahihi, lakini 
kitendo cheke ni haramu kwa sehemu mbili: 


Sehemu ya kwanza: Ni kuvuka mipaka ya Mweneyezi Mungu 
kwa kuwacha kuhirimia ibada ya Hijjah akiwa yupo kwenye 
mipaka. 





Sehemu ya pili: Na kupinga amri ya kiongozi wa dini, vion- 
gozi amabao tumeamrishwa tuwatii katika mambo ambayo sio 
ya kumuasi Mwenyezi Mungu. Kwa misingi hiyo anatakiwa 
atubu sana kwa Mwenyezi Mungu na amuombe sana msamaha 
Mwenyezi Mungu kwa aliyo yafanya, pia anatakiwa kutoa 
fidia atachinja mnyama akiwa yupo Makkah na nyama awagawie 
mafagiri wa Makkah, kwa sababu ya kuwacha kuhirimia ibada 
ya Hijjah akiwa kwenye mipaka, Kwa ushahidi wa kauli za wa- 
nachuoni Mwenyezi Mungu awarehemu wamesema: ni lazima 
kutoa fidia kwa mtu aliye acha kufanya jambo la lazima katika 
ibada ya Hijjah au Umrah mtu huyo ni lazima atoe fidia ya 
kichinjwa. 


aa k k 


Swali la 477: Mtu aliyehirimia ibada ya Tamatui 
(Hijjah na Umrah) kisha akarudi nchini kwake, akapan- 
ga safari nyinginee kwa ajili ya Hijjah akitokea nchini 
kwakwe, je mtu huyo atakuwa amefanya ibada ya ifradi 
(Hijjah bila umrah)? 


Jibu: Ndio, aliyehirimia ibada ya Tamatui akarudi nchini 
kwake au mji wake kisha akanza safari nyingine kwa ajili ya 
Hijjah mtu huyo atakuwa amefanya ibada ya ifradi (Hijjah bila 
Umrah) kwa kuwa itakuwa imekatika ibada ya Umrah na Hij- 
jah kwakuwa amerudi kwenye familia yake, na kuwanza safari 
nyingine, maana yake ameanza safari mpya kwa ajili ya Hij- 





jah kwa hivyo Hijjah inakuwa Hijjah inajitegemea, kwahivyo 
sio lazima kutoa fidia ya kichinjwa kwa ajili ya ibada ya 
tamatui, Lakini kama atarudi katika nchi yake au mji wake kwa 
ajili ya kukwepa kuchinja, ulazima wa kuchinja bado upo palep- 
ale kwakuwa amefanya hila ya kuodosha wajibu na haujaondoka, 
(tahalluli) kama ilivyo kuwa mtu akijiondoa kwenye ibada (tah- 
aluli) sio kuwa ulazima wa kulipia fidia utakuwa umeondoka 
kwa kufanya kwakwe tahaluli. 


UU 


Swali la 478: Ni ipi hukumu ya mtu kujifunika kwa 
mwamvuli akiwa amehirimia ibada ya Hijjah au Umrah 
au mtu kujifunga mkanda kiunoni pamoja na kuwa ana- 
fahamu kuwa vyote hivyo vimeshonwa? 


Jibu: Kubeba mwamvuli kichwani kwa ajili ya kujifunika na 
kuziwia joto hakuna ubaya na sheriya haizuii kufanya hivyo, 
pia haliingii kwenye katazo la mtume rehma na amani ziwe 
juu yake! Kuwa alikataza kufunika kichwa kwa mwanaume, 
[1543 Sahihi Bukhary /1177/ Sahihi Muslim], kwakuwa kutumia 
mwamvuli sio kufunika kichwa isipokuwa ni kujikinga na joto 
na jua, Pia imethibi hadithi katika swahihu bukhary na swahihu 
muslimu kuwa mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa 
na osama ibun zaaydi na bilali radhi za Mwenyezi Mungu 
ziwe juu yao kuwa mmoja wao alikuwa ameshika kamba ya 
mnyama wa mtume akimkokota na mwengine ameinua guo 





akimkinga mtume asipatwe na joto mpaka mtume alivyo fika 
kwenye kikuta akapiga mawe, pia kwenye upokezi wa hadithi 
nyingine, kuwa mmoja wao ameinua nguo juu ya kichwa cha 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa ajili ya jua, [1298/ 
Sahihi Muslim]. Huu ni ushahidi kuwa mtume rehma na amani 
ziwe juu yake alijikinga kwa nguo nae akiwa amehirimia ibada 
ya Hijjah na kabla ya kujitoa kwenye ibada hiyo (tahaluli ). 


Kuhusu mtu kufunga mkanda juu ya kikoi hakuna ubaya 
kufunga mkanda, na kuhusu kauli ya muulizaji kuwa: ((Mkanda 
unamashono)). Kauli hii imejengewa kwenye ufahamu wa 
makosa kwa baadhi ya watu, baadhi ya watu wanadhani 
kuwa maana ya kauli ya wanachuoni Mwenyezi Mungu 
awarehemu: ((Ni haramu kwa mtu aliye hirimia ibada ya Hi- 
jjah kuvaa nguo yenye mshono au iliyoshonwa)), wamedhani 
baadhi ya watu kuwa nikuvaa chenye mashono, na sio hivyo, 
makusudio ya wanachuoni Mweneyzi Mungu awarehemu ku- 
vaa chenye mashono ni kilicho tenegenezwa kwa mashono na 
kikawa na ukubwa wa kuenea kwenye kiungo, na kukivaa katika 
hali amabyo imezoeweleka kama kanzu au suruali na flana 
na vinginevyo, na sio kuwa wanachuoni wamekusudia chenye 
mashono, kwa hivyo kama mtu atakuwa mehirimia akiwa 
amevaa kikoi chenye viraka au kilemba chenye viraka hakuna 
ubaya kuvaa hivyo kama atakuwa amezishonea pamoja. 


X k k 





Swali la 479: Mtu ambaye amepata matatizo ya ku- 
pooza hawezi kuvaa nguo ya ihrami atafanyaje? 


Jibu: Mtu Akiwa hawezi kuvaa nguo ya ihram mtu huyo atavaa 
nguo yoyote ambayo ataweza kuvaa katika mavazi mengine 
yasiyo kuwa nguo hiyo ya ihram, na wanachuoni Mwenyezi 
Mungu awarehemu wamesema kuwa ima mtu huyo atachinja 
akiwa Makkah mbuzi kisha nyama atawagawia mafagiri wa 
Makkah au awalishe chakula masikini sita kila masikini nusu 
ya pishi (kibaba) au atafunga siku tatu, Hayo ndio waliyo sema 
Wanachuoni kwa kukisia kwa mtu aliye nyoa nywele za kichwa, 
Kwa mujibu wa kauli ya Mwenyezi Mungu: [Atakaye kuwa ni 
mgonjwa au anavya kumuudhi kichwani mwake basi atoe fid- 
ia kwa kufunga au kwa kutoa sadaka au kuchinja wanyama], 
[Suratul Baqara: 196], yani - akiwa na matatizo ambayo hawezi 
pitisha kiwembe kichwani kwake. Na mtume rehma na amani 
ziwe juu yake ameweka ufafanuzi wa kufunga na sadaka kama 
tulivyo eleza. 


Xok k 


Swali la 480: Ni ipi hukumu ya mtu aliyefanya tendo 
la ndoa nae akiwa amehirimia ibada ya Hijjah bila ya 
kujuaa kuwa ni haramu? 


Jibu: Jambo ambalo linafahamika kuwa kufanya tendo la 
ndoa kwa aliye hirimia ibada ya Hijjah ni haramu, na pia ni 
jambo kubwa la haramu katika mambo ambayo hatakiwi mtu 





aliye hirimia ibada ya Hijjah kuyafanya, amesema Mwenyezi 
Mungu: [Hijjah ni Miezi Maalumu na anaye kusudia kufanya 
Hijjah katika miezi hiyo basi asiseme maneno machafu wala 
asifanye vitendo vichafu na asibishane katika Hijjah], [Sura- 
tul Baqara: 197]. Na makusudio ya kusema vitendo vichafu ni 
tendo la ndoa ndiyo lililo kusudiwa na mambo anayo yafanya 
mtu kabala ya tendo la ndoa, Kufanya tendo la ndoa ni katika 
mambo makubwa ambayo ni haramu kuyafanya akiwa ame- 
hirimia ibada ya Hijjah, Mtu akifanya tendo la ndoa katika 
msimu wa Hijjah ima atakuwa ame fanya tendo hilo kabla ya 
tahaluli ya kwanza (kuhalalika kufanya yalokua yamekatazwa), 
au baada ya tahaluli ya Kwanza kama atakuwa amefanya tendo 
la ndoa kabla ya tahaluli ya kwanza, mtu huyo aliye fanya tendo 
hilo yatamtokea mambo ya fuatayo kuhusiana na ibada yake: 


Jambo la kwanza: Ibada yake itaharibika kwa hali ambayo 
haito kuwa niibada ya Sunna wala ibada ya faradhi. 


jambo la pili: Atapata madhambi. 


Jambo la tatu: Itaendelea kuwa ni lazima kuifanya ibada 
hiyo, maana yake pamoja kuwa ibada hiyo imeharibika ataendela 
na ibada na ataikamilisha na ibada hiyo itakuwa imeharibika la- 
kini itakuwa kama ibada sahihi kwa hukumu zake kwa ujumla. 


Jambo la nne: Ina mlazimu kuja kulipa ibada hiyo mwaka 
ujao, Hata kama itakuwa ibada ya Hijjah ni Hijjah ya faradhi 
(lazima) Au anafanya ibada ya Hijjah ya Sunna, kama itakuwa 
ni Hijjah ya faradhi kuhusu kulipa ibada hiyo jambo lipo wazi, 
Kwakuwa Hijjah ambayo amefanya tendo la ndoa hakuwa Mwe- 
nye kuhiji (haikusihi) kama akiwa amefanya Hijjah ya Sunna 
hakika Hijjah ya Sunna ni lazima aendelee na ibada yake ya 





Hijjah, Kwa kauli ya Mwenyezi Mungu: | Na timizeni Hijjah 
na Umrah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu] [Suratul Baqar: 196]. 
Mwenyezi Mungu ameiita Hijjah kuwa ukamilifu wa Hijjah ni 
ukamilifu wake, amesema Mwenyezi Mungu: [Hijjah ni miezi 
malumu na anaekusudia kufanya Hijjah katika miezi hiyo], 
[Suratul Baqara: 197]. Kwa misingi hiyo tumesema: Ni lazima 
kwa mtu huyo ailipe ibada hiyo ya Hijjah iliyo haribika hata 
kama ibada hiyo ya Hijjah ikiwa ni ya faradhi au Hijjah ya 
Sunna. 


Jambo la tano: Inatikiwa kwa mtu huyo achinje mnyama 
kwa ajili ya kulipia kafara ya kitendo chake cha kufanya tendo 
la ndoa akiwa kwenye ibada ya Hijjah, na nyama awagawia 
mafaqiri wa mji wa Makkah, Hata kama atachinja kondoo saba 
hakuna ubaya, hii ndio hukumu ya mtu aliye fanya tendo la ndoa 
kabla ya tahaluli ya kwanza (kujitoa kwenye ibada). 


Kama atakuwa amefanya tendo la ndoa baada ya tahaluli 
ya kwanza (kujitoa kwenye ibada) mtu huyo atapata madhambi 
tu na Ihiram yake (niya yake) itakuwa imeharibika, na atatakiwa 
kuchinja mbuzi na atawagawia mafaqiri wa Makkah au awalishe 
chakula masikini sita kila masikini nusu pishi (kibaba) cha 
ngano au chakula kingine, au afunge siku tatu, Atachagua kufan- 
ya jambomoja katika mambo hayo matatu, yani - ima Achinje 
au alishe masikini au Afunge. Na anatakiwa ahirimie tena aende 
kwenye mpaka wa karibu ahirimie ibada kisha atufu twawafu ya 
ifadhwa (nguzo) Akiwa amehirimia, hivyo ndivyo walivyosema 
Wanachuoni Mwenyezi Mungu Awarehemu. 





Mtu akiuliza: Ni muda gani mtu anakuwa kwenye tahaluli ya 
kwanza? 


Tunamjibu: Tahaluli ya kwanza inakuwa baada ya kupiga 
mawe kwenye vikuta siku ya sikukuu, na kunyoa au kupunguza, 
mtu akitupa mawe kwenye vikuta siku ya sikukuu akanyoa au 
akapunguza anakuwa amefanya tahaluli ya kwanza (kujitoa kwe- 
nye ibada) Mtu huyo anaruhusiwa kufanya kila jambo ambalo 
lilikuwa ni haramu kufanya kwa mtu aliye hirimnia ibada ya 
Hijjah Isipokuwa kufanya tendo la ndoa, tendo hilo litaendelea 
kuwa haramu kwake, amesema Aisha radhi za Mweneyzi Mungu 
ziwe juu yake: ((Nilikuwa nampamba mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake! Kwa ajili ya kuhirimia ibada kabla ya 
mtume kuhirimia Na alivyo kuwa amejitoa kwenye ibada 
kabla ya kutufu kwenye nyumba ya Mwenyezi Mun- 
gu)), [1539/ Sahihi Bukhary, /1189 Sahihi Muslim]. Na hadithii 
hii inatufahamisha kuwa tahaluli inafatiwa na twawafu (kuzun- 
guka Al-Kaaba) na inatufahamisha kuwa kunyoa inakuwa kabla 
ya kutahaluli, kama tulivyo sema hapo nyuma, Kuwa tahaluli 
ya kwanza inakuwa baada ya kupiga mawee kwenye vikuta 
siku ya iddi pamoja na kunyoa au kupunguza nywele, kufanya 
tendo landoa ambalo tumeeleza hapo nyuma inatakiwa mambo 
ma tano ambayo tume yaeleza hapo nyuma, na tendo la ndoa 
ambalo linakuwa baada ya tahaluli, yanapatika mambo ambayo 
tume yaeleza kuwa atapata madhambi na kuhirimia kwakwe 
ibada kutakuwa kumeharibika, pia ni lazima atoe fidia ya kich- 
inja au kuwalisha chakula au kufunga swaumu anaruhusiwa ku- 
fungia Makkah au sehemu nyingine pia anaruhusiwa kufunga 
siku hizo kwa kuzifatanisha au kuziachanisha. 





Kama mtu atakuwa ni mjinga, Kwa maana hafahamu kuwa 
jambo hilo ni haramu, Mtu huyo hatakiwi kufanya chochote hata 
kama atakuwa amefanya kabla ya tahaluli ya kwanza au baada 
ya tahaluli, kwakuwa Mwenyezi Mungu Amesema: [Mola 
wetu usituchukulie tukisahau au tukikosea| | Suratul Baqara]. 
Hakika amesema Mwenyezi Mungu ((umefanya)) Amesema 
Mwenyezi Mungu: [wala si lawama juu yenu kwa mlivyo ko- 
sea, lakini ipo lawama katika yale zilizo fanya nyoyo zenu kwa 
makusudi na mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na 
mwenye huruma], [Suratul Ahzaab: 5]. 


Mtu akisema: Kama mtu atakuwa anafahamu kuwa ku- 
fanya tendo. la ndoa ni haramu kwa mtu aliye hirimia ibada 
ya Hijjah, Lakini hakudhani kuwa kuwa akifanya tendo la 
ndoa hukumu zake ndio hizo, hivi mtu huyo atakuwa kwenye 
udhuru kuwa hakufahamu? 


Jibu: Hakika huo sio udhuru kwakuwa udhuru ni mtu kuwa 
hafahamu hukumu ya jambo hilo ni haramu, ama kuwa hafa- 
hamu kuwa akifanya tendo hilo hakufahamu kuwa hukumu 
yake ndio hiyo huo sio udhuru, Kwa hivyo kama mtu aliye katika 
ndoa anafahamu kuwa zinaa ni haramu na mtu huyo amebelehe 
na anaakili timamu mtu huyo anakuwa amekamilisha masharti ya 
kuwa amehifadhika mtu huyo akizini anatakiwa kupigwa mawe, 
lau akisema: Mimi sikufahamu kuwa adhabu yake ni kupigwa 
mawe kama ningefahamu kuwa adhabu yake ni kupigwa 
mawe nisinge fanya, tunasema: Huo sio udhuru ni lazima apig- 
we mawe hata kama hafahamu adhabu ya zinaa ndio hiyo, 
Kwa misingi hiyo alikuja mwanaume moja kwa mtume rehma 
na amani ziwe juu yake mwanaume ambae amefanya tendo 





la ndoa na mke wake mchana wa Ramdhan akimuomba mtume 
fatuwa (maelekezo) kuwa mambo gani ni lazima kwakwe af- 
anye, mtume rehma na amani ziwe juu yake alimwambi ni 
lazima utoe kafara pamoja na kuwa alivyo tenda tendo la ndoa 
alikuwa hafahamu mambo ambayo. yana mlazimu, imetufaha- 
misha kuwa mtu akifanya ujeuli wa kufanya maovu na aka- 
vunja mipaka ya Mwenyezi Mungu mtu huyo anapata athari 
za maasi hayo hata kama hakuwa anafahamu athari za maasi 
hayo wakati alipo kuwa anafanya maasi. 


Xok k 


Swali la 481: Mwanamke aliyehirimia ibada ya Hijjah 
atajisitri vipi? Je ni sharti kufunika na kufunua stara 
amabyo ipo usoni kwake? 


Jibu: Mwanamke aliyehirimia ibada ya Hijjah akipita sehe- 
mu walipo wanaume au wanaume wakipata sehemu walipo wan- 
awake na wanaume, Ni lazima kwa mwanamke huyo afunike uso 
wake kama walivyo kuwa wakifunika nyuso wake za maswa- 
haba rehma na amani ziwe juu yao kwahali hiyo hakuna fidia 
kwa mwanamke huyo kwa kuto kufunika uso wake kwakuwa 
ameamrishwa kufunika, jambo hilo haliwi ni haramu. 





Wala sio sharti ashike kitu alicho funika uso wake, lakini 
kama atashika uso wake au alicho funika kwenye uso wake 
hakuna ubaya, ni lazima kwa mwanamke afunike uso wake kwa 
muda ambao atakuwa yupo sehemu waliyopo wanaume kama 
ataingia kwenye hema au akawa yupo kwake atafunua uso wake 
kwakuwa jambo ambalo lianatakiwa kwa mwanamke kwenye 
Hijjah afunue uso wake. 


SA aa 


Swali la 482 : Mwanamke ambaye yupo katika ibada 
ya Hijjah akaingia katika hedhi kabla ya kutufu (kuzun- 
guka Al-kaaba) kwa ajli ya kuaga ni ipi hukumu 
yake? 


Jibu: Hukumu ya jambo hilo ni kwamba Mwanamke akitu- 
fu twawafu ya ifadhwa (ya nguzo) kisha akaingia kwenye hedhi 
baada ya kukamilisha ibada ya Hijjah na haikubaki kwake isi- 
pokuwa twawafu ya kuaga basi mwanamke huyo amesemehewa 
twawafu hiyo kwa sababu hiyo ya kutokwa na hedhi, Kwa 
ushahidi wa hadithi ya Ibun Abasi radhi za Mweneyzi Mungu 
ziwe juu yao, amesema: ((Wame amrishwa watu waliyo katika 
ibada ya Hijjah jambo lao la mwisho iwe ni kutufu, isipoku- 
wa wamefanyiwa wepesi wanawake waliyo kwenye hedhi)), 
[1756/ Sahihi Bukhary, /1328/ Sahihi Muslim]. Na alivyo ambiwa 
mtume rehma naamani ziwe juu yake kuwa Swafiya bint Huy- 
ayyi amepata hedhi na alikuwa swafiya ameisha tufu twawafu 





ya ifadhwa (nguzo) Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake 
akasema mtume rehama na amani ziwe juu yake: ((Anzish- 
eni msafara)) [1757/ Sahihi Bukhary, /1211/ Sahihi Muslim]. Na 
Swafiya hakufanya twawaafu ya kuaga. 


Kuhusu twawafu ya ifadhwa (yanguzo) hiyo haruhusiwi 
mtu mwenye hedhi kuiacha mwanamke huyo ataendela kubaki 
Makkahh mpaka atakapo twaharika na atufu twawafu ya 
ifadhwa (nguzo) au mwanamke huyo asafiri kwenda nchini 
kwake au katika mji wake akiwa amehirimia ibada hiyo akit- 
waharika atarudu Makkah kwa ajili ya kutufu twawafu ya 
ifadhwa , pia katika hali hiyo ni vizuri akiwa anarudi kufanya 
twawafu ya ifadhwa anze kufanya ibada ya umrah kwanza kisha 
atufu twawafu ya umrah aende swafa na maruwa kisha anyoe 
au apunguze, kisha ndio atufu twawafu ya ifadhwa aliyo iyacha, 
kama mwanamke huyo hato kuwa na uwezo wa kurudi basi 
atafanya kwa hali yoyote kuweka sehemu inayo toka hedhi kitu 
ambacho kinazuia hedhi isitoke na asichafue msikiti kwa hedhi 
hiyo kisha atafanya twawafu ya ifadhwa kwa dharura, na hii ndio 
kauli ilio na nguvu. 


Kuu 





Swali la 483: Mwanamke Amehirimia ibada akiwa na 
mume wake hali ya kuwa mwanamke huyo yupo ka- 
tika hedhi, na alivyo twaharika akafanya ibada ya Um- 
rah bila ya kuwa na mahram wake, kisha akaona damu 
bada ya kumaliza ibada ya Umrah ni ipi hukumu yake? 
Tunaomba majibu Mwenyezi Mungu awalipe kheri. 


Jibu: Tunasema: Hakika huyu mwanamke kwa inavyo 
onekana alikaa Makkah akiwa na maharam wake, pia alikuwa 
amehirimia ibada akiwa kwenye mipaka hali ya kuwa yupo 
kwenye hedhi, na kuhirimia kwake ibada akiwa kwenye hali 
ya hedhi ni sahihi, kwakuwa mtume rehma na amani ziwe 
juu yake wakati alipo ulizwa na asmaa bint umaysi radhi za 
Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, naye akiwa katipa mpaka wa 
Dhul-Hulayfa alisema mwanamke huyo: Ewe mjumbe wa Mwe- 
nyezi Mungu mimi nimengia kwenye hedhi, Akasema mtume 
wa Mwenyezi Mungu: ((Oga na ujifunge na guo kisha uhir- 
imie ibada)) [ 1218/ Swahihi Muslimu]. 


Lakini damu kurejea rejea kunaleta tatizo kuwa twahara 
aliyo iyona mara ya kwanza ni twahara kweli? Tunasema: 
kama atakuwa ameona twahara ya yaqini (uhakika) ibada ya 
Umrah ya mwanamke huyo itakuwa ni sahihi kama atakuwa na 
mashaka basi arudie kufanya umrah mara nyingine, lakini siyo 
kurudia ibada yaUmrah uende kwenye mipaka na kisha uhirimie 
mara ya pili, bali ninacho kikusudia arudie kutufu na kwenda 
saayi na kupunguza nywele. 


X k k k 





Swali la 484: Mwanamke ambaye yupo kwenye iba- 
da ya Hijjah akaingia kwenye hedhi kabla ya kutufu 
twawafu ya ifadhwa (nguzo), na anaishi nje ya Saudi 
Arabia ukawadia muda wa kusafiri na hawezi kuche- 
lewesha safari, na akisafiri hana uwezo wa kurudi Saudi 
Arabia kwa mara nyingine atafanyaje? Tunaomba ma- 
Jibu Mwenyezi Mungu awalipe kheri. 


Jibu: Kama hali hiyo itakuwa kama ilivyoelezwa katika 
swali: Kuwa mwanamke aliye katika ibada ya Hijjah hajatufu 
twawafu ya ifadhwa (nguzo) akaingia kwenye hedhi na ku- 
kawa na dharura ya kuwa yeye hawezi kubaki Makkah au hana 
uwezo wa kurudi tena Makkah lau kama angesafiri kabla ya 
kutufu, katika hali hii inaruhusiwa kwa mwanamke huyo afanye 
moja kati ya mambo mawili: 


l-Ima atumie sindao inayo kata damu ya hedhi isitoke 
kisha atufu kama kutakuwa hakuna madhara ya kiafya aki- 
tumia sindano hiyo. 


2-Au ajifunge vizur sehemu zake za siri kiasi ambacho ata- 
zuiya damu isichilizike na kudondoka msikitini na atatufu kwa 
dharura, nahii ndio kauli ilio na nguvu ambayo ameielezea 
Sheykhul Isalaam bin Taymiyah Mwenyezi Mungu amrehemu. 
[245/ Majmuul-Fatawa]. 


l-Ima ataendelea kuwa kwenye ihram yake, wala haitakuwa 
halali kwa mume wake kukutana nae kimwili, pia haitaruhusiwa 
kufungishwa ndoa kama atakuwa mwanamke ambae hajaolewa. 





2- Au atachukuwa hukumu ya mtu aliyepatwa na matatizo 
jiani kama kuzuiliwa, atachinja kwa ajili ya fidia na baada 
ya kuchinja atakuwa ametoka kwenye ihram yake, akifanya 
hivyo hato zingatiwa kuwa amefanya ibada ya Hijjah. 


Na mambo yote mawili ni magumu, jambo la kwanza ni 
kuendelea kuwa yupo kwenye ihram na jambo la pili ni kama 
Hijjah inakuwa imempita mwanamke huyo, kwahivyo kauli 
yenye nguvu ni kauli ya Sheykhul Isalaam bin Taymiyah Mwe- 
nyezi Mungu amrehemu anasema ikitokea mfano wa jambo 
hilo inakuwa ni dharura Na amesema Mwenyezi Mungu 
mtukufu: [Wala hakuweka juu yenu mambo mazito ka- 
tika dini], [Suratul Hajj: 78]. Pia amesema Mwenyezi Mungu: 
[Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi wala ha- 
kutakieni yaliyo mazito], [Suratul Baqara: 185 |. 


Kama mwanamke huyo itawezekana asafiri kisha arudi Makkah 
baada ya kutwaharika hakuna ubaya kusafiri atakapo twaharika 
atarudi na atatufu twawafu ya ifadhwa (ya nguzo) twawafu ya 
Hijjah, na muda wote huo mwanamke huyo hato ruhusiwa ku- 
fanya tendo la ndoa na mume wake, kwasababu mwanamke huyo 
hajafanya tahaluli ya pili (kujitoa kwenye ibada). 


X ok k k 





Swali la 485: Mwanamke aliyehirimia ibada ya Um- 
rah kisha akaingia katika hedhi akaondoka Makkah bila 
kutekeleza ibada ya Umrah anatakiwa kufanya jambo 
gani? 


Jibu: Mwanamke akihirimia ibada ya Umrah baada ya kuhir- 
imia akatokwa na damu ya hedhi hakika kuhirimia kwakwe ibada 
hiyo hakujaharibika ataendelea kuwa katika ihramu yake, na mwa- 
namke huyu aliyehirimia ibada ya Umrah na akaondoka Makkah 
na hakutufu na hakufanya saay huyo bado yupo kwenye ibada 
yake ya Umrah ni lazima arudi Makkah akatufu na kufanya 
saay pamoja na kupunguza nywele hapo ndio atakuwa ameji- 
toa kwenye ihram yake, pia inatakiwa kwa mwanamke huyo 
ajiepushe kufanya mambo yote ambayo ni haramu kuyafanya mtu 
aliye hirimia kujipamba na kukata nywele au kukata kucha 
na asifanye tendo la ndoa na mume wake kama atakuwa ameole- 
wa mpaka akaikamlishe ibada yake ya Umrah, Isipokuwa kama 
mwanamke huyo alihofia wakati anahirimia ibada yake kuwa 
anaweza kuingia kwenye hedhi, akaweka sharti kuwa popote lita- 
kapo mtokea tatizo hilo ndiyo atakua amefaya tahaluli, hatofanya 
jambo lolote kama atakuwa amejitoa kwenye tahaluli. 


X k k k 





Swali la 486: Je inaruhusiwa kwa mwanamke aliye- 
hirimia ibada ya Hijjah au Umrah kubadilisha nguo aliyo 
ivaa wakati anahirimia ibada hiyo? Je nguo aliyoivaa 
mtu aliyehirimia inamuhusu yeye peke yake? 


Jibu: Inaruhusiwa kwa mwanamke aliye hirimia kubadilisha 
nguo nyingine ikiwa ni kwa haja au bila haja sheriya inamruhusu, 
lakini kwa sharti nguo atakayo badili isiwe nguo ambayo itaku- 
wa haimsitiri vizuri mwili wake na isiwe nguo inayo washawishi 
wanaume, kwa misingi hiyo kama atakuwa anataka kubadili nguo 
hakuna shida kwa mwanamke huyo kubadilisha. 


Mtu aliye hirimia ibada hana nguo inayo muhusu, kwa upande 
wa mwanamke anaruhusiwa kuvaa nguo anayo itaka isipokuwa 
haruhusiwi kuvaa nigabu wala asivae soksi za mikono, maana ya 
nigabu ni kitamba kinacho wekwajuu ya uso kinakuwa na ma- 
tundu mawili sehemu ya macho, na kuhusu soksi maana yake 
ni soksi wanazo zivaa wanawake kwenye mikono na waziita 
soksi fupi za mikono. 


Kuhusu mwanaume yeye ana mavazi yake maalumu akiwa 
amehirimia ibada ya Umrah au ya Hijjah nguo niyo ni kikoi 
na nguo juu anayo jifunika nayo na hafuniki kickwa, haruhusiwi 
kuvaa kanzu wala suruali wala kilemba cha kichwa wala asi- 
vae kanzu yenye koffia kwa nyuma wala nguo nyepesi. 


Xk k k 





Swali la 487: Je anaruhusiwa mwanamke aliyehirimia 
ibada ya Hijjah au Umrah kuvaa soksi mbili za mikono 
au kuvaa soksi za miguu? 


Jibu: Kuhusu kuvaa soksi za miguu hakuna ubaya kwa 
mwanamke huyo. 


Kuhusu kuvaa soksi mbili za mikono hakika Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake alikataza akasema Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuhusu mwanamke aliye hirimia: ((Asivae soksim- 
bili za mikono)), [1838/ Sahihi Muslim]. 


k k 


Swali la 488: Mwanamke aliyepita kwenye mipaka 
akiwa katika hedhi kisha akahirimia ibada yake akiwa 
kwenye mipaka akafika Makkah akachelewesha ibada 
ya Umrah mpaka akatwaharika ni ipi hukumu ya ibada 
yake? 


Jibu: Ibada yake ya Umrah ni sahihi hata kama ataiche- 
lewesha kwa muda wa siku mbili au siku moja, lakini nisharti 
awe ametwaharika na hedhi, kwa sababu mwanamke mwenye 
hedhi haruhusiwi kutufu kwenye Al-Kaaba, Kwa sababu alipo 
patwa na hedhi aisha radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu 
yake nae alikuwa amefika Makkah akiwa amehirimia ibada ya 
umrah, Mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema kum- 





wambia: ((Hirimia ibada ya Hijjah na fanya anayo yafanya 
mwenye kuhiji isipokuwa usitufu kwenye Al-Kaaba)), [305/ 
Sahihi Bukhary, /1211/ Sahihi Muslim]. Pia wakati Swafiya alivyo 
patwa. na hedhi alisema Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
akasema: ((Mmemzuia yeye asiondoke?)), [305/ Sahihi Bukhary, 
/1211/ Sahihi Muslim), Mtume alidhani kuwa swafiya hajatufu 
twawafu ya ifadhwa, wakasema kumwambia mtume rehma na 
amani ziwe juu yake Hakika ameisha fanya twawafu ya ifad- 
hwa (ya nguzo) akasema mtume: ((Ondokeni)). [1757/ Swahihi 
Bukhary, /1211/ Swahihi Muslimu]. Mwanamke mwenye hedhi 
haruhusiwi kutufu kwenye Al-gaaba akifika Makkah akiwa kwe- 
nye hedhi ni lazima kusuburi mpka atwaharike kisha ndio atufu 
kwenye Al-gaaba kama akitokwa na hedhi baada ya kutufu 
twawafu ya Umrah lakini kabla ya kufanya saayi atakamlisha iba- 
da yake ya Umrah wala hato toa fidia yoyote, kama ikija hedhi 
bada ya kufanya saayi sio lazima kwakwe kutufu twawafu ya 
kuwaga kwakuwa twawafu ya kuwaga hatakiwi kuifanya mwa- 
namke mwenye hedhi. 


Xk k k 


Swali la 489: Mwanamke amehirimia Hijjah akiwa Mi- 
iqati na hali ya kuwa yuko katika hedhi, kisha akatwaha- 
rika akiwa Makkahh na akavua nguo zake ni ipi hukumu 
yake? 





Jibu: Mwanamke huyo anaruhusiwa kubadili nguo nyingine, 
na atavaa nguo zozote anazotaka, muda wa kuwa nguo hizo ni ka- 
tika nguo zinazo ruhusiwa Kisheria, na vile vile Mwanaume ana- 
ruhusiwa kubadili nguo zake za Ihramu kwa kuchukua nyingene. 


uu 


Swali la 490: Ni ipi hukumu ya Mwanamke kufuni- 
ka uso wake kwa nigabu katika Hijjah, hakika nilikuwa 
nimesoma Hadithi yenye maana hii ((Havai nigabu Mwa- 
namke aliye hirimia Hijjah wala asivae gloves)), na ni- 
kasoma maneno mengine ya Aisha radhi za Allah ziwe 
juu yake anasema: ((Tulikuwa tunapo kuwa na Wanau- 
me tunafunika nyuso zetu tunapo wapita tunafunua)) 
(Ameipokea Al-Bazari (234/18) na Ibnu Maaja (2935), ni 
vipi tutazikusanya kauli mbili hizi? 


Jibu: Lililo sahihi katika hili ni lile lililoelekezwa katika 
Hadithi, na amekataza Mtume rehma na amani ziwe juu yake: 
kwa Mwanamke aliye hirimia kuvaa niqabu, na Mwanamke aliye 
hirimia Hijjah amekatazwa moja kwa moja kuvaa niqabu ni Iwe 
amepita kwa Wanaume ambao siyo maharim zake au hakupita, 
kwa hilo ni haramu kwa Mwanamke aliye hirimia kuvaa niqabu 
awe katika ibada ya Hijjah au katika ibada ya Umra. 


Na niqabu ijulikanayo kwa Wanawake ni kufunika uso wake 
kwa kitu ambacho kinakuwa na matundu katika macho yake. 





Na ama Hadithi ya Aisha haipingani na katazo la kuvaa niga- 
bu, na hili ni kwa sababu katika Hadithi ya Aisha hakuna maneno 
ndani yake ya kusema Wanawake waliku wa waki vaa nigabu, la- 
kini walikuwa wakifunika vyuso zao bila nigabu, na hilo ni jambo 
ambalo hapana budi kwa wanawake wanapo pita kwa wanaume, 
hakika ni waJibu juu yao kusitiri vyuso zao; kwa sababu kusitiri 
uso mbele ya wanaume wa pembeni ni jambo la lazima; na kwa 
sababu hiyo tunasema: Kuvaa nigabu kwa Mwanamke aliye hir- 
imia ni haramu moja kwa moja, ama kusitiri uso wake kilicho bora 
ni kufungua lakini wakipita Wanaume karibu yake ni wajibu 
kufunika uso wake, lakini kufunika kwa kitu kingine kisicho kuwa 
nigabu. 


KU 


Swali la 491: Mwenye kufanya kitu katika vitu vilivyo 
katazwa kwa aliye hirimia ima kwa kusahau au kwa kuto 
kujua ni ipi hukumu yake? 


Jibu: Atakapo fanya kitu katika vitu vilivyo katazwa kwa mwe- 
nye kuhirimia baada ya kuvaa ihramu yake na yeye bado hajafun- 
ga niya Hijjah halazimiki kitu chochote; Kwa sababu mazingatio 
ni kwa nia sio kwa kuvaa nguo za Ihramu, lakini pindi atakapo 
kuwa amenuiya kungia katika Ibada atakapo fanya kitu katika 





vitu vilivyo katazwa kwa kusahau au kwa kuto kujua halazimiki 
kitu chochote, lakini ni wajibu kwake unapo ondoka tu ule udhuru 
kama ni kwa kusahau basi amekumbuka kama ni kwa kuto kujua 


basi amejua anatakiwa kuondosha au kujiweka mbali na kile kitu 
kilicho katazwa. 


Mfano wa hili: Lau kama Mwanaume amesahau akavaa kan- 
zu hali ya kuwa amehirimia, halazimiki kitu chochote, lakini aki- 
kumbuka tu inampasa kuvua hiyo nguo, vile vile kama atasahau 
akawa hajavua suruali, kisha akakumbuka baada ya kunuiya, haki- 
ka inampasa kuvua haraka na wala halazimiki kitu chichote, na 
hivyo hivyo kama akiwa hajui hakika halazimiki kitu chochote, na 
mfano wake: Mtu amevaa T-Sheti ndani anadhani kuvaa T-Sheti 
ndani kwa mtu aliyo hirimia sio tatizo, hakika huyo haimlazimu 
kitu chochote, lakini itakapo mbainikia kuwa amevaa T-Sheti na 
kuvaa nguo hiyo ni haramu kwa mtu aliye hirimiya basi ni lazima 
kuivua. 


Na msingi wa pamoja katika hili ni kwamba: Mambo yote 
yaliyo katazwa kwa aliye hirimiya Hijjah atakapo yafanya Mwan- 
adamu kwa kusahau, au kuto kujua, au kwa kulazimishwa haim- 
lazimu kitu chochote, amesema Allah: [Mola wetu Mlezi Usitu- 
chukulie tukisahau au tukikosea]. (Suratul Bagar: 286), akasema 
Allah: ((Hakika nimesha fanya)) na amesema Allah: [Wala hap- 
ana ubaya juu yenu kwa mlivyo kosea.Lakini ipo lawama ka- 
tika yale ziliyo fanya nyoyo zenu kwa makusudi. Na Allah ni 
Mwenye kusamehe, Mwenye kurehemu], (Suratul Ahzaab 5), 
na maneno ya Allah kuhusiana na kuwinda nayo ni katika vitu 
vilivyo katazwa kwa mtu aliye hirimia: [Na miongoni mwenu 
atakaye muuwa makusudi]. (Suratul Maida: 95), na wala hakuna 
tofauti katika hilo baina ya kuwa kitu kilicho katazwa ni mavazi 
au manukato au kitu kingine katika vitu vilivyo katazwa, au kwa 





mwenye kuuwa kiwindwa au akanyoa nywele na mfano wake, 
japo kuwa baadhi ya wanachuoni wametofautisha kati ya hiki na 
hiki, lakini kilicho sahihi ni kuto kutofautisha; kwa sababu hivi 
nimiongoni vitu vilivyo katazwa ambavyo anasamehewa Mwan- 
adamu kwa kutojua au kusahau au kulazimishwa. 


UU 


Swali la 492: Mtu amehiji ikatokea baadhi ya makosa 
katika utekelezaji wake wa Ibada hiyo akalazimika kutoa 
kafara lakini hakuwa na kitu cha kutoa akiwa Makkah, na 
akasafiri kwenda katika Nchi yake, je atatoa kile kilicho 
mlazimu akiwa katika Nchi yake au ni lazima kinacho- 
tolewa akitoe akiwa Makkah? Na ikiwa ni lazima iwe 
Makkah, je inafaa kumuwakilisha mtu kwa ajili ya kum- 
tolea kafara hiyo? 


Jibu: Kwanza hapana budi tujue ni kitu gani hicho ambacho 
kimetokea: Ikiwa ameacha wajibu kuna fidia inatakiwa achinje 
akiwa Makkah; kwasababu hilo linaambatana na ibada ya Hijjah, 
na wala haitofaa sehemu nyingine isiyo kuwa Makkah. 


Na ikiwa amefanya mambo ambayo yamekatazwa kwa mwe- 
nye kuhirimia Hijjah, hakika inatakiwa afanye moja kati ya mam- 
bo matatu: 


Ima kuwalisha masikini sita, na inakuwa ni Makkah au katika 





sehemu ambayo amefanya kosa hilo, au kufunga siku tatu, na ka- 
tika hali hii atafunga siku tatu akiwa Makkah au sehemu nyingine. 


Isipokuwa itakapo kuwa kitu alicho kifanya ni kumuingilia 
mkewe kabla ya tahaluli ya kwanza katika Hijjah, hakika kilicho 
wajibu kwake ni ngamia au ng'ombe atamchinja sehemu aliyo- 
fanya jambo hilo au Makkah, kisha anaigawa nyama yake kwa 
masikini, au awe amewinda mnyama hakika kilicho wajibu ni 
kuchinja manyama anaye fanana na yule aliye muwinda, au kuli- 
sha masikini, au kufunga, ikiwa ni kufunga basi atafunga akiwa 
sehemu yoyote au nchi yoyote, na ikiwa ni kulisha masikini au 
kuchinja mnyama basi hivyo atavifanyia Makkah Anasema Allah 
Mtukufu: [Mnyama huyo apelekwe kwenye Al-Kaaba] (Sura- 
tul Maida: 95), ni lazima achinjiwe pale, na inafaa kumuwakili- 
sha mtu mwingine amfanyie; kwa sababu Mtuma rehma na amani 
ziwe juu yake alimuwakilisha Ally Radhi za Allah ziwe juu yake 
katika kuchinja vile vilivyo baki katika wanyama. (Ameipokea 
Bukhary (4352) na Muslim (1218)). 


Kuu 


Swali la 493: Je inafaa kutanguliza Saayi kabla ya 
Twawafu? 


Jibu: Ama kuhusiana na kutanguliza Saayi ya Hijjah kabla 
ya twawaful ifadha hilo linafaa; kwasababu Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake alisimama siku ya kuchinja wanyama watu 
wakawa wanamuuliza, kwa kusema: Nimefanya Saayi kabla ya 
kutufu; akasema: ((Hakuna tatizo)) (Ameipokea Bukhar (1734) 





na Muslim (1307)); yule atakaye kuwa amefanya Hijjah ya Tama- 
tuu akatanguliza Saayi katika Haji juu ya twawafu, au amefanya 
Hijjah ya Ifraadi au Oirani na hakuwa amefanya Saayi pamoja na 
twawafu Al-Oudumu akaitanguliza Saayi juu ya twawafu; jambo 
hilo halina ubaya; kwa maneno yake Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake alipo sema: (Hakuna tatizo). 


Xok k 


Swali la 494: Ni ipi hukumu ya kukaririsha Umra kati- 
ka Ramadhan? Na je kuna muda maalumu kati ya Umra 
mbili? 


Jibu: Kukaririsha Umrah katika Ramadhan ni katika Bidaa; 
kwa sababu kuzikaririsha katika mwezi mmoja ni kinyume na 
walivyo fanya wema waliyo tangulia Allah awarehemu; mpaka 
Sheykhul Islaam Ibn Taymiyah ametaja katika (Fatawa (270/26), 
kuwa ni makuruhu kukaririsha Umra na kuzidisha, kwa kuafikiana 
na wema waliyo tangulia, na hasa mwenye kuikaririsha katika 
Ramadhan, na jambo hilo kama lingekuwa ni jambo lenye ku- 
pendeza wengekuwa limefanywa na wema waliyo tangulia wao 
walikua ni wenye kupupia juu ya hilo na wenge lifanya kwa wingi, 
huyu hapa Mtume rehma na amani ziwe juu yake mwenye kumcha 
Allah kuliko watu wote, na ni mwenye kupenda kheri zaidi kuliko 
watu wote alikaa Makkah mwaka ule wa fathu siku kumi na tisa 
anapunguza swala na hakufanya Umrah, na huyu hapa Aisha Ra- 
dhi za Allah ziwe juu yake wakati alipo mlalamikia Mtume rehma 





na amani ziwe juu yake ili afanye Umrah Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake alimuamrisha kaka yake Abdul Rahamani Ibnu 
Abubakari Allah awe radhi nao atoke naye pale Makkah waende 
sehemu ya kuhirimia ili afanye Umra, lakini Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake hakumuelekeza Abdul Rahaman afanye Um- 
rah, lau kama ingekuwa hilo linaruhusiwa ange muelekeza Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake, na lau kama hilo lingekuwa lina- 
julikana kwa Maswahaba basi angelifanya Abdul Rahama kwa 
sababu alitoka mpaka sehemu ya kuhirimia na hakufanya hivyo. 


Ama kuhusu muda maalumu ulio wekwa kati ya Umrah mbi- 
li amesema Imamu Ahmed Allah amrehemu: ((Anasubiri mpaka 
kichwa chake kiwe cheusi)). 


X k k k 


Swali la 495: Ni ipi hukumu iwapo swala itakimiwa 
swala wakati wa kutufu? Je akimaliza kuswali ataanza 
upya kutufu? kama hatoanza atamalizia sehemu gani? 


Jibu: Itakapo kimiwa swala na mtu akawa anatufu ni sawa 
sawa ni twawafu ya Umrah au twawafu ya Haji, au ni twawafu 
ya Sunna hakika yeye ataondoka kwenye twawafu yake kisha 
atakwenda kuswali, kisha atarudi na kukamilisha twawafu yake, 
na wala haanzi upya, bali atakamilisha katika sehemu ile alioku- 
wa ameishia kabla ya kusimama, na wala hakuna haja ya kuanza 





mzunguko upya; kwa sababu ile iliyo tangulia ilijengwa katika 
msingi sahihi kwa idhini ya Kisheria haiwezekani kuwa ni batili 
isipokuwa kwa dalili ya Kisheria. 


uu 


Swali la 496: Mwenye kufanya Umra atakapo fanya 
Saayi kabla ya Twawafu, ni kitu gani kinamlazimu? 


Jibu: Atakapo fanya Saayi mwenye kufanya Umra kabla ya 
twawafu kisha akatufu hakika yeye hatorudia isipokuwa Saayi 
tu; na hilo ni kwa sababu mpangilio baina ya twawafu na Saayi 
ni lazima;kwani Mtume rehma na amani ziwe juu yakealipangili 
hivyo na akasema: ((Chukueni kwangu Ibada yenu ya Hijjah)). 
(Ameipokea Bukhary (83) na Muslimu (1297), na tutakapo chu- 
kua kwake Mtume rehma na amani ziwe juu yake Ibada hiyo ya 
Hijjah tutaanza na twawafu kwanza kisha tunakwenda kwenye 
Saayi, lakini lau kama atasema: Mimi nimechoka kufanya Saayi 
kwanza, tutasema: Atalipwa kwa kuchoka kwake lakini hatuto 
muachia kufanya makosa. 


Na wamesema baadhi ya taabiina na baadhi ya wanachuoni 
Allah awarehemu kuwa atakapo fanya Saayi kabla ya twawafu ka- 
tika ibada ya Umra kwa kusahau, au kuto kujua halazimiki kitu 
chochote, kama ilivyo katika Hijjah. 


X k k k 





Swali la 497: Ni nini Idhitwibaau? na ni wakati gani 
ina fanywa? 


Jibu: Idhitwibau ni mtu kufunua bega lake la kulia na kui- 
weka pembe ya nguo ya upande wa bega la kushoto. Nayo hu- 
fanywa wakati wa kutekeleza a ibada twawaaful Qudumu, ama 
nyingenezo haifanywi. 


X k k k 


Swali la 498: Je inafaa kufanya Sunna ya Saayi? 


JIBU: Haifai kufanya Sunna ya Saayi; kwasababu Saayi ime 
wekwa katika Ibada ya Hijjah au Umra; amesema Allah: [Hakika 
vilima vya Swafa na Marua ni katika alama za Allah . Basi 
anaye hiji kwenye nyumba hiyo au akafanya Umra, si kosa 
kwake kuvizunguka. Na anaye jitendea mwenyewe kheri basi 
bila shaka Allah ni Mwenye shukurani na Mjuzi] (Suratul Al- 
Baqara: 158 ). 


X k k k 





Swali la 499: Mwenye kuacha Twawaaful ifaadhwah 
kwa kuto kujua ni kitugani kinamlazimu? 


Jibu: Twawaaful ifaadhwah ni nguzo katika nguzo za Hijjah 
haitimii Hijjah isipokuwa kwayo, atakapo iacha mtu hakika Hij- 
jah yake itakuwa haija kamilika, ni lazima ailete, itamlazimu kui- 
fanya hata kama atakuwa Alisha rudi katika Nchi yake italazimika 
kurudi kuja kuifanya, na katika hali hiyo muda wa kuwa hajatufu 
twawafu ya Ifadhwa haifai kwake kustarehe na mke wake; kwa 
sababu hakutahaluli tahaluli ya pili (kuhalalika kwa mara ya pili), 
kwa sababu haiwi tahaluli ya pili isipokuwa baada ya twawaful if- 
aadhwah, na Saayi ikiwa alikuwa amefanya Tamatuu, au Oirani au 
Ifradi, na hakuwa amefanya Saayi pamoja na Twawaaful Oudumu. 


Kuu 


Swali la 500: Nimeona baadhi ya watu wanao tufu 
wanatumia nguvu kuwapeleka wake zao katika kulibusu 
jiwe jeusi, ni kipi kilicho bora kulibusu jiwe au kujiweka 
mbali na msongamano pamoja na wanaume? 


Jibu: Ikiwa huyu muulizaji ameona jambo la ajabu kama hili 
mimi nimeona jambo la ajabu kuliko hilo, nimemuona mtu alisi- 
mama kabla ya kutoa salamu ili awahi akalibusu jiwe, anabatili- 
sha swala yake ya faradhi aliofaradhishiwa ambayo ni moja kati 
ya nguzo za Kiislamu ili afanye jambo hilo ambalo sio la waji- 
bu, na pia halikuwekwa katika sharia isipokuwa likiambatana na 


... 788 (EE) 





twawafu, na hii ni kwa sababu ya ujinga wa watu; kulibusu jiwe na 
kulinyooshea mkono sio Sunna isipokuwa katika twawafu, mimi 
sijui kama kulibusu tu peke yake bila twawafu ni katika Sunna, na 
mimi nasema katika sehemu hii sijui, na ninataraji kwa mwenye 
elimu kinyume na nijuavyo anifikishie, Allah amlipe kila la kheri. 


Kwa hivyo hiyo ni katika Sunna za twawafu, kisha haitakuwa 
ni katika Sunna isipokuwa ikiwa hakuna katika hilo maudhi sio 
katika twawafu au katika kitu kingine, pindi itakapo kuwa kuna 
maudhi katika twawafu au kingine; hakika sisi tutahamia kwenye 
daraja la pili ambalo ametuwekea sharia Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake ambayo ni mtu aligusa kwa mkono wake kisha au- 
busu mkono wake, na ikiwa daraja hilo pia kama haliwezekani 
isipokuwa kwa maudhi na uzito, hakika tutahamia daraja la tatu 
ambalo ametuwekea Mtume rehma na amani ziwe juu yakenalo 
ni kuashiria kwa mkono, tunaashiria kwa mko wetu mmoja wa 
kuliya na sio yote miwili, tunaashiria tu na hatuibusu, hivi ndivo 
ilivyo kuwa Sunna ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake. 


Ikiwa jambo baya na gumu kama alivyo eleza muulizaji kuwa 
mtu anatumia nguvu kumuingiza mwanamke na huenda akawa 
mwanamke ni mja mzito, au kikongwe, Au ni binti mdogo asiye 
weza kusukumana na watu, anaweza kumletea matatizo makubwa, 
hayo yote ni katika mambo yenye kuchukiza, kwa sababu yanasa- 
babisha madhara kwa watu wake na kubanana na wanaume, na yote 
hayo ni katika mambo yaliyo kati ya uharamu na umakuruhu;ni 
juu ya mtu asifanye hivyo muda wa kuwa jambo ni pana katika 
nafsi yake, wala asifanye tashdidi Allah asije akamshadidia. 


X k k 





Swali la 501: Mwanamke amehiji pamoja na mumewe 
Hijjah ya Tamatuu, walipo fika mzunguko wa sita wa 
Twawafu ya Umra mume wake akasema: huo ni mzun- 
guko wa saba na akashikilia msimamo wake huo, je kwa 
huyu mwanamke atalazimika kufanya kitu chochote? 


Jibu: Ikiwa yeye mwanake anauhakika wapo katika mzunguko 
wa sita, na kuwa yeye hajakamilisha twawafu hakika Umra yake 
itakuwa haijakamilika; kwa sababu twawafu ni nguzo katika ngu- 
zo za Umra haiwezekani kutimia Umra isipokuwa. kwayo, pindi 
atakapo kuwa amehirimia Hijjah baada ya hapo atakuwa na Hijjah 
ya Qirani; kwa sababu yeye ameingiza Hijjah katika Umra kabla 
ya kuisha kwake, na iwapo itatokea kwake shaka baada ya kuona 
mume wake ameshikilia msimamo wake kuwa huu ni mzunguko 
wa saba hakika wakati huo hawajibiki kitu chochote; kwa sababu 
itakapo tokea kwake shaka, na mume wake ana uhakika, hakika 
yeye atarudi kwenye kauli ya mume wake, Allah ndiye mjuzi 
zaidi. 


Swali la 502: Pindi itakapokuwa mwenye kufanya Hi- 
jjah au Umra hajui isipokuwa kiasi kidogo katika dua 
je anaweza kusoma katika vitabu vya dua akiwa katika 
Twawafu yake au Saayi na sehemu nyingine katika seh- 
emu za Ibada? 





Jibu: Hakika mwenye kuhiji au kufanya Umrah zinamtosha 
dua chache alokuwa nazo ambazo anazijua; kwa sababu dua am- 
bazo anazijua ataziomba hali ya kuwa anajua maana yake, na at- 
amuomba Allah haja yake humo, lakini atakapo chukua kitabu au 
kuna anaye soma yeye anaitikia kitu ambacho hakijui hakika hilo 
halimnufaishi, na watu wengi hufuata wenye kutufu kile wanacho 
sema, hali ya kuwa wao hawajui maana ya anacho kisemwa, na 
watu wengi huchukua hivi vitabu na kuvisoma hali ya kuwa hajui 
maana yake, na katika hivyo kuna ambavyo vimepangiliwa katika 
kila mzunguko kuna dua maalumu hiyo ni katika mambo ya ush- 
ushi, haifai kwa Muislamu kuvitumia kwa sababu ni upotevu, na 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake hakuweka kwa Umma wake 
dua maalumu kwa kila mzunguko, hakika yeye alisema: ((Hakika 
imefanywa kutufu katika nyumba, na katika Swafa na Marua, 
na kurusha mawe, kwa ajili ya kumtaja Allah)), (Ameipokea 
Abuu Daud 1888) na Tirmidhiy (902) na Ahmad (75/6). 


Pindi itakapo kuwa hivyo hakika kitu cha wajibu kwa Muumi- 
ni kujitahadharisha na vitabu hivyo, na amuombe Allah haja yake 
ambayo anaitaka, na amtaje Allah kwa kitu ambacho anakiweza, 
na kwa kitu ambacho anakifahamu hilo ni bora kwake kuliko kutu- 
mia vitabu hivi ambavyo huenda asijue maana yake, bali anaweza 
kuwa asiyajue maneno yake achilia mbali maana yake. 


Kuu 





Swali la 503: Je kuna dua maalumu kwa ajili ya ibada 
ya Hijjah na Umrah katika Twawafu na Saayi na sehemu 
nyingine? 


Jibu: Hakuna dua maalumu katika ibada ya Hijjah na Um- 
rah bali ataomba Mtu dua anayo ipenda katika dua anazo zifa- 
hamu, lakini atakapo chukua zilizo thibiti kwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yakehilo ni bora zaidi, mfano: Dua kati ya Rukunil 
Yamani na Hajaril As' wadi: ((Ewe Mola wetu Mlezi tupe ka- 
tika dunia mambo mema na katika akhera mambo mema na 
utukinge na adhabu ya moto)) (Ameipokea Ahamadi 411/3) na 
Abu Daud 1892) ). 


Na vile vile zilizo thibiti katika siku ya Arafa, na dhikiri zilizo 
thibiti katika Swafa na Mar'wa na zinazo fanana na hizo, kitu 
anacho kijua katika Sunnahh anatakiwa akiseme, na kitu amba- 
cho hakijui akiache kinatosha kile kilichoko katika kichwa chake 
katika vile anavyo vijua, na dua hizo sio wajibu bali ni kwa yule 
anaye taka. 


Na kwa mnasaba wa swali hili nataka kusema: Hakika vile vil- 
ivyo andikwa kwa ajili ya Ibada ambavyo vipo katika mikono ya 
Mahujaji na wenye kufanya Umrah miongoni mwa dua maalumu 
kwa kila mzunguko wa twawafu ninasema: Hakika hiyo ni katika 
Bidaa, na ndani yake kuna maovu ambayo yanajulikana, hakika 
hawa ambao wanasoma wanadhani kuwa ni amri iliokuja kutoka 
kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake. 


Kisha wanaitakidi kuwa wanafanya Ibada kwa maneno yale 
maalumu,kisha wao wanayasemo yale maneno na wala hawajui 





makusudio yake, kisha wao wamefanya katika kila mzungoko dua 
maalumu, anapo maliza dua kabala ya kumaliza mzinguko hun- 
yamaza katika sehemu iliobaki ya mzunguko, na akimaliza mzun- 
guko kabla ya kumaliza dua huitaka ile dua na akaiacha, hata kama 
atakuwa alifika kwenye neno ((Ewe Mola)) haombi tena anacho 
kitaka bali huiacha,yote hayo ni katika madhara ambayo yanapa- 
tikana katika Bidaa hii, na vile vile vingine katika Ibada hii ni 
kuomba dua wanapo fika Makamu Ibrahim,hakika hili halikuthibi- 
ti kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yakekuwa aliomba pale 
Makamu Ibarahim, hakika alisoma alipo fika pale (Ameipokea Ah- 
madi (320 /2), Abu Daudi (1905), Tirimidhi (856), Nasaayi (2939) 
na Ibnu Maaja ( 3074 )): [Na alipo kuwa akisimama Ibrahim 
pafanyeni pawe pa kusalia] (Suratul Al-Baqara 125). 


Na aliswali nyuma yake rakaa mbili, ama hizi dua wanazo zi- 
omba hapo na wanawasumbua kwazo wenye kuswali pale hakika 
hizo ni munkari kwa namna mbili: 


1-Hazikuthibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yakekwa hiyo ni Bidaa. 


2-Hakika wao wanawaudhi kwa dua hizo wenye kuswali, am- 
bao huswali nyuma ya Makamu Ibrahim . 


Na kuna mambo mengi yanayo patikana katika Ibada hizi ya 
uzushi,ima iwe katika namna ya kutenda au katika wakati, au ka- 
tika sehemu ya kufanyia Ibada hizi. 


Tunamuomba Allah atuongoze. 


Xk k k 





Swali la 504: Mtu baada ya kumaliza Ibada yake ya 
Umra amekuta katika nguo zake za Ihramu najisi ni ipi 
hukumu yake? 


Jibu: Atakapo tufu mtu na akafanya Saayi,na baada ya hapo 
akakuta katika nguo zake najsi, hakika twawafu yake ni sahihi na 
Saayi yake (kuzunguka baina ya Swafaa na Mar’wa) ni sahihi na 
Umrah yake ni sahihi; na hilo ni kwa sababu itakapo kuwa katika 
nguo zake kuna najsi na hakujua,au alikuwa anajua lakini amesa- 
hau kuiosha, na akaswali na ile nguo hakika swala yake ni sahihi, 
na ni hivyo hivyo kama atatufu na nguo hii hakika twawafu yake 
itakuwa sahihi; na dalili ya hilo ni maneno ya Allah aliposema: 
[Mola wetu Mlezi!Usituchukulie tukisahau au tukikosea| (Su- 
ratul Bagara: 286), na hii ni dalili yenye kukusanya inazingatiwa 
kuwa ni msingi mkubwa katika misingi ya sharia , na kuna dalili 
maalumu katika mas-ala haya; nayo ni: 


Mtume rehma na amani ziwe juu yakealiswali siku moja na 
Maswahaba zake na ilikuwa ni katika Sunna zake rehma na amani 
ziwe juu yakekuswali na viatu vyake, akavua viatu vyake, watu nao 
wakavua viatu vyao, alipo maliza swala yake akasema: (Mnajam- 
bo gani) wakasema: Tumekuona ewe Mtume wa Allah umevua 
viatu vyako nasi tukavua viatu vyetu, akasema: ((Hakika Jibrili 
alinijia ananiambia kuwa katika viatu vyangu kuna uchafu)). 
(Ameipokea Abu Daud (650)), ina maana najsi,na hakuanza upya 
Mtume rehma na amani ziwe juu yakeswala yake, pamoja ya kuwa 
mwanzo mwa swala yake alikuwa amevaa viatu vyenye najsi, lin- 
afahamisha hilo kuwa mwenye kuswali na nguo yenye najsi kwa 
kusahau au kwa kuto kujua hakika swala yake ni sahihi. 





“Na hapa kuna mas'ala: Atakapo kula mtu nyama ya Ngamia 
na akasimama kuswali na hakutawadha kwa kudhani kuwa ame- 
kula nyama ya mbuzi je atarudia swala yake akikumbuka? 


(Haya mas-ala ni kwa wenye kusema mtu alikila nyama ya 
Ngamia udhu wake umetenguka,ni madhahabu ya Ahmad) 


“Tunasema: Hakika yeye atarudia swala yake baada ya 
kutawadha. 


*Atakapo sema mwenye kusema: Kwanini mmesema kwa 
yule alioswali na nguo ya najsi kwa kuto kujua harudii, na huyu 
aliokula nyama ya Ngamia kwa kuto jua arudiye? 


“Tunasema: Kwa sababu tuna msingi wenye faida na muhimu 
na ni: ((Hakika vitu vilivyo amrishwa havipomoki kwa kuto kujua 
na kusahau, na vitu vilivyo katazwa vinapomaka kwa kuto ku- 
jua na kusahau)), na dalili ya Msingi huu ni maneno ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake: ((Mwenye kulala juu ya swala 
au akasahau basi aiswali atakapo kumbuka)) (Umetangulia 
utangulizi wake); na Mtume rehma na amani ziwe juu yake alipo 
toa salamu katika rakaa mbili katika moja ya swala zake za usiku 
na akawa amesahau sehemu ya swala yake aliikamilisha wakati 
alipo kumbuka, hii ni dalili kuwa vitu vilivyo amrishwa havipo- 
moki kwa kusahau; kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu 
yakeameamrisha mwenye kusahau swala aiswali atakapo kumbu- 
ka, na haikupomoka kwa kusahau kwake, hivyo hivyo alikamili- 
sha swala yake kile alicho kisahau hakikupomoka kwa kusahau. 


Na dalili kuwa vitu vilivyo amrishwa havipomoki kwa kuto 
jua, mtu mmoja alikuja akaswali swala ambayo ilikuwa haina utu- 
livu ndani yake,kisha akaja kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yakeakamsalimia akasema kumuambia: ((Rudi ukaswali hakika 
wewe hukuswali)) akarudia mara tatu hali ya kuwa anaswali ki- 





sha anakuja kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yakena Mtume 
anamrudisha huku akimuambia: ((Rudi ukaswali hakika wewe 
hukuswali )) (Ameipokea Bukhary (757) na Muslim (397)), mpa- 
ka alipo mfundisha Mtume rehma na amani ziwe juu yakena akas- 
wali swala iliyo sahihi, huyu mtu aliacha waJibu kwa kuto kujua 
; kwa sababu alisema: ((Naapa kwa yule ambaye amekutuma kwa 
haki siwezi kuswali vizuri zaidi ya hivi nifundishe)), lau kama in- 
gelikuwa waJibu unapomoka kwa kuto kujua basi Mtume rehma 
na amani ziwe juu yakeanagalimuacha yule mtu,na huu ni msingi 
muhimu wenye faida kwa wenye kutafua selimu. 


X k k 


Swali la 505: Je ile alama ya nyayo iliyopo pale Maka- 
mu Ibrahimu ndio alama yenyewe ya miguu ya Ibrahim 
rehema na amani ziwe juu yake au hapana? 


Jibu: Hapana shaka kuwa Makamu Ibrahimu ipo, na seh- 
emu ambayo imejengewa kwa vioo ndio Makamu Ibrahimu, la- 
kini shimo lililopo ndani yake hainidhihirikii kuwa ndio alama za 
nyayo zake mbili; kwasababu kinacho julikana katika upande wa 
kitarekhe ni kuwa alama za nyayo zake zilisha futika tangu muda 
mrefu, lakini ilichimbwa sehemu hii kwa ajili ya kuweka alama tu, 
na haiwezekani tuseme kwa uhakika kuwa lile shimo ndio sehemu 
ya miguu ya Ibrahimu rehema za Allah ziwe juu yake. 


Na kwa kunasibiana na hilo nataka nitoe uzindushi katika jam- 
bo moja nalo ni kuwa baadhi ya wenye kufanya Umrah na Mahuj- 
aji huwa wanasimama pale Makamu Ibrahimu, na wanaomba kwa 





dua ambazo hazikupokelewa kutoka kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake,na wakati mwingine huomba dua hizo kwa sauti ya 
juu,wanakuwa wanawasumbua wale ambao wanaswali rakaa mbi- 
li za twawafu pale Makamu Ibrahim, ile sio sehemu ya kuomba 
dua bali Sunnahh ni kuswali rakaa mbili nyuma yake, kisha baada 
ya kumaliza atasimama wakati huohuo ili awaachie wenzeke am- 
bao wanataka kuswali rakaa mbili za twawafu. 


X k k k 


Swali la 506: Je inafaa kujifuta kwa ile nguo iliyofu- 
nika Al Kaaba kwa ajili ya kutafuta baraka? 


Jibu: Kujifuta kwa nguo ya Al-Kaaba kwa kutafuta Baraka ni 
katika mambo ya uzushi; kwa sababu hilo halikupokelewa kutoka 
kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, na wakati alipotufu 
Muawiya Ibnu Sufiyani Al-Kaaba radhi za Allah ziwe juu yakena 
akawa anazifuta nguzo zote za Al-Kaaba, Ibnu Abas alimkataza 
jambo hilo, akamjibu Muawiya ((Hukuna kitu chochote katika 
Al-Kaaba kinafaa kuachwa)), Ibnu Abasi akamJibu kwa kusema: 
((Hakika mna kiigizo kizuri kutoka kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake, hakika nilimuona Mtume rehma na amani ziwe juu 
yakeakifuta nguzo mbili za yamani)) (Ameipokea Bukhari (1608). 


Nguzo mbili anazo kusudia ni nguzo ya kwenye Hajari asu- 
wadi na rukuni Al-Yamani, na hii ni dalili ya kuwa tunatakiwa 





tuiguse Al-Kaaba na nguzo zake kama ilivyo kuja katika Sunnahh 
za Mtume rehma na amani ziwe juu yakekwa sababu hicho ndicho 
kiigizo chema kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, 
ama sehemu iliyo kati ya jiwe jeusi na mlango hakika pale imet- 
hibiti kuwa Maswahaba walisimama pale wakaomba, Allah ndiye 
mjuzi zaidi. 


Xok k 


Swali la 507: Ni ipi hukumu ya kunyoa au kupunguza 
katika Umrah? na ni kipi kilicho bora kati ya kunyoa na 
kupunguza? 


Jibu: Kunyoa au kupunguza kwa mtu aliofanya Umrah ni 
wajibu; kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake alipo 
kuja Makkah katika Hijjah ya kuaga alitufu na akafanya saayi na 
akaamrisha kila ambaye hajaswaga wanyama wa hadiyi apunguze 
kisha ahalalike kwa yale yaliyo kuwa haramu kwa mwenye kuhir- 
imia, alipo waamrisha wapunguze hilo linaonesha ni lazima ku- 
punguza; na pia linaonesha juu ya hilo kuwa Mtume 


rehma na amani ziwe juu yakealiwaamrisha Maswahaba zake 
wakati walipo zuiliwa na makafiri kuingia Makkah katika vita 
vya Hudaibiya wanyoe, mpaka Mtume rehma na amani ziwe juu 
yakealikasirika walipo kuwa wanasitasita kunyoa. (Ameipokea 
Bukhar (273). 


Ama kuhusu ni kipi kilicho bora kati ya kunyoa na kupunguza? 


Kilicho bora ni kunyoa isipokuwa aliyo kusudia kufanya Hijj- 





ah ya Tamatuu ambaye ameingia Makkah kwa kuchelewa, hakika 
kilicho bora kwa huyu ni kupunguza ili atunze nywele zake kwa 
ajili ya kuja kunyoa kwa ajili ya Hijjah. 


X k k k 


Swali la 508: Mtu amehiji Hijjah ya Tamatuu, akatufu 
na akafanya saayi kwa ajili ya Umrah na akavaa nguo 
zake za kawaida, hakunyoa wala kupunguza akauliza 
baada ya Hijjah akaambiwa alikosea, analazimika ku- 
fanya nini? 


Jibu: Mtu huyo atakuwa ameacha waajibu katika waajibu wa 
Umrah, nao ni kunyoa au kupunguza, na kwa mujibu wa Wana- 
zuoni atalazimika kuchinja mnyama pale Makkah, kisha aigawe 
kwa masikini wa Makkah, na yeye atabaki katika Tamatuu yake 
na Umrah yake itakuwa sahihi. 


X k k 


Swali la 509: Mwenye kuhirimia Hijjah ya Tamatuu na 
hakunyoa wala kupunguza katika Umrah yake na akaka- 
milisha Ibada ya Hijjah; anatakiwa afanye nini? 





Jibu: Huyo mwenye kuhiji atakuwa ameacha wajibu katika 
wajibu wa Umrah, kwa sababu kunyoa au kupunguza ni katika 
wajibu wa Umrah, na suala la kuacha wajibu kwa wanachuoni 
atalazimika kuchinja mnyama Makkah kisha anaigawa kwa mafu- 
kara wa Makkah; kwa sababu hiyo tunasema kwa huyu Haji: Kwa 
muJibu wa maneno ya wanachuoni ni lazima uchinje mnyama ki- 
sha ugawe nyama yake kwa mafukara wa Makkah, ukifanya hivyo 
itakuwa Umra yake na Hijjah yake imekamilika, na kama atakuwa 
yupo nje ya Makkah hakika atatakiwa kumuwakilisha Mtu atakaye 
mchinjia fidia yake Makkah, Allah ndiye mjuzi. 


X k k k 


Swali la 510: Mtu amefanya Hijjah ya Tamatuu na 
hakupata mnyama wa kumchinja akafunga siku tatu aki- 
wa Hijjah na hakufunga siku saba zilizo baki, na ikapita 
miaka mitatu, atafanya nini? 


Jibu: Itamlazimu kufunga zile siku saba zilizo baki katika siku 
kumi. Tunamuomba Allah msaada kwa kila jambo. 


X k k k 


... 800 ... 





Swali la 511: Mtu amefanya Umrah kisha hakunyoa 
akiwa Makkah amekwenda kunyoa akiwa katika nchi 
yake ni ipi hukumu yake? 


Jibu: Wanasema wana chuoni Allah awarehemu: Hakika kun- 
yoa kichwa hakuhusiani na sehemu maalumu, pindi mtu atakapo 
nyoa Makkah au akanyoa nje ya Makkahh hakuna tatizo, lakini 
kunyoa katika Umrah ndio kutakako mfanya mtu iwe halali kwake 
kufanya yele aliyo kuwa ameharamishiwa wakati amehirimia, pia 
atatakiwa kwake baada ya kunyoa twawafu ya kuaga Umrah ipo 
hivi taratibu zake: 


Kuhirimia, kutufu,kufanya sayi, kunyoa au kupunguza, na ku- 
fanya twawafu ya kuagapindi atakapo kaa mtu baada ya kufanya 
Umrah, ama atakapo ondoka mara tu baada ya kumaliza ibada 
yake ya Umrah basi hatafanya Wadaa, kwa sababu hiyo hapana 
budi kunyoa au kupunguza nywele zake akiwa Makkahh ikiwa 
anataka kubakia hapo kwa muda flani; kwa sababu atafanya baada 
ya Umrah twawafu ya kuaga, ama atakapo tufu kisha akafanya 
Saayi muda huo huo akatoka kurudi katika nchi yake basi hapana 
ubaya kwake kunyoa au kupunguza akiwa katika nchi yake, lakini 
atabaki katika nguo zake za Ihramu mpaka atakapo nyoa au ku- 
punguza. 


Xk k k 





Swali la 512: Mwenye kuhirimia Umrah hali yakuwa 
anakusudia kufanya Hijjah ya Tamatuu, kisha akaamua 
asihiji katika mwaka huo je inamlazimu kitu chochote? 


Jibu: Halazimiki kitu chochote; kwasababu mwenye kufanya 
Hijjah ya Tamatui atakapo hirimia Umrah kisha akaikamilisha ki- 
sha ikampitikia kabla ya kuhirimia Hijjah kuwa asihiji halazimiki 
kitu chochote, isipokuwa kama aliweka nadhiri kuwa atahiji ka- 
tika mwaka huu basi atalazimika kutekeleza nadhiri yake, lakini 
ikiwa bila nadhiri basi hapana ubaya juu yake pindi atakapo acha 
Hijjah baada ya kutekeleza Ibada ya Umrah. 


KU 


Swali la 513: Mtu amehirimia Hijjah ya Tamatuu na 
akafanya Umrah na hakujihalalisha katika ihramu yake 
ya Umrah mpaka alipo chinja mnyama wake lakini ame- 
fanya hilo kwa kuto jua analazimika kufanya nini? Je Hi- 
jjah yake itakuwa sahihi? 


Jibu: Mtu ni lazima ajue kuwa atakapo hirimia Hijjah ya 
Tamatuu, hakika yeye atakapotufu na akafanya saayi, akanyoa au 
kupunguza nywele zake anakuwa ametoka katika kuhirimia, kila 
kitu kilicho kuwa haramu kwake kinakuwa ni halali, hili ndilo la 
waaJibu, pindi atakapo endelea katika ihramu yake ikiwa alikuwa 
amenuiya Hijjah kabla hajaanza kutufu twawafu ya Umrah hilo 





halina ubaya kwake; kwa sababu katika hali hiyo atakuwa ame- 
fanya Hijjah ya Oirani, na yule mnyama wake ni kwa sababu ya 
Hijjah ya Oirani. 

Ikiwa alikuwa amebaki katika niya ya Umrah mpaka akatufu 
na akafanya saayi, hakika wengi katika wanachuoni Allah aware- 
hemu wanasema: Hakika kuhirimia kwake Hijjah sio sahihi; kwa 
sababu haiswihi kuingiza Hijjah katika Umrah baada ya kuanza 
kutufu. 


Na baadhi ya wanachuoni Allah awarehemu wanaona jambo 
hilo halina ubaya, muda wa kwamba hajui, kitu ninacho kiona 
mimi hakika yeye halazimiki kitu chochote na Hijjah yake ni sa- 
hihi akipenda Allah. 


Xk k k 


Swali la 514: Watu walikuwa wanaelekea Muzdalifa 
wakapotea njia walipo fika sehemu wakasimama wakas- 
wali Magharibi na Ishaa saa saba ya usiku wakaendelea 
na safari yao mpaka walipo ingia Muzdalifa wakati wa 
adhana ya Alfajiri wakaswali Alfajiri hapo Muzdalifa, je 
watalazimika kufanya kitu chochote kwa kutolala pale 
Muzdalifa? 


Jibu: Watu hawa hawalazimika kitu chochote; kwasababu wa- 
meipata swala ya Alfajiri Muzdalifa wakati walipoingia hali ya 
kuwa kunaadhiniwa, na wame swali pale hali ya kuwa bado kuna 





giza lake, hakika imethibiti kutoka kwa Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuwa amesema: ((Mwenye kuipata swala yetu hii, 
na akasimama nasi mpaka tukaondoka pamoja , na alikuwa 
amesimama kabla ya hapo Arafa iwe usiku au mchana haki- 
ka Hijjah yake itakuwa imekamilika)) (Ameipokea Abu Daud 
(1950), Tirmidhii (891), Nasaaiyi (3041), na Ibnu Maaja (3016), 
lakini hao walikosea pale walipo chelewesha swala mpaka baada 
ya nusu ya usiku; kwa sababu wakati wa swala ya Ishaa ni mpaka 
katika nusu ya usiku, kama lilivyo thibiti hilo katika (Sahihi Mus- 
lim) kutoka katika Hadithi ya Abdillah Ibnu Al-Aswi radhi ya Al- 
lah iwe juu yake, kutoka kwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake. 


Xk k k 


Swali la 515: Mwanamke ameondoka Muzdalifa 
mwisho wa usiku, akamtaka mtoto wake akamrushie 
mawe pamoja ya kuwa mwenyewe anaweza kwenda ku- 
rusha, je ni ipi hukumu ya jambo hilo? 


Jibu: Kurusha mawe ni katika Ibada za Hijjah; kwasababu 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake ameliamrisha hilo na aka- 
lifanya mwenyewe kwa nafsi yake, na akasema Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake ((Hakika si vinginevyo imewekwa Twawa- 
fu katika nyumba na Swafa na Marua, na kurusha Mawe kwa 
sababu ya kumtaja Allah)) (Umetangulia upokezi wake), hiyo ni 


... 804 (EE) 





Ibada ambayo Mwanadamu hujikurubisha nayo kwa Mola wake, 
nayo ni Ibada kwa sababu Mwanadamu husimama na kurusha 
mawe katika sehemu hiyo hali ya kuwa ni kumuabudu Allah, na 
kumtaja Allah,kwa hiyo kurusha mawe kumejengwa juu ya msingi 
wa Ibada; kwa ajili hiyo inatakiwa Mwanadamu wakati anarusha 
awe mnyenyekevu kwa Allah, kwa hali yoyote itakayo kuwa, 
yatakapo kuwa yametokea mazungumzo katika kuwahi kurusha 
katika mwanzoni mwa wakati wake au kuchelewesha mwishoni 
mwa wakati wake - lakini pindi atakapo chelewesha akarusha kwa 
utulivu na kwa unyenyekevu basi inakuwa kuchelewesha kwake 
ni bora; kwa sababu ubora huu unafungamana na Ibada yenyewe, 
na kitu kinacho fungamana na Ibada yenyewe hutangulizwa ku- 
liko kinacho fungamana na wakati wa Ibada au sehemu ya Iba- 
da, na kwa sababu hii amesema Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake: ((Hakuna swala chakula kinapo kuwa tayari wala hali 
ya kuwa yeye anazuiya vichafu viwili)) (Umetangulia upokezi 
wake); anaweza Mwanadamu kuchelewesha swala kutoka mwan- 
zo mwa wakati wake kwa sababu ya kukidhi haja, au kwa sababu 
ya chakula kilicho tayari. 


Kwa hiyo: Yatakapo kuwa mambo ni kati ya kurusha mawe ka- 
tika mwanzo mwa wakati wake, lakini kutokana na uzito na mson- 
gamano mkubwa uliopo, na kupupia katika usalama wa maisha, 
na katika kuchelewesha kurusha mpaka mwisho mwa wakati wake 
hata kama ni usiku ukarusha kwa utulivu na kwa unyenyekevu 
inakuwa kuchelewesha ni bora zaidi, na kwa sababu hiyo aliruhusu 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa wale walio madhaifu 
miongoni mwao kuondoka Muzdalifa mwishoni mwa usiku, ili 
wasije wakapatwa na usumbufu wa msongamano ambao hutokea 
pindi watu wanapo ondoka baada ya alfajiri (Ameipokea Bukhary 
( 1681) na Muslim (1290). 





Pindi litakapo kuwa lipo wazi hilo hakika haifai kwa Mwan- 
adamu kuwakilishwa na yeyote katika kurusha mawe kwa maneno 
ya Allah aliposema: [Na kamilisheni Hijjah na Umra kwa ajili 
ya Allah], na wala hakuna tofauti katika hilo kati ya Mwanau- 
me na Mwanamke, na hakika kurusha mawe ni katika Ibada, na 
kwamba haifai kwa mwenye kuweza awe Mwanaume au Mwa- 
namke awakilishwe na mtu mwingine hali ya kuwa anaweza ku- 
rusha mwenyewe, hakika hapo inampasa kurusha mwenyewe kwa 
ajili ya nafsi yake, isipokuwa kwa mgonjwa Mwanamke au Mwa- 
naume, au mjamzito inaogopewa mimba yake, basi kwa dharura 
hizo mwenye kuwa nazo anaweza kurushiwa. 


Ama mas-ala yalio tokea kwa Mwanamke huyu ambaye am- 
etajwa kwamba hajarusha pamoja ya kuwa alikuwa na uwezo wa 
kurusha, kitu ninacho kiona ni yeye kuchinja mnyama na kugawa 
nyama yake kwa watu wa Makkah kwa ajili ya fidia kwa kuacha 
kwake waaJibu katika waaJibu wa Hijjah . 


X ok k k 


Swali la 516: Mtu mwenye kuhiji amerusha mawe 
Jamaratul Al-Akaba kwa upande wa mashariki na jiwe 
halikuangukia kwenye lile shimo na siku hiyo ni siku ya 
kumi na tatu je inamlazimu kurudia kurusha yote? 


Jibu: Haimlazimu kurudia yote bali itamlazimu kurudia yale 
aliyo kosea tu, kwa sababu hiyo atarudia kurusha katika Jamaratul 
Al-Akaba tu, atarusha kama inavyo takiwa, na wala yale mawe 


... 806 (EE) 





aliorusha kwa upande wa mashariki hayato tosheleza ikiwa yata 
kuwa haya kuangukia katika shimo, ambapo ndio sehemu ya ku- 
rushiwa, kwa ajili hiyo kama atarusha katika daraja kwa upande 
wa mashariki itatosheleza kwa sababu yataangukia katika shimo. 


Ka k k 


Swali la 517: Itakapo kuwa wakati wa kurusha jiwe 
moja au mawili katika yale mawe saba hayakufika seh- 
emu inayo takiwa kufika na zimepita siku mbili au tatu 
je atarudia kurusha yale ambayo alikosea? Na iwapo 
itamlazimu je atarudia na yaliyo fuata baada ya yale ali- 
yo kosea? 


Jibu: Itakapo tokea kuwa hakurusha jiwe moja au mawili ka- 
tika mawe yanyao rushwa, au kwa uwazi zaidi tunasema atakapo 
rusha kijiwe kimoja au viwili katika moja ya sehemu za kurusha 
mawe, hakika wana chuoni wanasema pindi itakapo kuwa ni ile 
sehemu ya kurusha ya mwisho basi atakamilisha kile kilicho pun- 
gua tu, wala haita mlazimu kurudia yale yalio pita, na ikiwa sio 
katika ile sehemu ya mwisho ya kurusha, basi atakamilisha kilicho 
pungua na atarusha yanayo rushwa baada ya hapo. 





Na kilicho sahihi kwangu: Hakika yeye atakamilisha yale 
mapungufu moja kwa moja, wala haimlazimu kurudia kurusha 
yaliyo baada yake, na hilo ni kwa sababu kufanya kwa mpangilio 
huondoka kwa kuto kujua, au kwa kusahau, na huyu mtu ameru- 
sha mara ya pili naye akiwa haamini kuwa anakitu katika vitu vili- 
vyo kuwa kabla yake yeye yupo kati ya kuto kujua na kusahau, na 
wakati huo tutasema kumuambia: kile kilicho pungua katika ku- 
rusha basi rusha, wala haikulazimu kurusha yale yalio kuwa baada 
ya hapo. 


Na kabla sijamalizia Jibu ninapenda kutoa uzindushi kwamba 
ile sehemu ya kurusha yanapo kusanyika mawe sio kwamba ile 
nguzo ndio inayo kusudiwa tu katika kurusha, lau kama mtu ata- 
rusha na kijiwe chake hakikuipata nguzo kikaangukia katika ile 
shimo basi kurusha kwake ni sahihi, Allah ndiyo mjuzi zaidi. 


Xk k k 


Swali la 518: Kunasemwa: Haifai kurusha jiwe am- 
balo limesha rushwa je hiyo ni sahihi? Na ni ipi dalili ya 
shutma hiyo? Allah akulipeni pamoja na Waislamu wote 
kheri. 


Jibu: Hiyo sio sahihi; kwasababu ambao wamesema haifai ku- 
rusha kijiwe ambacho kimerushwa wametoa sababu tatu: 


... 808 ... 





1-Wamesema: Jiwe ambalo limesharushwa limekuwa ni kama 
maji yalio tumika katika kujitwaharisha twahara ya wajibu, na 
maji yalio tumika katika kujitwaharisha twahara ya wajibu yana 
kuwa ni twahara yasio twaharisha. 


2-Jiwe ambalo limesha rushwa ni kama mtumwa ambaye ame- 
sha achwa huru, hakika hafai kuacha huru tena katika kafara au 
kitu kingine ambacho kitamlazimu kuacha mtumwa huru. 


3-Kusema kuwa inafaa kurusha kijiwe ambacho kimesha rush- 
wa kauli hiyo inajuzisha Mahujaji wote kurusha jiwe moja, yani 
anachukua huyu anarusha mpaka yanakamilika saba, kisha ana- 
chukua mwingin anarusha mpaka yanakamilika saba. 


Hizi sababu tatu ukizizingatia vizuri ni dhaifu sana. 


Ama sababu ya kwanza: Hakika sisi tunasema tunakataa hu- 
kumu katika asili, ambayo ni maji yaliyo tumika katika twahara ya 
wajibu yanakuwa ni twahara yasio twaharisha; kwa sababu hakuna 
dalili juu ya hilo, na wala haiwezekani kuyaondoa maji katika sifa 
yake ya asili ambayo ni twahara isipokuwa kwa dalili, kwa hivyo 
maji yalio tumika katika twahara ya wajibu ni twahara nani yenye 
kutwaharisha, pindi itakapo kuwa imeondoka hukumu katika asili 
ilio pimiwa kwayo huondoka hukumu katika tawi. 


Ama sababu ya pili: Nayo ni kulinganisha kijiwe kilicho tu- 
mika kwa kurusha na mtumwa alio achwa huru, hakika huko ni 
kulinganisha vitu viwili visivyo fanana, hakika mtumwa atakapo 
acha huru hawi mtumwa tena anakuwa hafai kutolewa kafara sehe- 
mu ambayo inahitajika kutolewa kafara kwa mtumwa, ni kinyume 
na jiwe likirushwa hakika bado linabaki kuwa ni jiwe hata kama 


... 809 ... 





limerushwa, haiondoki ile maana ambayo ilisababisha liwe linafaa 
kurushwa, na kwa ajili hiyo lau kama mtumwa aliye achwa huru 
atakuwa mtumwa kwa mara nyingine kwasababu za Kisheria ina- 
faa kuachwa huru mara ya pili. 


Ama sababu ya tatu: Ambayo ni kulazimu Mahujaji kurusha 
jiwe moja tunasema: Ikiwa itawezekana hilo basi na liwe, laki- 
ni hilo haliwezekani, na wala mtu hawezi kufanya hivyo hali ya 
kuwa mawe yamejaa kila sehemu. 


Kwa sababu hiyo pindi litakapo anguka jiwe moja au zaidi 
mkononi mwako pale katika sehemu ya kurushia mawe chukua 
jiwe jingine kwa mtu yeyote aliyoko karibu yako, kisha lirushe na 
hata kama unahisi mwenzio amelitumia au hakulitumia. 


UKU 


Swali la 519: Je inafaa kwa mwenye kuhiji kutangu- 
liza Saayi ya haji juu ya Twawafu Al-Ifadhwa? 


Jibu: Ikiwa mwenye kuhiji amefanya Hijjah ya Ifradi au Oi- 
rani hakika hiyo inafaa kutanguliza Saayi juu ya Twawafu Al- 
Ifadhwa, na ataifanya hiyo Saayi baada ya Twawaaful Qudumu 
kama alivyo fanya Mtume rehma na amani ziwe juu yake na Mas- 
wahaba zake ambao waliswaga wanyama (walienda na wanyama). 


Ama atakapo kuwa ni mwenye kufanya Hijjah ya Tamatuu 
hakika yeye inamlazimu kufanya Saayi mbili, ya kwanza wakati 





wa kufika kwake Makkah nayo ni ya Umrah atatufu, na atafanya 
Saayi na atapunguza, na ya pili ni kwa ajili ya Hijjah. 


Na iliyo bora ni kuwa baada ya Twawafu Al-Ifadhwa; kwasa- 
babu Saayi huwa inaifuata Twawafu, na iwapo atatanguliza Saayi 
juu ya Twawafu hakuna tatizo katika kauli yenye nguvu; kwasa- 
babu Mtume rehma na amani ziwe juu yakealiulizwa akaambi- 
wa: Nimefanya Saayi kabla ya kutufu akasema: ((Hakuna tatizo)) 
(Umetangulia upokezi wake). 


Mwenye kuhiji anafanya siku ya Idd Ibada tano kwa mpang- 
ilio: Kurusha mawe kwenye Jamaratu Al-Akaba, kisha kuchinja, 
kisha kunyoa au kupunguza, kisha kufanya Twawafu katika Al- 
Kaaba, kisha kufanya Saayi katika Swafa na Marua, isipokuwa 
mwenye kufanya Hijjah ya Qirani au Ifradi ambaye alifanya Saayi 
baada ya Twawafu Ya Ouduumu (ya kufika ) hana Saayi nyingine, 
kilicho bora ni kupangilia kama nilivyo eleza, na iwapo itatokea 
akatanguliza kimoja juu ya kingine hapana tatizo na hii ni katika 
rehema za Allah na kutufanyia wepesi, sifa zote nzuri anastahiki 
Allah Mlezi wa viumbe wote. 


X k k k 


Swali la 520: Ni wakati gani kurusha mawe Jama- 
ratul Aqaba kunaisha ili mtu azingatiwe amerusha ka- 
tika wakati wake, na ni wakati gani unazingatiwa kuwa 
amerushwa kwa kulipa yani amerusha nje ya wakati? 





Jibu: Ama kurusha mawe kwenye Jamaratul Agaba siku ya 
Iddi hakika kunaishia baada ya kuchomoza alfajiri ya tarehe kumi 
na moja, na inaanza mwisho wa usiku wa siku ya kuchinja kwa 
wale madhaifu na mfano wa haoambao hawawezi kusongamana 
na watu, ama kurusha katika masiku ya Tashiriki wana anza ku- 
rusha baada ya zawali ,na kunaisha kwa kuchomoza alfajiri ka- 
tika usiku ambao unaielekea siku inayo fuata, isipokuwa itakapo 
kuwa ni siku ya mwisho katika masiku ya Tashriki, basi usiku 
hakuna kurusha nao ni usiku wa tarehe kumi na nne; kwa sababu 
siku za Tashiriki zimekwisha kwa kuzama jua, pamoja na hivyo 
kurusha mchana ni bora isipokuwa katika wakati huu kwa kuwa 
mahujaji ni wengi, na huwa kunatokea kuto kujaliana baadhi yao 
na wengine, na pindi mtu atakapo ogopea nafsi yake kuangamia, 
au kupata madhara, au kupata tabu; hakika huyo anaweza kuacha 
kurusha mchana akasubiri kwenda kurusha usiku na wala hakuna 
tatizo kwake, lakini lililo bora ni kurusha mchana na wala asirushe 
usiku isipokuwa kwa dharura. 


Ama maneno ya muuliza kuwa anarusha (kulipa) hakika hiyo 
haiwi kulipa isipokuwa akichelewa mpaka likachomoza jua katika 
siku inayo fuata. 


Xk k k 


Swali la 521: Je inafaa kutanguliza Saayi kabla ya 
Twawafu hasahasa siku ya Idd? 





Jibu: Lililo sahihi ni kuwa hakuna tofauti kati ya siku ya Idd 
na siku nyingine katika kufaa kutanguliza Saayi juu ya twawafu 
hata kama itakuwa ni baada ya siku ya Idd; kwasababu ya hadithi 
wakati aliposema mtu mmoja kumuambia Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake: Nimefanya Saayi kabla sijatufu, akasema: ((Haku- 
na tatizo)) (Umetangulia upokezi wa hadithi hii), pindi itakapo 
kuwa Hadithi ni yenye kueneya hakika inakuwa hakuna tofauti 
kati ya kulifanya hilo siku ya Idd au baada yake. 


UU 


Swali la 522: Atakapo tufu mtu analazimika pia kufan- 
ya Saayi lakini akatoka bila kufanya Saayi kisha akaam- 
biwa baada ya kutoka kuwa hakufanya Saayi, je ata- 
fanya Saayi tu au atalazimika arudie na Twawafu? 


Jibu: Mtu atakapo tufu hali ya kuwa anaamini kuwa analaz- 
imika kufanya Saayi, kisha akatoka akaambiwa kuwa ana Saayi 
hajaifanya hakika huyo ataleta Saayi tu, wala hakuna haja ya ku- 
rudia twawaafu, na hilo ni kwa sababu sio sharti kufuatanisha kati 
ya twawaafu na Saayi. 


Hata tukijalia kuwa Mtu huyu aliacha kwa makusudi, yani 
ameichelewesha Saayi baada ya kufanya twawaafu kwa makusu- 
di, hakuna tatizo kwake, lakini kilicho bora ni iwe Saayi ni yenye 
kufuatana na twawaafu. 


X k k 





Swali la 523: Ni ipi rai yenu kwa yule ambaye akisha- 
maliza ibada ya umra anapunguza nywele baadhi ya 
sehemu katika kichwa na sio kichwa kizima? 


Jibu: Ninacho kiona kwa huyu hakika hajakamilisha kupun- 
guza kwake, na hakika kitu kilicho wajibu kwake ni avue nguo 
zake kisha avae ihramu kisha apunguze kupunguza kuliko sahi- 
hi, kisha baada ya hapo kila kilicho kuwa ni haramu kwa ajili ya 
kuhirimia kitakuwa halali. 


Na mimi kwa mnasaba huu nataka kutoa uzindushi kuwa ni 
wajibu kwa kila Muumini anaye taka kumuabudu Allah kwa Ibada 
yeyote inamlazimu aijue mipaka ambayo Allah ameiteremsha kwa 
Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake katika Ibada hiyo, 
ili amuabudu Allah kwa ujuzi sio kwa ujinga, amesema Allah ku- 
muambia Mtume wake rehma na amani ziwe juu yake: [Sema: Hii 
ndio njia yangu ninailingania kwa Allah kwa kujua mimi na 
wanao nifuata] (Suratul Yusuf: 108) lau kama Mtu atataka kusafi- 
ri kutoka Makkah kwenda Madina hawezi kutoka mpaka aulizie 
kwanza usafiri na hali ya njia ipoje hizi ni njia ambazo tunaziona 
kwa nini isiwe pia katika njia ambazo hatuzioni ambazo ndizo zin- 
azo tufikisha kwa Allah?! 


Na kupunguza: Ni kunyoa baadhi ya nywele katika kichwa 
chote, na kilicho bora katika kupunguza atamie mashine kwa sa- 
babu yenyewe inaenea kichwa kizima, japo kuwa inafaa kupun- 
guza na mkasi, lakini kwa sharti apite katika kichwa kizima, kama 
vile ambavyo katika udhu anapitisha kichwa kizima hivyo hivyo 
katika kunyoa, Allah ndiye mjuzi zaidi. 


Xk k k 





Swali la 524: Ni upi wakati wa kurusha mawe? 


Jibu: Wakati wa kwenda jamarati kwa ajili ya kwenda kurusha 
mawe na kwenda kwenye Al-Akaba katika siku ya Idd kwa wale 
watu wenye kuweza ni kuanzia kuchomoza jua siku ya Idd, na 
kwa wengine wenye udhaifu ambao hawawezi kusongamana na 
watu kama vile Wanawake na Watoto wakati wao wa kuanza ku- 
rusha ni mwisho wa usiku, alikuwa Asmaa binti Abubakar Radhi 
za Allah ziwe juu yake akichunga kuzama kwa mwezi usiku wa 
siku ya Idd utakapo zama tu huondoka Muzdalifa kuelekea Minna 
na anakwenda kurusha mawe (Ameipokea Bukhary (1679) na 
Muslim (1291). 


Ama mwisho wake ni kuzama jua siku ya Iddi, na kama kutaku- 
wa na msongamano au ikawa yupo mbali na Jamarati na akapenda 
acheleweshe mpaka usiku nyingine hapana ubaya kwa hilo, lakini 
asicheleweshe mpaka alfajiri ikachomoza siku ya kumi na moja. 


Ama kuhusiana na kurusha mawe katika masiku ya Tashriki 
nayo ni tarehe kumi na moja, kumi na mbili na kumi na tatu, haki- 
ka kuanza kurusha kunakuwa ni baada ya (zawali) nao ni mcha- 
na wakati wa kuingia muda wa swala ya adhuhuri na unaendelea 
mpaka usiku, na pindi itakapo kuwa kuna uzito wa msongamano 
na mengineyo basi hakuna ubaya akirusha usiku mpaka wakati wa 
kuchomoza alfajiri, 


Na wala haifai kurusha katika siku za tarehe kumi na moja, 
kumi na mbili na kumi na tatu kabla ya zawali; kwa sababu Mtume 
rehma na amani ziwe juu yakehakurusha isipokuwa baada ya za- 
wali, na akasema kuwaambia watu: ((Chukueni kutoka kwan- 
gu ibada zenu) (Umetangulia upokezi wake), kule kuwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yakeamechelewesha kurusha mawe 





mpaka katika wakati huu pamoja ya kwamba walikuwa katika 
joto kali na ameacha kwenda kurusha asubuhi pamoja na kwamba 
asubuhi kuna hali ya hewa nzuri na kuna wepesi, hiyo ni dalili 
ya kuwa haifai kurusha kabla ya wakati huo, na inafahamisha juu 
ya hilo pia kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yakealikuwa 
akirusha wakati wa kupondoka kwa jua kabla hajaswali adhuhuri 
(Ameipokea Muslim (1291). 


Nahii pia ni dalili kuwa haifai kurusha kabla ya zawali, kama 
si hivyo ingelikuwa kabla ya zawali ni bora ili aswali swala ya 
adhuhuri katika mwanzo mwa wakati wake; kwa sababu swala 
mwanzo mwa wakati wake ni bora. 


Tulicho kipata: Ni kuwa dalili zinaonesha kuwa kurusha ka- 
tika siku za tashriiki haifai kabla ya zawali. 


UU 


Swali la 525: Mtu amepatwa na maradhi siku ya Arafa 
ikawa hakulala Mina na hakurusha mawe na hakutufu 
Twawaaful Ifaadhwa anatakiwa afanye nini? 


Jibu: Itakapo kuwa Mtu huyu ambaye ameugua siku ya Arafa 
maradhi ambayo hawezi kukamilisha Ibada kwa sababu ya mara- 
dhi hayo, na alikuwa ameweka sharti mwanzo mwa Ihramu yake: 
((Ikiwa nitazuiliwa na chenye kunizuiya basi kuhalalika kwangu ni 
hapo nilipo zuiliwa)) hakika atahalalika na wala hatolazimika kitu 
chochote, lakini ikiwa hiyo ni Hijjah yake ya faradhi hakika atat- 
akiwa kuja kuhiji tena mwaka mwingine, ikiwa alikuwa hajaweka 





sharti, hakika yeye pindi atakapo kuwa hakuweza kukamilisha Hi- 
jjah yake anaweza kuhalalika lakini ni waJibu kwake kuchinja 
mnyama kwa maneno ya Allah aliposema: [Na timizeni Hijjah 
na Umra kwa ajili ya Allah na ikiwa mkizuiwa basi (chinje- 
ni) wanyama walio wepesi kupatikana]. (Suratul Baqara: 196), 
na maneno ya Allah aliposema: [ ikiwa mtazuiwa] iliyo sahihi: 
Hakika hiyo inakusanya kuzuiwa na au kwa kitu chochote kingine. 


Na maana ya kuzuiwa: Ni maadui kumzuiwa muisilamu kuka- 
milisha Ibada yake ya Hijjah. 


Na kwa sababu hiyo atajihalalisha kisha atachinja mnyama, 
na wala hana kitu kingine %rAasses hicho, isipokuwa kama ali- 
kuwa hajatekeleza Hijjah ya faradhi basi atatakiwa kuja kuhiji 
mwaka unao fuata. 


Ama ikiwa huyu mgonjwa ameendelea katika Hijjah yake 
mpaka akasimama Muzdalifa lakini hakulala Mina, na hakurusha 
mawe hakika katika hali hiyo itakuwa Hijjah yake ni sahihi lakini 
itamlazimu kuchinja mnyama kwa kila wajibu alio acha, kwa huyu 
itamlazimu kuchinja wanyama wawili mmoja kwa ajili kuto kulala 
Mina na wapili kwa ajili ya kuto kurusha mawe. 


Na ama Twawaaful Ifadhwa itabaki na atatufu Allah atakapo 
mponyesha; kwa sababu Twawaaful Ifadhwa mwisho wake kwa 
kauli yenye nguvu ni mwisho wa mwezi wa dhulhijjah na ikiwa 
ni kwa udhuru basi mpaka uishe udhuru wake. 


X k k 





Swali la 526: Mwenye kulala nje ya Muzdalifa kwa ku- 
tokujua mipaka yake atalazimika kufanya nini? 


Jibu: Kwa muJibu wa wanachuoni Allah awarehemu inamuw- 
ajibikia kuchinja mbuzi kisha aigawe kwa mafukara wa Makkah; 
kwasababu ameacha waJibu katika waJibu Hijjah. 


Na kwa munasaba huu ninataka kuwa kuwambusha ndungu 
zangu Mahujaji wawe makini na mipaka ya sehemu za Ibada kama 
Arafa na Muzdalifa, hakika watu wengi pale Arafa huwa wanakaa 
nje ya mipaka yake, na wanabaki huko huko nje mpaka jua linaz- 
ama, kisha wanaondoka hali ya kuwa hawajaingia Arafa, na hawa 
wote wanapo ondoka bila kuingia Arafa hakika huondoka bila Hij- 
jah, kwa hiyo inampasa kila mmoja kuchunga mipaka ya Arafa 
na kuijua ili asikae nje mipika hiyo. 


aa k k 


Swali la 527: Mtu aliye hiji Hijjah ya Ifradi na akafanya 
Saayi baada ya Twawaaful Quduum, je itatakiwa kufan- 
ya tena Saayi baada ya Twawaful Ifaadhwa? 


Jibu: Hanatena Saayi baada ya Twawaful Ifaadhwa, mtu alio 
fanya Hijjah ya Ifradi pindi atakapotufu Twawaaful Quduum na 
akafanya Saayi baada ya Twawaaful Quduum, hakika hii Saayi 
ndio Saayi ya Hijjah hatakiwi kuirudia tema mara nyingine baada 
ya Twawaaful Ifaadhwa. 


X k k k 


... 818 ... 





Swali la 528: Je inatosha Twawaafu moja na Saayi 
moja kwa mtu mwenye kufanya Hijjah ya Girani? 


Jibu: Pindi atakapo hiji Mtu Hijjah ya Oirani hakika yeye 
inamtosha Twawafu ya Hijjah na Saayi ya Hijjah na Umrah kwa 
pamoja, na inakuwa Twawaaful Ouduum Sunna, kama atataka 
atatanguliza Saayi baada ya Twawaaful Ouduum kama alivyo fan- 
ya Mtume rehma na amani ziwe juu yakena akitaka ataichelewesha 
mpaka siku ya Idd baada ya Twawaafil Ifadhwa, lakini kutanguliza 
kwake ni bora; kwa ajili ndivyo alivyo fanya Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake, itakapo fika siku ya Idd hakika yeye atatufu 
Twawaaful Ifaadhwa tu, na wala hatafanya Saayi kwasababu yeye 
ameshafanya Saayi kabla ya hapo, na dalili ya kuwa Twawafu 
na Saayi zinatosha kwa Umrah na Hijjah ni maneno ya Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake kwa Aisha Radhi za Allah ziwe juu 
yake alikuwa amefanya Hijjah ya Oirani: ((Twawafu yako kati- 
ka nyumba na Swafa na Marua zina kutosha kwa Hijjah yako 
na Umrah yako)) (Ameipokea Abu Daud(18970); amebainisha 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake kuwa Twawafu ya mwenye 
kufanya Hijjah ya Qirani na Saayi yake vinamtosha kwa Hijjah 
yake na Umrah yake. 


X k k k 


Swali la 529: Ni ipi hukumu ya Mtu aliyelala Mina 
mpaka saa sita usiku kisha akaondoka kwenda Makkah 
na hakurudi mpaka alfajiri ikachomoza? 


Jibu: Ikiwa ni saa sita usiku ni kati kati ya usiku hakuna ubaya 
kutoka, japo kuwa kilicho bora ni kubaki Mina mchana na usiku, 





na iwapo itakuwa saa sita ya usiku ni kabla ya kati kati ya usiku 
basi asitoke; kwa sababu kulala Mina inatakiwa iwe ndio kiasi ki- 
kubwa kwa usiku kwa mujJibu walivyo tutajia wanachuoni wetu 
Allah awarehemu. 


UU 


Swali la 530: Mtu mwenye kuhiji atakapo toka Mina 
kabla ya kuzama jua siku ya tarehe kumi na mbili kwa 
niya kuwa anataka Kufanya haraka lakini ana baadhi ya 
kazi Mina atarudi baada ya kuzama jua je itazingatiwa 
kuwa amefanya haraka? 


JIBU: Ndio; atazingatiwa kuwa amefanya haraka; kwasababu 
amesha maliza Hijjah, na niya ya kurudi kwake Mina kwa ajili ya 
kazi haimzuii kufanya haraka; kwa sababu amenuiya kurudi kwa 
kazi ambayo ameifuata na sio kwa ajili ya Ibada. 


Xk k k 





Swali la 531: Mtu amekuja kufanya Hijjah kutoka 
nje ya Saudia, na muda wa safari yake ya kurudi katika 
nchi yake ni saa kumi jioni ya tarehe kumi na tatu katika 
mwezi wa Dhul Hijjah, na hakutoka Mina baada ya kuru- 
sha mawe tarehe kumi na mbili ikamlazimu kulala usiku 
wa tarehe kumi na tatu, je inafaa kwake kurusha asubuhi 
kisha aondoke, ijulikane kuwa kama ata chelewa mpaka 
zawali safari itampita na yatampata matatizo makubwa! 
Pindi itakapo kuwa jibu ni haifai; Na vipi rai ya wanazu- 
oni ambayo imeruhusu kurusha kabla ya zawali? Tupeni 
faida Allah akulipeni kila la kheri na Waislamu wote kwa 
ujumla. 


Jibu: Haifai kurusha kabla ya zawali, lakini anaweza kuacha 
kurusha katika hali hiyo kwa dharura, na tunasema kumuambia: 
Itakulazimu kutoa fidia ambayo utaichinja ukiwa Mina au Makkah, 
au uweke Mtu wa kumuwakilisha katika kuchinja, na kuigawa 
kwa mafukara, kisha anatufu Twawafu ya kuagana kwenda zake. 


KNa tunasema: Ama maneno yako: (( Pindi itakapo kuwa 
Jibu ni haifai; si kuna rai ya wanazuoni ambayo imeruhusu kuru- 
sha kabla ya zawali)) 


Jibu: Ndio kuna rai inayo ruhusu kurusha kabla ya zawali, la- 
kini siyo sahihi, na iliyo sahihi: kurusha mawe kabla ya zawali 
katika masiku ya baada ya Iddi haifai, na hilo ni kwa kuwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake amesema: ((Chukueni kutoka 
kwangu Ibada zenu)) (umetangulia upokezi wake), na hakurusha 
Mtume rehma na amani ziwe juu yakekatika siku hizi isipokuwa 





baada ya zawali. 


“Iwapo atasema mwenye kusema: Kurusha kwa Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake baada ya zawali ni kitendo tu na 
kitendo tu hakioneshi jambo kuwa ni la wajibu. 


“Tunasema: Hilo ni sahihi kuwa ni kitendo tu, na kitendo tu 
hakioneshe jambo kwa ni la lazima; ama kule kuonesha ni kitendo 
ni kwa kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake alirusha baada 
ya zawali, na hakuamrisha kuwe kurusha ni baada ya zawali, na 
wala hakukataza kurusha baada ya zawali, na ama kule kuwa ki- 
tendo hakioneshi kuwa ni waaJibu ni kwa sababu uwajibu hauwi 
isipokuwa kwa kuamrisha kufanya au kukataza kuacha. 


Lakini tunasema: Kitendo hicho kina ishara zinaonesha kuwa 
ni waJibu nazo ni kama ifuatavyo: 


l-Kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amechelewe- 
sha kurusha mpaka jua lilipo pinduka kunaonesha juu ya uwajibu 
wake, kwa sababu lau kama ingekuwa kurusha kabla ya zawali 
kunafaa Mtume rehma na amani ziwe juu yake angalifanya hivyo; 
kwa sababu kurusha muda huo kuna wepesi kwa watu na Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake hakukhiyarishwa katika mambo 
mawili isipokuwa alichagua jambo jepesi muda wa kuwa halina 
dhambi, kule kuwa kwake hakuchagua jepesi hapa nalo ni kurusha 
kabla zawali inaonesha kuwa kurusha kabla kuna madhambi. 


2-Miongoni mwa vitu vinavyo onyesha kuwa kitendo hiki ni 
cha waajibu ni kule kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
alirusha kwa haraka mara tu baada ya kupondoka kwa jua kabla 
hajaswali adhuhuri, na akachelewesha adhuhuri kwa sababu ya 





kurusha pamoja na kuwa bora ni kuitanguliza swala mwanzo mwa 
wakati wake, lakini alifanya hivyo ili arushe baada ya zawali. 


X k k 


Swali la 532: Mtu ameacha kurusha mawe tarehe 
kumi na mbili akidhani kuwa ndio siku ya Kufanya ha- 
raka na akaondoka hakutufu Twawaafu ya kuaga, ni ipi 
hukumu ya Hijjah yake? 


Jibu: Hijjah yake ni sahihi; kwa sababu hakuacha nguzo ka- 
tika nguzo za Hijjah, lakini ameacha mambo matatu ya lazima 
ikiwa hajalala Mina usiku wa tarehe kumi na mbili. 


Jambo la kwanza: Kulala Mina usiku wa tarehe kumi na mbi- 
li. 

Jambo la pili: Kurusha mawe katika siku ya tarehe kumi na 
mbili. 

Jambo latatu: Twawafu ya kuaga. 

Inamlazimu kwa kila jambo mmoja alilo acha katika hayo 
matatu achinje mnyama akiwa Makkah na aigawe nyama yake 
kwa mafukara wa Makkah; kwa sababu mwenye kuacha waaji- 


bu katika Hijjah kwa mujibu wa wanachuoni inampasa kuchinja 
mnyama na agawe nyama yake kwa mafukara wa Makkah. 


Na kwa mnasaba huu ninapenda kuwakumbusha ndugu zangu 





mahujaji katika kosa hili ambalo amelifanya muulizaji kwani wen- 
gi katika mahujaji wanafahamu kama alivyo fahamu huyu; wana- 
fahamu kuwa maana ya maneno yake Allah aliposema: [Mwenye 
kufanya haraka katika masiku mawili hapana dhambi juu 
yake], 


yani: Hutoka tarehe kumi na moja wakidhani siku mbili ni 
siku ya Idd na tarehe kumi na moja, hali ya kuwa jambo lenyewe 
haliko hivyo bali amefahamu kimakosa; kwa sababu Allah amese- 
ma: [Na mtajeni Allah katika zile siku zinazo hisabiwa. Lakini 
mwenye kufanya haraka katika siku mbili si dhambi juu yake] 
(Suratul Baqara: 203), na masiku yanayo hisabiwa ni masiku ya 
Tashriiki, na masiku ya Tashriiki mwanzo wake ni tarehe kumi na 
moja, kwa sababu hiyo Maneno yake Allah: [Mwenye kufanya 
haraka katika siku mbili], yani katika zile siku za Tashriiki nayo 
ni siku ya kumi na mbili, kwa hiyo inatakiwa kwa kila Muislam 
kusahihisha uelewa wake katika mas-ala haya ili asikosee. 


Xok k k 


Swali la 533: Kwa Mtu ambae hakupata sehemu ya 
kukaa pale Mina akawa anakuja usiku tu kisha anaba- 
ki hapo mpaka baada ya nusu ya usiku, kisha anarudi 
Makkah katika muda uliyo baki ni ipi hukumu yake? 


Jibu: Hukumu katika hili ni kuwa kitendo hicho kina mtoshe- 
lezea, lakini kitu ambacho kinatakiwa ni kinyume na hich; kwasa- 
babu kinacho takiwa kwa mwenye kuhiji ni kubaki Mina mchana 





na usiku katika masiku ya Tashriiki, atakapo kosa sehemu atakaa 
pale walipo ishia watu ambao wapo kwenye mahema hata kama ni 
nje na Mina kama akikosa sehemu, pindi atakapo tafuta na akako 
sehemu Mina, hakika wamekwenda baadhi ya wanachuoni katika 
zama zetu hizi kuwa akikosa sehemu ya kukaa Mina basi haitakua 
lazima kwake, na inafaa kwake kulala sehemu yeyote katika mji 
wa Makkah, na kipimo chake katika hilo ni kama mtu aliye kosa 
kiungo katika viungo vyake vya udhu basi unaondoka ulazima wa 
kuosha kiungo hicho kwasababu hanacho, lakini katika hili kuna 
mtizamo kidogo; kwa sababu kiungo hukumu ya twahara imefun- 
gamana nacho na hakikupatikana; ama katika hili hakika makusu- 
dio ya kulala ni wawe watu ni wenye kukusanyika pamoja kama 
vile Umma mmoja, kitu cha waaJibu ni awe mtu huyu mwisho wa 
mahema ili awe pamoja na mahujaji, na mfano wa hilo: Msikiti 
ukijaa wakawa watu wanaswali pembezoni mwa msikiti hakuna 
budi lazima swafu ziungane ili iwe jamaa ni moja, na kulala Mina 
ni mfano huo huo na sio mfano wa kiungo cha udhu kilicho katwa 
au kukosekana. 


UU 





Swali la 534: Mtu ametufu Twawaafu ya ya kuaga 
asubuhi kisha akalala na akataka kusafiri baada ya Ala- 
siri je itamlazimu kitu chochote? 


Jibu: Ni juu yake kurudia Twawaafu ya kuagakatika Umrah na 
Hijjah; kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake amese- 
ma: ((Asiondoke mmoja wenu mpaka iwe katika nyumba ndio 
sehemu yake ya mwisho)) (Ameipokea Muslim (963); aliyasema 
hayo katika Hijjah tul Wadaa ukaanza uwaJibu wa Twawafu ya 
kuaga katika wakati huo, haikupokewa kuwa Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake alifanya Umra kabla ya hapo na wala haiku- 
pokelewa kuwa aliaga nyumba kwa sababu Twawafu ya kuaga 
hakika iliwajibiswa katika Hijjah Al-Wadaa, na akasema Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake ((Fanya katika Umra yako yale 
unayo yafanya katika Hijjah yako)) (Ameipokea Bukhary 
(1789) na Muslim (1180), na ujumala huo uliokuja katika Hadithi 
huvuliwa ndani yake kusimama Arafa, kulala Mina, Muzdalifa, na 
kurusha mawe; kwa sababu matendo hayo ni maalumu kwa Hijjah 
kwa makubaliano ya wanachuoni na yanabaki yalio achwa katika 
huo ujumla, kwa sababu Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
ameiita Umra kuwa ni Hijjah ndogo, kama ilivyo katika hadithi ya 
Amru bin Hazimi (Imetangulia upokezi wake) hadithi ambayo ni 
mashuhuri wanazuoni wameipokea kwa kuikubali, nayo ni hadithi 
Mursali lakini ni sahihi wanachuoni wameikubali. 


Na ni kwa sababu Allah amesema: timizeni Hijjah na Umra 
kwa ajili ya Allah] Pindi itakapo kuwa twawafu ya kuagani katika 
kukamilisha Hijjah basi vile vile itakuwa ni katika kukamilisha 
Umrah. 


Na ni kwa sababu huyu mtu aliingia katika msikiti mtukufu 





kwa maamkizi haifai kutoka humo isipokuwa kwa maamkizi. 


Na kwa sababu hiyo twawaafu ya kuaga inakuwa ni waaibu 
katika Umrah kama ilivyo wajibu katika Hijjah, na kuna Hadithi 
ameipokea Tirmidhy: (Pindi atakapo hiji Mtu au akafanya Um- 
rah basi asitoke mpaka iwe mwisho wa kutoka kwake ni katika 
nyumba)) (Ameipokea Tirmidhi (946), na katika Hadithi hii kuna 
udhaifu; kwa sababu ni katika mapokezi ya Hajaji bin Aritwaati na 
lau kama sio udhaifu wa hadithi hii ingekuwa ni dalili ya kukata 
malumbano katika mas-ala haya, lakini kwa udhaifu wake haina 
nguvu katika kuitolea dalili, isipokuwa misingi ambayo tumeita- 
ja huko nyuma inaonesha juu ya uwajibu wa twawaafu ya kuaga 
katika Umra. Kwasababu Mtu atakapo tufu twawaafu ya kuaga 
katika Umra atakuwa amejivua na kuulizwa;kwa sababu ukitufu 
Twawafu ya kuaga katika Umra hakuna atakae sema umekosea, 
lakini usipo tufa atatokea mwenye kuiwajibisha atakuambia ume- 
kosea, iwapo atatufu basi mwenye kutufu atakuwa amepatia kwa 
kila hali, na yule ambaye hatatufu hakika atakuwa katika makosa 
kwa kauli ya baadhi ya wanachuoni Allah awarehemu. 


k k k 


Swali la 535: Ni ipi hukumu ya Twawaafu ya kuaga 
katika Umra? 


Jibu: Twawaafu ya kuaga kwa mwenye kufanya Umrah ikiwa 
katika niya yake wakati alipo kuja Makkah ni kutufu, kusaayi na 
kunyoa au kupunguza, na arudi zake basi atakuwa hana twawaafu 





juu yake; kwa sababu Twawaaful Quduumu imekuwa kwake ni 
kama twawaafu ya kuaga, ama atakapo baki Makkah kauli yenye 
nguvu: Hakika ni waajibu kwake kutufu Twawafu ya kuaga, na 
hilo ni kwa dalili zifuatazo: 


1-Ujumla wa maneno ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake 
aliposema: ((Asiondoke mmoja wenu mpaka iwe katika nyum- 
ba ndio sehemu yake ya mwisho)) (Umetangulia upokezi wake). 


2-Hakika Umrah ni kama Hijjah bali ameita Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake ni Hijjah kama ilivyo kuja katika Hadithi 
ya Amru bin Hazmi Hadithi ambayo Umma umeikubali amesema 
Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Na Umrah ni Hijjah 
ndogo)) (Umetangulia upokezi wake). 


3-Hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake amesema: 
((Umra imeingia katika Hijjah mpaka siku ya Kiama )) 
(Umetangulia upokezi wake ). 


4-Hakika Mtume rehma na amani ziwe juu yake alisema ku- 
muambia Yaalah bin Umayya Allah awe radhi naye: ((Fanya ka- 
tika Umrah yako yale unayo yafanya katika Hijjah yako)), 
Ikiwa katika Hijjah yako unafanya Twawafu Ya kuagabasi ifanye 
katika Umrah yako, na wala hakitoki kitu katika hilo isipo kuwa 
kile ambacho wanachuoni wamekubaliana kuvitoa, kama: Kusi- 
mama Arafa, kulala Mina, Muzdalifa, na kurusha mawe, hakika 
hivyo vyote kwa makubaliano ya wanachuoni havifanywi katika 
Umra. 


Na ni kwa sababu Mwanadamu atakapo tufu anakuwa ameji- 
weka mbali na dhima , na Allah ndiye mwenye kuwafikisha. 


KU 


... 828 (EE) 





Swali la 536: Mtu amehirimia Hijjah Miigati na alipo- 
fika Makkah akazuiliwa na askari kwasababu hana kibali 
kinacho mruhusu kufanya Hijjah ni ipi hukumu yake? 


Jibu: Hukumu katika hali hii anakuwa ni mwenye kuzuiliwa 
kuingia Makkah, atachinja mnyama katika sehemu aliyo zuiliwa 
na atakuwa amehalalika, kisha ikiwa hii ilikuwa ni Hijjah yake ya 
faradhi ataitekeleza muda mwingine kwa amri ya kwanza sio kwa 
kulipa, na iwapo itakuwa sio faradhi hakika atakuwa halazimiki 
kufanya chochote katika kauli yenye nguvu; kwa sababu Mtume 
rehma na amani ziwe juu yake hakuwaamrisha wale ambao wali- 
zuiliwa katika vita vya Hudaibiya kulipa ile Umra, na hakuna ka- 
tika Kitabu cha Allah wala Sunna za Mtume rehma na amani ziwe 
juu yake kuwajibishwa kulipa kwa yule ambaye amezuiliwa, ame- 
sema Allah: [Na ikiwa mtazuiliwa basi (chinjeni ) walio wepesi 
kupatikana| (Suratul Bagara: 196) na hakutaja kitu kingine kisi- 
cho kuwa hicho, na Umratu Al-Oadhwaau imeitwa hivyo kwa sa- 
babu Mtume rehma na amani ziwe juu yake aliwaahidi Makuraishi 
sio kulipa katika kile ambacho ki me kupita, Allah ndiye mjuzi 
zaidi. 


aa k 


Swali la 537: Mwenye kukusudia Hijjah kisha aka- 
zuiliwa, analazimika kufanya nini? 


Jibu: Ikiwa alikuwa hajanuiya halazimiki kitu chochote ka- 
tika hali hiyo; kwa sababu Mtu atakapo kuwa hajanuiya akitaka 
anaendelea akitaka ana acha na kurudi kwa watu wake, isipoku- 
wa ikiwa ni Hijjah ya faradhi inampasa kufanya haraka katika 





kuitekeleza, lakini pindi atakapo zuiwa hakika kwa wakati huo 
atakuwa halazimiki na kitu chochote. 


Ama ikiwa kuzuiwa huko ni baada ya kunuiya ikiwa aliweka 
sharti wakati wa kunuiya kwake kwa kusema ((Iwapo kitanizuiya 
chenye kunizuiya kuhalalika kwangu ni sehemu hiyo niliyo zuili- 
wa)); hakika hapo atajivua katika Ihramu yake na hatalazimika na 
kitu chochote,na iwapo alikuwa hajaweka sharti ikiwa inatarajiwa 
kile kizuizi kutoka katika muda mfupi basi atasubiri kiondoke ki- 
sha atamalizia Hijjah yake, ikiwa ni kabla ya kusimama Arafa ata- 
simama Arafa kisha atakamilisha Hijjah yake, na iwapo itakuwa 
ni baada ya kusimama Arafa na hakusi mama hapo Arafa hakika 
atakuwa amepitwa na Hijjah, atahalalika kwa kufanya Umrah, na 
atailipa Hijjah hiyo mwaka unao fuata ikiwa ni Hijjah yake ya 
faradhi, na ikiwa hatarajii kizuizi kama kile kitaondoka kwa ha- 
raka atajihalalisha kutoka katika kuhirimia kwake, na atachinja 
mnyama, kwa maneno yake Allah alipo sema: | Itimizeni Hijjah 
na Umra kwa ajili ya Allah Na ikiwa mtazuiliwa basi (chin- 
jeni)walio wepesi kupatikana|, (Suratul Bagara: 196). 


Xk k k 


Swali la 538: Je! Maasi anayo yafanya Mtu mwenye 
kuhiji yanapunguza thawabu za Hijjah? 


Jibu: Maasi kiujumla yanapunguza thawabu za Hijjah kwa 
maneno ya Allah alipo sema: [Na anaye kusudia kufanya Hijjah 
katika miezi hiyo, basi asiseme maneno machafu wala asifanye 
vitendo vichafu wala asibishane katika Hijjah] (Suratul Baqa- 
ra: 197), bali baadhi ya wanachuoni Allah awarehemu wamesema: 





Hakika maasia katika Hijjah yana iharibu Hijjah; kwa sababu 
yamekatazwa katika Hijjah, lakini Jamhuri ya wanachuoni kati- 
ka msingi wao unao julikana wanasema: Hakika uharamu pindi 
utakapo kuwa sio maalumu kwa Ibada hakika uharamu huo haui- 
batwilishi hiyo Ibada, na kufanya maasi sio maalumu kwa mwe- 
nye kuhirimia, na hii ndio ya sawa, kuwa haya maasi hayabatilishi 
Hijjah, lakini hupunguza malipo yake. 


Kuu 


Swali la 539: Mwenye kuhiji kwa paspoti ya kudang- 
anya (ambayo sio sahihi ) ni ipi hukumu ya Hijjah yake? 


Jibu: Hijjah yake ni sahihi; kwasababu kudanganya katika 
paspoti yake hakuathiri katika kuswihi Hijjah yake, lakina atapata 
madhambi, na ni juu yake kutubia kwa Allah na arekebishe jina 
hilo kwenda kwenye jina sahihi ili isitokee kuwa anawachezea vi- 
ongozi, na asikose baadhi ya haki zake za msingi kwa kuacha jina 
lake halisi kwa kutofautiana jina la kwanza na la pili, akawa kwa 
sababu hiyo ni mwenye kula mali za watu kwa njia ya baatwili 
kwa uongo alio utumia kwenye kubadili jina lake. 


Na kwa munasaba huu napenda niwanasihi ndugu zangu kuwa 
jambo sio jepesi kwa wale ambao wanabadili majina, na wana- 
chukua majina ya watu wengine kwa sababu ya kupata misaada 
selikalini, au katika mambo mengine , hakika huko ni kucheza ka- 
tika mahusiano, na ni uongo na udanganyifu, na ni kuwadanganya 
viongozi wa selikali, na ajue kuwa mwenye kumcha Allah atapata 
sehemu ya kutokea, na ataruzukiwa sehemu ambayo hakuidha- 
nia, na mwenye kumcha Allah Allah hufanya mambo yake kuwa 
mepesi, na mwenye kumcha Allah na akasema maneno ya sawa 








Allah humtengenezea mambo yake na humsamehe madhambi 
yake . 


Xk k k 


Kimekamilika shukran zote kwa Allah tabaraka wataalah. 

YALIYOMO 

RANGIA, RE.. ai A Es E ai Aa 1 
MASWALI NA MAJ IBU KUHUSU TAUHD.........w.wwssmmiammisna 2 
Mgawanyo Vya uji... AM 2 


SWALI LA 2: Ni Shirki ipi” ambayo Washirikina waliifanya mpaka aka- 


O 


SWALI- LA 3: Ni ipi misingi ya Ahalu Sunnahh Walja- 
maa katika Tauhidi na mambo mengine katika mambo ya 
Aa a mirre. aa 1 


SWALI LA 4: Ni kina nani hao Ahalu Sunnahh Walja- 
MARK.. Y.N T. hy 0 


SWALI LA 5: Ametuhabarisha Mtume rehma na am- 
ani ziwe ju yake!juu ya kutofautiana Umma wake baada 
ya kufa kw ake,tuna kuomba Sheikh utubainishie jambo hili 


SWALI LA 6: Nyapi mambo muhimu na maalumu ka- 
tika kundi hili lenye kuokoka? Na je kupungua kitu ka- 
tika hayo mambo kunamtoa mtu katika hilo kun- 





SWALI LA 8: Ni ipi Taarifu ya Imani kwa Ahlu Sun- 
nahh Waljamaa? Na je inazidi na kupun- 


SWALI LA 9: Ni vipi tutazikusanya kati ya Hadithi ya J ibrili am- 
bayo ambayo Mtume rehma na amani ziwe juu yake: alitafsiri 
Imani kuwa ni (( Kumuamini Mwenyezi Mungu,na Malaika wake, 
na Vitabu vyake, na Mitume wake, na siku ya mwisho,na kuamini 
Qadar zake kheri zake na Shari zake)) | Apokea Muslimu /8 / na 
Hadithi ya ujumbe wa Abdul-Qaisi ambayo Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake: alitafsiri Imani kuwa ni ((Kushuhudia ya kuwa 
hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi 
Mungu aliye Mmoja hana Mshirika,na kusimamisha Swala, na kutoa 
Zaka,na kutoa tano ya Chanima)) [Ameipokea Bukhari /.53/ na Mus- 
IR.. Ua AA a h AAA N D a.. 21 


SWALI LA 10: Ni vipi tutakusanya baina ya Imani ni Kumuamini Mwenyezi 
Mungu, na Malaika wake, na Vitabu vyake, na Mitume wake,na siku ya 
mwisho kheri zake na shari zake na maneno yake Mtume rehma na 
amani ziwe juu yake: ((Imani ni mafungu zaidi ya sabiini)) [Ameipokea 
Bukhar /9/ na Muslim / 35/]...23 





SWALI LA 11: J e tunaweza kumshuhudilia Mtu kuwa ana Imani 
kwa kuzoeya kwake Msikiti kama ilivyo kuja kwenye Had- 
I AE a E O 24 


SWALI LA 2: Mtu anatiwa wasiwasi na Sheitani, wasiwasi mkumbwa 
kuhusu Mwenyezi Mungu, na yeye anaogopa sana juu ya hilo, Mnamuu- 


SWALI LA 3: J e nilazima kwa Kafiri kuingia katika Uis- 
on a. AA O 27 


SWALI LA 14: Nini hukumu ya mwenye ku- 
dai kuwa anajua mambo yaliyo ghaibu (yalio jifi- 


SWALI LA 15: Tutayaowanisha vipi maneno ya Madaktar wa sasa,wanao 
tutajia aina ya mtoto Wakike au Wakiume na maneno yake Mwenyezi 
Mungu alipo sema: | Yeye ndie ajuaye yaliyo katika matumbo| na 

iliyo kuja katika tafsiri ya Ibnu J ariri kutoka kwa Mujahid, kuwa Mtu 
mmoja alimuliza mtume wa Mwenyezi Mungu, ni nini atazaa mke 
wake, akateremsha Mwenyezi Mungu Aya hii, na ile ilopokelewa kutoka 
kwa Katada? N kitu gani kinaifanya Umumi katika aya hiyo kwa Khas- 
Ma? aa di kA. 29 





SWALI. LA 16: J-e jua huzunguka katika Ardhi? ix... 3l 


SWALI LA TZAliulizw a Sheikh Mwenyezi Mungu amrehemu: kuhusu Sha- 
ya rma YA aa N AA NN GaN a EA 34 


SWALI LA 18: Ni vipi imekuwa (Hapana Mola apasaye kuabudiwa 
isipokuwa Mwenyezi Mungu)imekusanya aina zote za Tauhi- 
n AGA 37 


SWALI LA 19; Ni ipi hekma ya kuumbwa Mjini na Watu? 37 


SWALI LA 20: Ni kwanini Mwanadamu anaomba dua na wala ha- 
jibiwi na Mwenyezi Mungu anasema: [Niombeni nami nitaw aJ i- 
KUA Aa 38 


SWALI LA 21 Nini maana ya Ikhlas? Na atakapo taka 
mja kufanya Ibada kwa kitu kingine ni nini hukumu ya 
WAKE aa Y A a f 41 


SWALI LA 22: Ni upi mwenendo wa Aha- 
lu Sunnah Waljamaa, katika kutaraji na kukho- 





KA aa YA WA YA SOO DAI KI aipa WA AA UDI KA aapa WA 44 


SWALI LA 23: Je kufanya sababu kunapingana na kumtegemea Mwe- 
nyezi Mungu? kuna baadhi ya Watu wakati wa vita vya Khaliji wali- 
jitengenezea sababu za kujikinga wasidhurike na wengine wakaacha 
na wakasema: Hakika wao ni wenye kumtegemea Mwenyezi Mun- 
Tomui PAra ann 45 


SWALI LA 24: Ni nini hukumu ya kujiegemeza katika saba- 
46 


SWALI LA 26: J e Ruqiyyah vinapingana na (Tawakal) kumtegemea Mwe- 
Aa A a a a AA AA a O 49 


SWALI LA 27: N ipi hukumu ya kutundika au kuvaa Hirizi na vizuizi-(Viku- 


SWALI LA 28: J.e inafaa kuandika baadhi ya Aya ka- 
tika Quran Tukufu, Mfano Aya Kursiy katika chom- 





bo cha chakula aa kinywaji kwa lengo la kujitibu kwa 


SWALI LA 29; Wanajifunza wanafunzi wa Madrasa katika baadhi ya 
Miji ya Kiislam, kuwa Msimamo wa Ahlu Sunnahh Waljamaa ni (( Kua- 
mini Majina yake, na Sifa zake, bila Kugeuza wala Kuziacha, wala kuzi- 
wekea namna, wala Kuzifananisha)). J-e kugawanya Ahalu Sunnahh 
katika vigawanyo viwili: Madrasa ya Ibnu Taymiya na Wanafunzi wake, 
na Madirasa ya Al-Ashaira na Al-Maturudia vigawanyo hivi ni sahihi?. 
Na ni upi msimamo wa Muislam kwa Wanazuoni wenye kufanya Taawi 
ui WATA AU WAA NA EA A ti 


SWALI LA 30:-Ni ipi-Agida ya Ahlu Sunnahh katika majina ya Mwenyezi 
Mungu na Sifa zake? Na ninini tofauti kati ya jina na sifa? J e inalazimu 
mwenye kuthibitisha jina athibitishe sifa yake? Na mw enye kuthibitisha 
sifa Mtis tn N N e A a KAN e WATANI 
ui 


SWALI LA 31: ) e majina ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuhesabi- 
Kam A 58 


SWALI LA 32: Ni yapi Madhehebu ya wema walio tangulia, Mw e- 


... 838 ... 





nyezi Mungu awarehemu,katika kuwa juu kwa Mwenyezi 
Mungu? Na ipi hukumu ya mwenye kusema: Mw enyezi Mungu 
yupo katika pande sita, na kuwa Yeye yupo katika moyo wa Muu- 
NEZ.. AN Ase DE ALa NA D 60 


SWALI LA 33: Hivi tafsiri ya kulingana sawa kwa Mwenyezi Mungu ka- 
tika kiti Chake cha Enzi, kuwa ni kuwa Kwake juu ya kiti Chake cha Enzi, 
kwa vile inavyo lingana na utukufu wake, hiyo ni tafsiri ya wema walio 


SWALI LA 34: Fadhilatu Sheikh: Umesema Mwenyezi Mungu akuhifadhini, 
kulingana kwa Mwenyezi Mungu katika kiti chake cha Enzi kuwa ((Ni kul- 
ingana kwa Mwenyezi Mungu juu ya kiti chake cha Enzi kunako lingana 
na utukufu wake na ukubwa wake)), tunakuomba kwa ukarimu wenu 


SWALI LA 35: Ni mambo gani ambayo ni lazima kuyaegemeza 
kwenye matakwa ya Mwenyezi Mungu, na ni mambo gani am- 
bayo haifai kuyaegemeza kwenye matakwa ya Mwenyezi Mun- 





SWALI LA 36: Ni vipi vigawanyo vya kutaka (Al-iraa- 


SWALI LA 37: Ni ipi IIhadi (upingaji) katika majina ya Mwenyezi Mungu,na 
Mipaka II Ai De DAN y 7 


SWALI LA 38; Ni vipi vigawanyo katika vitu alivyo viege- 
meza Mwenyezi Mungu kwake mfano: Uso wa Mwenyezi 
Mungu, Mkono wa Mwenyezi Mungu, na mengine mfano wa 


SWALI LA 39; N ipi hukumu ya kupinga kitu katika majina ya Mwenyezi 
SUIE E EELS- CdA UN AA O N 
a14 


SWALI LA 40: Ni ipi hukumu kwa mw enye kuita- 
kidi kuwa sifa za Muumba ni kama sifa za Vi- 


SWALI LA 4I: N kitu kinajulikana kuwa usiku huzunguka katika tufe la ar- 
dhi, Mwenyezi Mungu hushuka katika uwingu wa Dunia inapobaki thelu- 


... 840 ... 





thi ya mwisho ya usiku, hilo linaonesha kuwa usiku mzima huwa katika 


SWALI LA 42:N upi msimamo wa wema walio tangulia katika ku- 
onekana kwa Mwenyezi Mungu?na ni ipi hukumu kwa mwenye 
kudai kuwa (( Hakika Mwenyezi Mungu haonekani kwa macho, 
na kuwa kuonekani kwake ni jambo la ukamilifu wa kuwepo kwa 
AA AA AUA INA TI 


SWALI LA 43:}e Majini yana athari kwa Mwanadamu? Na ni ipi- njia ya 
KU ON EA ii u a ar Aed 78 


MNO 


SWALI LA 45: Ni ipi huku ya mwenye kumsifu Mtume rehma na amani 
ziwe juu yake kuwani habibullah? Mwenye kupendwa na Mwenyezi 
MUNGU... 80 


SWALI LA 46: N ipi hukumu ya kufanya kumsi- 





fu Mtume rehma na amani ziwe juu yake ni biasha- 


SWALI. LA 47: Mwenye kuitakidi kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu 
yake ni nuru katika nuru za Mwenyezi Mungu na si Mwanadamu, na 
kuwa anajua mambo ya ghaibu, kisha anajikinga kwa Mtumerehma na 
amani ziwe juu yake hali ya kuwa anaitakidi kuwa anamiliki manufaa na 
madhara, ni ipi humu ya hilo? Na je inafaa kuswali nyuma ya mtu huyu 
au ambaye anafanana naye? Tupeni faida katika hilo Mwenyezi Mungu 
akulipeni kila la Kheri... 82 


SWALI LA 48: J e Hadithi za kutoka Al-Maahadi ni sahihi au sio sahi- 
MLY. 83 


SWALI LA 49: Ni nani- hao kina Maajuja na Maajuja? -ssc 84 


SWALI LA 50; Kwanini Mitume waliwatahadharisha watu wao 
na Dajali pamoja ya kuwa hatotoka isipokuwa katika zama za 
ISA N a NAM 85 


SWALI LA 5LN ipi huku ya mwenye kukataa maisha ya kesho Akhera, na 
akadai kuwa huo ni uzushi wa zama za kati?-N vipi tunaweza kuwaki- 





SWALI LA 52: J e adhabu ya kaburi Imethibiti?...........wwwwww<//wwwammmm 89 


SWALI LA 53: Pindi atakapo kuwa Maiti haijazikwa imeliwa na mnyama 
au imepukutika ikachukuliwa na upope. | e ataadhibiwa adhabu za 


SWALI LA 54; Ni vipi tutamj ibu mwenye kupinga adhabu ya 
kaburi na anatoa hoja kuwa lau kama tutalifukuwa kaburi 
tutalikuta halikubadilika na wala halikubana wala kutanu- 


SWALI LA 55:J e hupunguzwa adhabu ya ka- 
buri kwa Muumini ambaye ni mwenye kua- 


SWALI LA 56: Ni nini Shafaa? Na ni vipi vigawanyo 
vyake? Lasne 93 





SWALI LA 57: Ni yapi mafikio ya watoto wa Waumini na wato- 
to wa Washirikina wale ambao wamekufa wakiwa wado- 


SWALI LA 58: Imetajwa kuwa Wanaume watakuwa na 
Mahuru Al-aini Peponi je Wanawake nao watakuwa 
NI UU nA 96 


SWALI LA 59:) e yanayo tajwa kuwa wengi katika 
Watu wa motoni ni Wanawake ni kweli? Na ni kwani- 
PUB aa NE A kusadia aaa yi Paa waa Yana bwaza 97 


SWALI LA 60: Ni upi muongozo wenu kwa asiyetaka kusoma 
Aqida hasahasa mambo ya Qadari kwa kuogopa kuwa watatele- 


SWALI LA 61: Tunatarajia kwa fadhila zenu utuwekee wazi mas-ala ya 
Qadar?J e asili ya kitendo chenyewe kimesha kadiriwa ile namna ya 
kufanya ndiyo anayo ichagua Mwanadamu? Mfano wa hilo: Pindi Mwe- 
nyezi Mungu anapo mkadiria mja wake ajenge Msikiti hakika hakuna 
budi atajenga lakini amemuachia katika akili yake ichague namna ya-ku- 
jenga, na hivyo hivyo katika maasi Mwenyezi Mungu atakapo mkadiria 
Mtu atafanya hakuna namna ya kukwepa, lakini amemuachia katika 
akili yake namna ya kuyafanya, na ufupisho wa rai hii ni kuwa Mwan- 


... 844 ... 





adamu anachagua namna ya kulifanya lile alilo kadiriwa na Mwenyezi 


SWALI- LA 62: J e dua ina athari yoyote katika kubadili- 
sha yale aloandikiwa Mw anadamu kabla ya kuumbwa kwa 


SWALI LA 64: Ni ipi hukumu ya mwenye kukasirika na kuchukia pindi 
ana pof iKramatmitago N... p. Not ka N eM ae Na tA 106 


SWALI LA 65: Sheikh: Tunaomba kwa fadhila zako utuwekee wazi mane- 
no ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake: ((Hakuna Chaduwa( maam- 
bukizi), wala Tw iyara (kutiana mkosi)wala Al-Hammatu(ndege mwenye 
mkosi), wala Swafar (mwezi wa swafar kuwa una mkosi)) [Ameipokea 
Bukhari/5757 na Muslimu/2220/ ]. Ni aina gani ya kukataza ilokuja 
katika hadithi hii?na tutaichukuaje Hadithi hii pamoja na ile inayo sema: 
((Mkimbie mtu mwenye mbalanga kama unavyo mkimbia simba))? 
[Ameipokea Bukhari /5707........... 107 





SWALI LA 66: J e kijicho kinaweza kumpata mtu? Na ki- 
kimpata kinatibiwa kwa namna gani?na je kujikinga na- 
cho kunapingana na kumtegemea Mw enyezi Mun- 


SWALI LA 67: J e anahesabika kuwa ana udhuru mtu ambaye hajui mambo 
ECE A ara a mA A ra a uh A H 


SWALI LA 68: Ni ipi hukumu ya mwenye kuhukumu 
kwa kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakukiterem- 


SWALI LA 69: Ni ipi hukumu ya kuchinja kwa kujikurubisha 
kwa asiokuwa Mwenyezi Mungu? Na je inafaa kula kichinjwa 
RKN ol eN. 25 


SWALI LA 70: Nini hukumu ya mwenye kufanya mzaha kwa maneno am- 
bayo ndani yake kuna istihizai kwa Mwenyezi Mungu au Mtume rehma na 
amaniziwe uo yake au DN Ean A ar a AANE 
„26 


... 846 ... 





SWALI- LA 71: Ni ipi hukumu ya kuwaomba walioko ndani ya maka- 
DUMA 


SWALI- LA 72: Mtu anataka msaada kwa asiye kuwa Mwe- 
nyezi Mungu, Anadai kuwa (ni walii wa Mwenyezi 

Mungu) ni zipi alama za mawalii wa Mwenyezi Mun- 

Tomu PAra aa nA Aa aT 28 


SWALI LA 73: Ni nini uchawi na ni-ipi hukumu ya kujifundis- 
ha Emea.. 130 


SWALI LA 74:-Ni ipi hukumu ya kuwapatanisha mme na mke kwa 
uchawi?... 130 


SWALI LA 75: Ukuhani ni nini? na ni ipi hukumu ya mwenye kumwendea 
KUU TA a E E A O E IA Wa 


SWALI LA 76: Ni ipi hukumu ya Ibada itakapo kuwa imechanganyika -na 
Ria (KujiOneshah ZN... YES e Aea 133 


SWALI LA 77:Ni ipi hukumu ya kuapa kwa MsahafuU?.........wwsumissmni 134 





SWALI LA 78: Ni ipi hukumu ya kuapa kwa Mtume rehma na am- 
ani ziwe juu yake na kwa Al-Kaaba? Na kwa utukufu na dhima? 
Na maneno ya mtu kuapa kwa kusema: (Kwa dhima yan- 

i aaa E. E ua wa AL B7 


SWALI LA 79: Ni ipi hukumu ya mwenye kuabudu makaburi kwa kuyatufu 
pembeni yake na kuwaomba walio katika makaburi hayo na ku- 
wawekea nadhiri, na mambo mengine yasio kuwa hayo katika aina za 


SWALI LA 80: Tutawa] ibu vipi wenye kuabudu makaburi ambao hutolea 
Ushahidi kuwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake amezikwa msiki- 
tini na watu wanaswali pale katika ule msikiti huko sio kuabudu ka- 

WI aa WA Aen SA 141 


SWALI LA 8I Ni ipi hukumu ya kujengea maka- 


SWALI LA 82:N ipi hukumu ya kuzika maiti msikitini? ..... asr 142 
SWALI LA 83; Ni ipi hukumu ya kusafiri kwa ajili ya kuzuru kaburi la 


... 848 ... 





SWALI- LA 84: Ni ipi hukumu ya kutaka Baraka kwenye makaburi na 
kuyazunguuka kwa makusudio ya kukidhiwa haja au kujikurubi- 
sha na ni ipi hukumu ya kuapa kwa asiye kuwa Mwenyezi Mun- 
Mao mnu PATA 144 


SWALI. LA 85: Ni ipi hukumu ya kuvaa nguo ambayo ina picha ya Mnyama 
àl May MAGRU. Aa Ne Dende anse Ne Dsena 146 


SWALI LA 86: Ni ipi hukumu ya kutundika picha katika uku- 
ki 146 


SWALI LA 87: Ni ipi kuhumu ya kupiga picha kwa kutumia kamera za 
aaa l indret Arere Wa 147 


SWALI LA 88: Ni vipi tutawaj ibu watu wa bidaa wanao toa Ushahidi ka- 
tika bidaa zao kwa Hadithi: ((Mw enye kuanzisha katika Uislamu Sunnahh 
nzuri...)) [Ameipokea Muslimu / 1017 Jinsini 
mA 147 


... 849 ... 





SWALI LA 89: Ni ipi hukumu ya kusheherekea Maulid ya Mtume rehma na 
aa II KA AA AA KA TAA YA N A yar N, AU NI (i 
48 


SWALI LA 90: Ni ipi hukumu ya kusherekea ile wanayo ita Sikukuu ya Ma 


SWALI LA 91: Ni ipi hukumu ya kusherekea Sikukuu ya kuzaliwa watoto 


HU SIKUKUU YA KOOND ka aaa Arepo wa aa AN 152 


SWALI LA 92: Mtu ameishi katika nyumba akapatwa na maradhi na yaka- 
mzidia matatizo mpaka ikapelekea kusema yeye na familia yake kuwa 
nyumba hii ina mkosi kwa sababu ya matazito yaliyo wapata je inafaa 


kuihama hiyo nyumba kwa sababu hiyo? s.s.s 
ee AA 152 

SWALI LA 93: N ipi hukumu ya Taw aSuli? sicr 53 
SWALI LA 94: Ni nini Al-Walau Wal-Barau?............wsmsisssiiiwna 158 





SWALI LA 95: Ni ipi hukumu ya kusafiri kwenda katika 
miji ya kikafiri? Na ni ipi hukumu ya kusafiri kwa ajili ya 
kutali, K Eo, e 160 


SWALI LA 96: Sheikh:Mtu anafanya kazi na Makafiri ni kitu gani mnamuu- 
sia?.... 160 


SWALI LA 97: Ni vipi tutaweza kupata faida katika vitu walivyo kuwa 
navyo Makafiri bila kuingia katika haramu? Na je Maslah Al-Mursala 
inaweza kuingia/Katika Rilo? M And mi mkamba maunda 


SWALI LA 98: N ipi hukumu ya kuingia wasiokuwa Waislamu katika J azi- 
A AMAIRE TTEN AA Aa Sa ua A ANNALA 162 


SWALI LA 99: Sheikh: Wanadai baadhi ya watu kuwa sababu ya kuche- 
lewa Waislamu katika maendeleo ni kushikamana kwao na dini yao. Na 
shubha yao katika hilo. Ni kuwa Wamagharibi walipo amua kuachaana 
na dini zote na wakajiweka mbali na kila dini matokeo yake wame- 
fika pale walipo fika katika maendeleo, na huenda wakati mw ingine 
wakaitilia nguvu shubha yao hiyo kwa vile walivyo kuwa navyo Wa- 





magharibu miongoni mwa mvua nyingi na mazoa, ni ipi rai yenu ewe Shei 
N S A eS N AA 163 


SWALI LA 100: Wanasema baadhi ya watu kuwa Hakika kuwa na maneno 
yalio sahihi sio jambo la muhimu muda wa kwamba moyo uko salama, ni 


SWALI LA 101: Ni ipi hukumu ya maneno haya((Mwenyezi Mungu azidumishe 
SIKU ZAKO, ua AN ui NE. 166 


SWALI- LA 102: Baadhi ya watu wanapo omba dua huomba kwa 
Uso wa Mwenyezi Mungu wanasema:Nakuomba kwa Uso wa 
Mwenyezi Mungu kitu flani na flani ipi hukumu ya maneno 
BU a N E ATAA a f 166 


SWALI LA 103: Ni ipi hukumu ya mw enye kusema (Mwenyezi Mungu akure- 
fushie kubaki kwako katika dunia)au (Mwenyezi Mungu akurefushie umri 


SWALI LA 104: Ni mara nyingi tunaona katika Ukuta maandi- 
shi yameandikwa jina tukufu la (( Mwenyezi Mungu)) na 
pembeni mw ake kumeandikwa jina (Mohammad rehma na 





amani ziwe juu yake :), au tunayakuta hayo kwenye vipande vya Kara- 
tasi, au Vitabu au katika Msahafu, J e kuwekwa sehemu hiyo ni sahi- 


SWALI LA 105: N ipi hukumu ya maneno haya: (( Mwenyezi Mungu atauliza 
Kuhusu mali TAONA UU HI Med AA e aAA 168 


SWALI LA 106: Ni ipi hukumu ya kusema: ((Flani ni marehemu)) au ((Amehama 
kwenda kwenye rehema za Mwenyezi Mungu))? .ss.ssissirrsirisrisrisnrriressrirsrinrnn 
168 


SWALI- LA 107: Ni ipi hukumu ya maneno haya: ((Kwa jina la nchi, kwa jina la 
IWE ah hor LAN Rmh brt AN mh hr A 168 


SWALI LA 108: Ni ipi hukumu ya maneno ya watu wasiokuwa na Elimu wanapo- 
sema: (Umetuletea Baraka kw etu) (Baraka imetutembelea)?...........:ss.... 169 


SWALI- LA 109: Ni ipi hukumu ya maneno yao wanaposema: ((Qadari imeingilia 
kati)), au (msaada wa Mwenyezi Mungu umeingilia kati))? usn f 
70 





SWALI LA 110; Tunasikia na Tunasoma neno hili: ((Uhuru wa Kifikra)), 
Nayo ni kulingania katika Uhuru wa Kiitikadi, Mnasemaje juu ya hilo? 


SWALI LA 111 | e inafaa kwa Mtu kumuambia Mufti ni ipi hukumu ya 
Uislamu katika jambo flani na flani, au niipi Rai ya Uislamu katika jambo 
flani?...s........ 172 


SWALI LA 112: Ni ipi hukumu ya kusema maneno haya: ((Zama zimetaka 
litokee jambo flani na flani)), na ((Oadari imetaka itokee kitu flani na 
fani) 172 


SWALI LA 113: Ni nini hukumu ya Maneno haya: Flani ni Shahi- 
l TD = R > 173 


SWALI LA 114: Ni yapi maoni yenu ka- 
tika kutumia neno: (Ghafla)au kushituki- 
AN AA E E a a o T A D a a o a o N YA S 1/5 


SWALI LA 115: Sheikh Mwenyezi Mungu awalipe kheri, Niyapi 





mawazo yenu kuhusu istilahi ya fikra ya Kiislamu? Na Mfikiri wa Kiisi- 
AU S.A. 175 


SWALI LA 116: Dini inagawanyika kwenye ki- 
ini na maganda ( mfano kufuga ndevu) hivi ni sahi- 


SWALI LA 117: Ni ipi hukumu ya kusema tumemzika katika maisha yake ya 
EIET oA N Teak e K N ranr K N eian 1 
N 


SWALI LA 118: Kujiita wakiristo kuwa. niwafwa- 
si wa yesu, na yesu kuwa ni mkiristo, je ni sahi- 


SWALI LA 120: Kuna baadhi ya watu, anapo fariki mtu, husema: 
[Ewe nafsi iliyo tua!rejea kwa Mola wako umeridhika na umem- 
ridhishaa ] | 28/ surataHajir, ni ipi hukumu ya kusema hiv 








MASWALI NA MAJ IBU KUHUSU SWALAJB0 


SWALI LA D1: Ni ipi asili au chanzo cha kujisafi- 
sha na uchafu kama janaba au uchafu kama kinye- 
TA UA AI AUA 180 


SWALI- LA 122: Hivi sehemu yenye najsi inaweza kusafika bila ya 
kutumia maji ? Kemiko zinazo safishia vyakula hivi zina twaharisha 
vyakula?.........J81 


SWALI LA 23: N ipi hukumu ya maji yalio badiri- 
ka rangi kwa sababu ya kukaa muda mre- 





SWALI LA 124: Ni ipi hekima ya Mwenyezi Mun- 
gu kuharamisha wanaume kuvaa dhaha- 


SWALI LA 126: Ni ipi hukumu ya mtu kujisaidia haja ndogo sehemu 
wanayo tawadhia watu jambo ambalo linapelekea kufunua sehemu 
zake za siri?......184 


SWALI- LA 127: Ni ipi hukumu ya mtu kukojoa akiwa amesi- 
mama?..........!e9 


SWALI LA 28: Ni ipi hukumu ya mtu kuingia chooni akiwa na msaha- 


SWALI LA 129: Ni ipi hukumu ya kuingia chooni uki- 
wa unakaratasi limeandikwa jina la Mwenyezi Mun- 





SWALI LA 130: Mtu anapo kuwa chooni ( msalani ) vipi atasoma bismillahi 


SWALI LA BI Ni ipi hukumu ya kuelekea kibla wakati una- 
jisaidia haja ndogo au haja kubwa, au kukipa mgongo kib- 
AA AU e.l 186 


wala 188 


SWALI LA 133: Ni muda gani sheria inapendekeza ku- 
piga mswaki? Na ni ipi hukumu yakupiga mswaki kwa 
mtu anae subiri swala muda ambao inatolewa khut- 


SWALI LA 134: Hivi nilazima kusoma bismilahi wakati wa kutawad- 
ha?.....189 


... 858 ... 





SANALI- LA 135: N ipi hukumu ya kutahiri wanaume na wanawake?.......190 


SWALI LA 136: Kama mtu atakuwa na meno ya bandia (ya- 
kutengeneza) Hivi nilazima kwa mtu huyo kuyatoa meno 
hayo wakati anasukutua mdomo anapo kuwa anatawad- 


SWALI LA 138: Ni ipi maana ya utaratibu wa kutawadha? Na ni yapi makusu- 
dio ya kufatanisha kuosha viugo wakati wakutawadha? Na ni ipi hukumu yak 
0? ERa Yy N a WA ka AI mia MTA ma AI ama 193 
SANALI LA 139: Mtu akitawadha akasahau kuosha kiungo kimoja katika 

19 
5 


SWALI LA 140: Kama maji ya bomba yatakatika wakati mtu 
anatwadha, kisha yakarudi viungo vimesha kauka ata- 





98 


SWALI LA 142: Ni zipi sifa za udhu wa kishe- 


ii Aa Aa 199 
RISALA YA MAELEKEZO ANAVYO J ISAFISHA MGN WA....s:se savana 200 
VIPI ATAJ ISAFISHA MGONJ WA (KUTAWADHA)?...........missmsemissmisii 201 


... 860 ... 








ii EU EU d rra, wa 209 
SWALI LA 146: Ni ipi kuhumu ya kupaka juu ya OgGO?......w.wwwmssimsimsim 2 
09 


aa 


SWALI LA 148: Ni ipi hukumu ya mtu aliye tawadha akao- 


O 


sha mguu wake wa kulia, kisha akauingiza kwenye khofu au 


SWALI LA 149: Mtu akiwa sio msafi- 
ri akapaka kisha akasafiri atapaka kama msafi- 
SUA raa aan Ar ara a A r 212 


SWALI LA 150: Mtu akiwa na shaka muda alio anza kupaka atafanya- 
je?...212 


SWALI LA 151 Mtu akipaka juu ya viatu vya kike vilivyo inuka kwa 
nyuma vilivyo funika vidole vya miguu kisha akavua akapaka juu ya soksi 


SWALI LA 152: Mtu akivua soksi fupi naye akiwa ametawadha kisha aka- 
zivaa kabla ya udhu wake hauja haribika hivi anaruhusiwa kupaka juu ya 





„214 


SWALI LA 156: Mwalimu ambae anafundisha wanafunzi Quran na 
hakuna maji sehemu ya madrasa hiyo wala sehemu ya karibu na ma- 
drasa na Quran haruhusiwi kuishika isipokuwa mtu aliye twahiri wata- 


SWALI-LA 158: Hivi ni lazima kuoga kwa kuchezeana 
mke na mume bila ya kufanya tendo la ndoa au kumbu- 





SWALI- LA 159; Mtu akiamka kutoka usingizini aka- 
kuta unyevu nyevu hivi ni lazima kwa mtu huyo: kuo- 


SWALI LAOL N Zian arza KUOGA M.. RI a N Aere 225 


SWALI LA 162: Mtu akioga josho kubwa kama jana- 

ba au hedhi au nifasi na hakusukutua mdomo wala 
hakupandisha maji puani jee kuoga kwakwe kumesi- 
a AA IAA YA E 22% 


SWALI LA 163: Mtu akiwa na udhuru wakutu- 
mia maji atafanyaje ili aweze kupata twaha- 
(Sokk aN N AA NA AWA 226 


SWALI LA 164: Mtu akiamka na janaba wakati wa baridi kali anaruhusi- 
SWALI LA 165: Hivi ni sharti mtu akitaka kutayamamu atumie mchanga 


... 864 ... 





wenye vumbi? Na hivi kwenye kaulia ya Mwenyezi Mungu: | Na mpake 
nyuso zenu na mikono yenu | na neno hili kwenye kauli ya Mwenyezi 
Mungu: [minhu] ni ushahidi kuwa ni sharti kupaka vumbi kwenye uso na 


SWALI LA 168: Mwanamke aliyevuka umri wa miaka khamsini ana- 
ona damu yake ya hedhi ikiwa na sifa inayo fahamika na mwa- 
namke amevuka umri wamiaka khamsini anaona damu ya hedhi 
katika safi isio fahamika anaona uchusichisi au rangi ya kahawi- 





SWALI LA 171: Mwanamke aliye jisababishia kutokwa damu ya he- 
dhi kwa matibabu na akaacha kuswali hivi atazilipa hizo swa- 


SWALI -LA 174: Mwanamke akingia katika siku zake za he- 
dhi baada ya kuingia muda wa swala hukumu yake ni 
ipi? Na mwanamke akiingia kwenye hedhi atalipa swa- 


... 866 ... 





SWALI LA 176: Mwanamke ameingia kwenye ada yake ya Mwezi 
akatwaharika akaoga baada ya kuswali siku tisa, ikarudi damu ya 
hedhi, ikaendelea kutoka siku tatu, naye hakuswali siku hizo tatu, 
kisha akatwaharika, Akaswali siku kumi na moja, ikatoka tena hedhi 
katika siku za ada yake alio kuwa anaingia. kila Mwezi, mwanamke 
huyo atarudia kuswali swala za masiku matatu au inazingatiwa 


SWALI LA 177: Ni ipi hukumu ya maji maji ya rangi ya njano yanayo 
mtoka mwanamke kabla ya kutokwa na hedhi kwa muda wasiku 
Mbili? ............. 235 


SWALI LA 178: Ni ipi hukumu ya uchafu wa najno na kahawiya 
unao mtoka mwanamke sehemu za siri baada ya kuoga hed- 


h? EAN Aa 236 
SWALI LA 179: Ni ipi hukumu ya kutumia vidonge kwa ajili ya kuzuia 
dami -Ya hea n EAM NA A S AA KAA 236 


SWALI LA 180: Mwanamke anae tokwa na damu ya uzazi ( ni- 
fasi) ikizidi siku arubaini je anaruhusiwa kuswali na kufun- 





SWALI LA 181: Mwanamke akitwaharika na damu ya uzazi kabla ya 
kutimia siku arubaini, (40) anaruhusiwa kufanya tendo la ndoa na 
mume wake? Na kama damu itarudi baada ya kupita siku arubaini ni ipi 
hukumu ya damu hiyo?........238 


SWALI LA 182: Wmanamke ambae mimba imeharibika ya 
miezi mitatu, mwanamke huyo ataswali? Au atacha kuswa- 
ANI AU 239 


SWALI LA 183: Mtu ambaye atakuwa anatokwa na 
damu zisizo kata, ataswali vipi? Na vipi atafunga sw au- 
Aer rrera. Sama WA Aod Am 239 


SWALI LA 184: Ni ipi hukumu ya swala? Na swala ni lazima kwa 
yupi?......240 


SWALI LA 185: Mtu aliye poteza kumbukumbu na mtu aliye 
zimia hivi ni lazima kwa watu hao wawili mambo ya kishe- 
MM S 242 


SWALI LA 186: Mwanaume ambaye anamiezi miwili hajitambui kwa cho- 


... 868 ... 





chote hakuswali wala hakufunga Ramadhani, mambo gani. ya lazima 
KWake?........ 244 


SWALI- LA 187: Hivi anaruhusiwa mtu kuchelesha swala kwa sababu ya 
sharti katika mashart ya swala kama mtu kushughulika na kutafuta 


SWALI LA 188: Anae kesha usiku na haswali Al-fajir ila baada ya kuto- 
ka- giuda maker TiVi Z Ianrk he: K N re unane: K.N a 245 


swala yake inakubaliwa? Na ni ipi hukumu ya swala zake 


SWALI LA 189: Anae chelewesha swala ya al-fajir mpaka muda wake 
ikatoka Nenka), Aebi Aani P aka Wana 2 
46 


SWALI LA 190: Mwanaume alichumbia binti wa mtu walivyo ulizia 
tabiya ya mwanaume huyo wakaambiwa haswali muhusika akajibu 
Mwenyezi Mungu amuongoze hivi inaruhusiwa kumuozesha mtu 


... 869 ... 





SWALI LA 191: Atafanya nini mume aliye amri- 
sha familia yake kuswali lakini -hawakumsikili- 


ataendelea kuishi nao na kuchanganyika nao au aondeke nyumba- 
Ua 252 


SWALI LA 192: Ni ipi hukumu ya mwanamke kuendelea kuishi 
na mume asiye swali na wameisha zaa watoto? Na ni ipi hu- 


SWALI LA 193: Atakaye acha kuswa- 
li kwa makusudi kisha akatubu atalipa swala alizo zia- 





SWALI LA 198: Neno ( Aswalatu khayru minal-naumi ) linatam- 
kwa- katika dhana ya kwanza au ya pili katika-swala ya Al-fa- 


SWALI-LA 200: Mtu akiingia msikiti- 
ni na kunatolewa adhana nijambo lipi bora af- 





SWALI LA 201: Imepokewa katika hadithi mtu aseme wakati anam- 
fatisha muadhini ( radhwiytu billahi raban, abil-islami diyna, 
wabi Muhammadi rasula) ni muda gani mtu atasema hiyo nyira- 





SWALI LA 207: Hivi inaruhusiwa kuto kufata utaratibu kati ya swala na 
swala kwa mtu ambaye analipa swala zilizo mpita kwa kusahau au 
kuto kujua?.........263 


SWALI LA 208: Mtu aliye ingia mskitini kwa ajili ya kuswali swala 
ya ishaa kisha akakumbuka kuwa haja swali maghribi atafanya- 
Ua WAA II 263 


SWALI LA 209: Ikinipita faradhi moja au zaidi kwa kusa- 
hau au usingizi, nitazilipa vipi swala zilizo nipita? Nita- 
anza kuswali iliyo pita kisha niswali iliyopo au kinyume cha 


SWALI LA 210: Watu wengi wanaswali wakiwa wamevaa nguo 
nyepesi inayo onyesha rangi ya mwili kwa chini amevaa suruali fupi 
haivuki kwenye mapaja ispkuwa kidogo mtu anaona mapaja kupitia 
muonekano wa nguo inayo onyesha, Ni ipi hukumu ya swala ya mtu 
UASU TA AN 265 


SWALI LA 211: Ni ipi hukumu ya mwanamke kuvaa nguo yenye 
mpasuo kwa mbele na ubavuni na kwanyuma inayo inaoyesha 
sehemu ya miudi ya miguu hoja yao ni kuwa wapo wanawake 





AA 266 


SWALI LA 21: Hivi inaruhusiwa kwa mwanamke 
kuswali akiwa amevaa nigabu au soksi za miko- 


SWALI LA 213: Ni ipi hukumu ya mtu aliye swa- 
liakiwa amevaa nguo yenye najsi naye hafaha- 


SWALI LA 214: Ni ipi adhabu ya mtu anaye vaa nguo ndefu inayo vuka 
vifundo vya miguu akivaa kwa maringo? Na ni ipi adhabu ya aliye vaa 
nguo ndefu bila maringo ? Na vipi tuta waj ibu wanao toa ushahidi wa 
kuruhusu kuvaa nguo ndefu kwa hoja ya hadithi ya Abuu bakar radhi ya 


SWALI LA 215: Mtu akiswali baada ya swala akakum- 
buka kuwa anauchafu mkubwa unao mlazimu kuo- 
a NA ANN N e N ah 270 





SWALI LA 216: Mtu akitokwa na damu puani akiwa kwenye swala -ni ipi 
hukumu yake? Hivi nguo yake inanajisika ikipatwa na damu inayo mtoka 
PUT aa ai A ar E A E A 270 


SWALI LA 217:N ipi hukumu ya kuswali katika msikiti wenye kaburi 
an 


SWALI LA 218 : Ni ipi hukumu ya kuswali juu ya paa la choo? Ni ipi hu- 


SWALI LA 219; Ni ipi hukumu ya wanao tembea na viatu ndani ya msikiti 
IC AA Ea E n n A O 273 


SWALI LA 220: Mtu akiswali baada ya swala akafahamu kuwa ali- 
kuwa amepinda kidogo kuelekea kibla mtu huyo atarudia kuswa- 
iam m A a 273 


SWALI LA 221 Watu wakiswali swala -ya jamaa bila kuelekea kibla ni 
ARU mua Wa a n h TANNE o a his 274 





n215 


SWALI LA 223: Ni ipi hukumu ya mtu kuswali faradhi nyuma ya anaye 
swali sunna kama mtu anaye swali faradhi ya ishaa pamoja na wanao 
Swali bana mere? he X De derel Ae Der Dr eA: 276 


SWALI LA 224; Msafiri akimdiriki Imamu asio kuwa msafiri kwenye 
rakaa mbili za mwisho atatoa naye salamu kwa niya ya kupungu- 
Mu MUA 216 


SWALI LA 225: Ni ipi hukumu ya kutem- 
bea kwa haraka kwenda kuw ahi kuswa- 


SWALI LA 226 :Hivi inaruhusiwa kutembea kwa haraka 
kwa ajili ya kuwahi rakaa na Imamu katika swala ya ja- 





SWALI LA 228; Baadhi ya watu wakingia msikitini karibu na muda 
wa kugimu swala wanasimama wanusubili Imamu aingie kuswalisha 
wanaacha kuswali tahiyatu al-masjidi- ni ipi hukumu ya kufanya hiv 


SWALI LA 229; Tuna waona baadhi ya wanaume katika msikiti mtukufu 
wa Makkah wanapanga swafu nyuma ya swafu ya wanawake katika 
swala za faradhi, hivi swala zao zinakubaliwa? hivi Kuna maelekezo 
kwa watu hao?..........s....279 


SWALI, LA 230: Hivi inaruhusiwa kumtoa mtoto kwenye swafu ya swa- 
Ja eso 278 


SWALI LA 231: Ni ipi hukumu ya kuswali kati ya nguzo mbili 
TA 279 


SWALI LA 232: N ipi hukumu ya swafu ya wanawake? Hivi swafu ya 
shari kwa wanawake ni ya kwanza na ya kheri ni ya mwisho kwa 
ujumla, au ni katika hali ya kuto kuwepo sitara kati ya wanaume na 





SWALI LA 233: Ni ipi hukumu ya swala ya mtu anaye swalia nje ya 
msikiti kama mtu anaye swali katika njia- zilizo ungana na msiki- 


SWALLA 234: Ni jambo gani linalo angaliwa katika kupanga 
swafu? Inatakiwa mtu akutanishe kisigino cheke na kisi- 
gino cha mwenzie? Tupeni fatuwa Mwenyezi Mungu ataw ali- 


SWALI LA 235: Hivi imethibiti kuinua mikono kwenye swali isipokuwa 
sehemu nne? Pia katika swala za iddi mbili na swala ya jene- 


SWALI LA 236: Maamuma akimkuta Imamu amerukuu ataleta Maamu- 
ma takbira Mbili? anniina 281 


SWALI LA 237: Ni ipi hukumu ya kuweka mkono wa kulia juu ya 
mkono wa kushoto juu ya kifua au moyo? Na ni ipi hukumu ya kuweka 
mikono miwili chini ya kitovu? Hivi kuna utofauti kati ya mwanamke 


... 878 ... 





SWALI LA 238: Ni ipi hukumu ya kudhihirisha kusoma bismillah?..........283 


SWALI LA 239: Nipi hukumu ya kusoma dua ya ufunguzi wa swa- 
la?.......284 


SWALI LA 241: Baadhi ya Maamuma inapo somwa: | Iyaka naabudu waiyaka 
nastaainu | wanasema: isataminna bi LLah, ni ipi hukumu ya kusema 


SWALI LA 242: Ni ipi hukumu ya kuso- 
ma Surat Al-fatiha (Alhamdu) kwenye swa- 


SWALI LA 243: Ni muda gani Maamuma atasoma surat al- 
fatiha (alhamdu) katika swala atasoma wakati Imamu ana- 
soma surat al-fatiha au akiwa anasoma sura nyingi 

Uan a AAN a wa an aa N e a aa 288 





SWALI LA 244: Vipi tutaweza kunyenyekea katika swa- 
la, na tunapo soma Qurani katika swala na nje ya swa- 
ka Aaa ai 288 


SWALI LA 245: Hvi kuna ushahidi kuwa Mtume alikuwa anakaa 
kimya baada ya kumaliza kusoma Surat Al-fatiha na kusoma sura 
nyingine?.........289 


SWALI LA 246: Mtu aliye chelewa rakaa moja ya swala ya Al-fajir 
atakamilisha rakaa iliyo baki kwa kusoma kwa sauti au hato soma 
KW AUA ai APRE aa ai aa 289 


SWALI LA 247: Nimesoma katika kitabu kimoja kinacho elezea swala 

ya Mtume rehma na amani ziwe juu yake! Kuwa kuweka mikono juu 
ya kifua baada ya kutoka kwenye rukuu ni bidaa ya upotovu, ukweli 
NI UPIP. 290 


SWALI LA 248: Baadhi ya watu wanazidisha neno :( Ashukri 
) baada ya kauli ((Rabana laka al-hamdu)) ni yapi mawazo 
iai aT AANV e i anr 291 


... 880 (EE) 





SWALI LA 249; Mtu anaporomoka vipi kwenda kusuju- 
WN aN., 291 


SWALI LA 250: Ni ipi hukumu ya mtu kijinyosha kuliko zidi katikati ya 
KUSUJUGU?K...... Ma sda ana amani Kore Medie kaa 293 


SWALI LA 251 Hivi kunaushahidi kuwa alama inayo toka kwenye paji 
la uso kwa sababu ya kusujudi ni alama miongoni mwa alama za 
watu Wema?......293 


SWALI LA 253: Ni ipi hukumu ya kikao cha kupumzika katika. swa- 
la?......294 


SWALI- LA 254: Ni ipi hukumu ya kutingisha kidole shahada ka- 
tika tashahudi (tahiyatu) kukitingisha kuwanzia mwanzo mpaka 
MI... aa 296 


... 881 ... 





SWALI LA 255: Hivi inatosha kusoma tashahud ya kwanza tu au mtu 
KU AA AA ia AA. 
297 


SWALI LA 256: Niipi hukumu ya mkao wa tawaruki ( kukalia 
matako) katika swala? Mkao huo ni kwa wanawake na wanau- 
Lar A TA N 297 


SWALI LA 257: Imamu anatoa salamu moja kulia kwakwe hivi inato- 
sha kutoa salamu moja? Tunaomba maj ibu,Mw enyezi- Mungu ataw- 


SWALI LA 258: Hivi iliyo bora Imamu aondoke sehemu 
alio swalia baada tu ya kumaliza swala au asubir kido- 


SWALI LA 259: Ni ipi hukumu ya kupeana mikono 
baada ya swala na kuombeana dua (Taagabal al- 


SWALI LA 260: Ni ipi hukumu ya kutu- 
mia tasbihi wakati wa kumtaja Mwenyezi Mun- 
aaa a r a E maa aa A aa IA 299 


... 882 ... 





SWALI LA 261: Ni zipo nyiradi zilizo thibiti baada ya kutoa salamu kwe- 
Na SA Ba Aa N A Aa EN ANAN YA eN. 299 


SWALI LA 262: Ni ipi hukumu ya kuinua mikono miwili na; kuomba dua 
badda VIWA? A Keo Korr Ranne 301 


SWALI-LA 263: Katika baadhi ya nchi baada ya swala za 
faradhi wanasoma Surt Al-fatiha, na nyiradi, na Ayatu Al- 
kurusiyu kwa sauti ya pamoja, ni ipi hukumu ya ibada 
Muara A Aa a O a 301 


SWALI LA 264: Mtu akifhofia akienda msalani kujisaidia swala ya 
jamaa itampita hivi ataswali jamaa akiwa amebana haja yake, au 
atajisaidia kwanza haja yake hata kama atachelewa swala ya ja- 


SWALI LA 265: Ni ipi hukumu ya kufumba macho mawili kwenye 
AEL ORE YA D r A e ata E AA ED a A a a OE A 302 


SWALI LA 266: Kunyosha nyosha vidole vya mikono uki- 
wa kwenye swala kwa kusahau hivi kunaharibu swa- 


... 883 ... 





SWALI LA 267: Ni ipi hukumu ya kuweka kizuizi mbele 
ya mtu anaye swali? Na ni kipi kiwango cha kuweka. ki- 
RUHE AA 304 


SWALI LA 269: Nipi hukumu ya kuweka vituliza joto vya 
umeme mbele ya nao swali- hivi imethibiti tahadhari ya kishe- 


SWALI LA 270: Hivi inafaa kwa mtu anaye swali akisoma aya 
inayo zungumzia habari za pepo amuombe Mwenyezi Mungu 
pepo. na aya ya moto ajilinde kwa Mwenyezi Mungu na moto? 
Hivi kuna utofauti kati ya maamuma na anaye swali peke 


PEKEL AA Ya ma Aam... 305 
SWALI LA 271: Ni zipi sababu za kusujudi sijida ya kusa- 
hau ?Z... g... 305 


SWALI LA 272: Imamu akizidisha rakaa na mimi siku 
mfuata nami nimechelewa hivi swala yangu ni sahihi? Ni 
ipi hukumu yakuto kuwacha kumfata na ni mezidisha rak 


SWALI LA 273: Mtu anaye swali swala za usiku, na swala za usiku ni 


... 884 ... 





rakaa mbili mbili, akasahau akasimama kuswali raka ya tatu atafan- 
Ya k.A, 308 


SWALI LA 274: Mtu anaswali akasimama kwenye rakaa ya pili haku- 
kaa tashahudi ndogo, alivyo fika juu akakumbuka kuwa hakukaa kw e- 
nye tashahudi hivi mtu huyo atarud kw enye tashahudi? Na ni muda 
gani atasujudu sijida ya kusahau atasujudu baada ya salamu au 
kabla ya salamu? 308 


SWALI LA 275: Nipi hukumu ya swala ya w iti- 
ri hivi niswala maalumu kwa mwezi wa Ramad- 


SWALI LA 276: Tunaomba kwa heshma zenu ufafanuzi wa sunna ya 
dua ya kunuti, hivi kunuti ina dua malumu? Hivi ni sharti mtu aki- 
omba dua ya kunuti katika swala yawitiri arefushe kuomba dua 
CTAA O T O 309 


SWALI LA 277: Hivi ni sunna kuinua mikono waka- 
ti wakuomba dua ya kunuti? Naomba ushahidi wa 
LUNAS LAEN M. 310 


SWALI LA 278:N ipi hukumu ya dua ya kunuti katika swala za fara- 


... 885 ... 





dhi? Na ni ipi hukumu ya kunuti. Waisalamu wakipatwa na balaa au 
misiba 7,...s...... 310 


SWALI LA 279: Ni ipi hukumu ya swala ya 
tarawehe, na ni ipi idadi ya rakaa za tarawe- 


SWALI LA 280: N ipi hukumu ya kusoma dua ya kukh- 
itimisha Ourani katika kisimamo cha mwezi wa Ramad- 


SWALI LA 281 Hivi usiku wa chezo ( Laylatu Al-qadiri) huwa upo katika 
usiku mmoja maalum katika kila mwaka au usiku huo huwa unahama 
hama mwaka huu katika usiku huu na mwaka mwingine usiku mwen- 
gine? LB 


SWALI LA 282: Ni ipi hukumu ya Maamuma kubeba msa- 
hafu katika swala ya tarawehe ndani ya mwezi wa Ra- 
madhani kwa hoja kuwa anamfata Imamu kwenye kiso- 
MaN A AZMAN Neh A AKNAN, 34 


... 886 ... 





SWALI LA 273: Baadhi ya maimamu wa misikiti wanajaribu kuzivutia 
nyoyo za watu na kuwathiri kwa kubadilisha sauti zao muda mwen- 
gine wakati wanaswalisha tarawehe, nimesikia baadhi ya watu 
wanalikemea hilo, ni ipi kauli yenu juu ya jambo hilo? Namuomba 
Mwenyezi Mungu awahifadhi!.....315 


SWALI LA 284: Wanasema baadhi ya Wanachuoni: muda wa kuswali 
sunna za kabla ya swala ya faradhi na sunna za baada ya swala ya 
faradhi zinaswaliwa ukingia muda wa swala faradha na hauruhusi- 
wi kuswali kwa kutoka muda wa swala ya fardhi, wanasema Wana- 
chuoni wengine: Sunnah ya kabliya inaisha muda wake kwa kuisha 
muda wa kulipa swala ni ipi kauli yenye nguvu?.........315 


SWALI LA 285: Ni ipi hukumu ya kulipa swala ya Sunnah baada 
ya swala ya Al-fajir kwa mtu ambaye hakuweza kuiswali 
sunna. kabla ya swala? Hvi vina pingana kulipa sunha baada 
ya Al-fajir na katazo la kuswali baada ya swala ya Al-fa- 


SWALI LA 286: Mtu akingia msikitini kabla ya adhana akaswali tahi- 
yatul-masjidi, kisha muadhini akatoa adhana hivi ataanza tena kus- 
wali Sunnah?......316 


SWALI LA 287: Hivi mtu atalipa swala za sunha za rawati- 


... 887 ... 





SWALI LA 288: Hvi kunaushahidi wa mtu kubadili seh- 
emu ya kuswalia sunha baada ya kumaliza kuswali farad- 
KUIA WAA A 317 


SWALI LA 289 : Mtu ikimpita sunna ya swala ya dhuha hivi atailipa 


SWALI LA 290: Hvi ni sharti kuwa na udhu ukitaka kusujudu si- 
jida ya kisomo? Nani yiradi gani sahihi unasoma -ukiwa umesuju- 
AI IA 318 


SWALI LA 291: Ni muda gani mtu atasujudu kwa ajili ya kumshukuru 


Mwenyezi Mungu? Ni zipi sifa za kusujudu huko? Hivi ni sharti kwa 


SWALI LA 292: Ni ipi hukumu ya swala ya istikhara? 
(kuomba maelekezo kwa Mwenyezi Mungu) Hivi mtu anawe- 
za kusoma dua ya istikhara akiswali tahiyatu Al-masjidi 


... 888 ... 





au akiswali sunna za kabla ya swala au baada ya swa- 
AAEE ia aa aa TA aa aa AATA 319 


SWALI LA 293; Ni ipi swala ya tasbihi? issir 320 


SWALI LA 294: Ni ipi hukumu ya kuswali raa- 
ka mbili usiku wa ndoa wakati wa kukutana mke na 
MUME II MAA aA 320 


SWALI LA 295: N zipi nyakati zilizo katazwa kuswali? Hivi swala ya 
tahiyat Al-masjidi kabla ya swala ya magharibi inakuwa kabla ya 
adhana au baada ya adhana? Tupeni fatua Mwenyezi Mungu awalipe 
WAA AI 321 


SWALI LA 296: Ni ipi hukumu ya swala yaja- 
MA LTA A TE» 321 


SWALI LA 297: Kundi la watu wanaoishi sehemu moja „hivi wana- 
ruhusiwa kuswali jamaa katika nyumba hiyo au ni lazima watoke 
waende msikitini ?..323 


SWALI LA 298: Ni lipi bora kwa mfanya kazi akisikia adhana 
awahi kwenda kwenye swala au asubili amalizie baadhi ya 
kazi? Ni ipi hukumu ya kuswali sunna zisizo kuwa za rawati- 
e a aa a aa aa T 324 


... 889 ... 





SWALI LA 299: Mtu akichelewa rakaa moja au mbili- katika Swala ya 
jamaa hivi. wakati wakulipa rakaa. zilizo mpita atasoma- Surat Al- 


SWALI LA 300: Mtu ameingia msikitni akamkuta Imamu yupo kwenye 
tashahudi ya mwisho mtu huyo ataingia kwenye jamaa ya Imamu ? 


SWALI LA 301 Mtu atafanyaje kama ataku- 
wa anaswali sunha ikakimiwa swala ya farad- 


SWALI LA 302: Maamuma akiingia kwenye swala baada ya 
Imamu kumaliza takbira ya kuhirimia na kusoma Surat Al-fatiha, 
Maamuma akanza kusoma Surat Al-fatiha lakini Imamu akaru- 
kuu kabla ya Maamuma kumaliza kusoma Surat Al-fatiha hivi 
Maamuma atarukuu na Imamu auatakamilisha Surat Al-fati- 
NETA r E WATAKUA WATA! 326 


SWALI LA 303: Maamuma akimkuta Imamu ame- 
sujudu, hivi atamsubiri Imamu ainuke au atamfa- 


SWALI LA 304: Mtu anaeswali nyuma ya Imamu katika swala 


... 890 ... 





ambazo anasoma kwa siri akimaliza kusoma Surat Al-fatiha 
na sura nyingine Imamu akawa haja rukuu mtu huyo atakaa 
KIMYA Aa E E 326 


SWALI LA 305: Ni ipi hukumu ya Maamuma kum- 
tangulia Imamu kwenye matendo ya swa- 


A. ADELEN a A ANS eA d.n 327 
SWALI LA 306: Hvi inasihi kuswali nyuma ya mtu mu- 
OVU.. No ort 328 


SWALI -LA 307: Hvi inafaa kuswali faradhi nyuma ya anaye swali 
Sunnah, na anaye swali sunna nyuma ya anaye swali faradhi 
LANO a O a 328 


SWALI LA 308: Kumetokea mjadala kati ya kundi la watu walio kuwa 
wanaswali akiingia mtu msikitini akiwa amechelewa akakuta swala 
imekimiwa na swafu imekamilika hakupata nafasi kwenye swafu, hivi 
inafaa kwa mtu huyo amvute mtu mmoja kweye swafu ya mbele ili 
waweke swafu ya pili nyuma wakiwa wawili? Au aswali “peke yake 
akiwa nyuma Au atafanyaje?............329 


SWALI LA 309: Kuna misikiti yenye ghorofa ya kwanza 
na ghorofa ya pili wanao swali ghorofa ya pili hawawa- 
oni-wanao swali ghorfa ya chini-hivi swala zao ni-sahi- 





SWALI LA 310: Hvi Mwislamu anaruhusiwa kuswali kwa ku- 
fata swala inayo onyeshwa kwenye television moja kwa 
moja, au kwenye radio bila kumuona Imamu haswa kwa wan- 
BWA KE? D Aei SEZ n NAAN 330 


SWALI LA 311: Ni muda dani nilazima kuswali ukiwa kwe- 
nye ndege? Na ni vipi mtu ataswali kwenye ndege swala ya 
faradhi? Na ataswali vipi swala ya sunha akiwa kwenye 
CaA E IAA A T 332 


SWALI LA 312: Ni kipi kiwango cha masafa ya kupunguza swala? Hivi 


SWALI LA 313: Mtu anaye safari kwenda Riadhi kwa ajili ya masomo 
anakwenda jioni siku ya jumaa anarudi alasiri siku ya jumaa tatu, 
hivi anakuwa na hukumu ya msafiri Katika swala na mambo men- 


SWALI LA 314: N ipi hukumu ya kukusanya swala ya alasiri kwenye 
swala ya ijumaa? Hvi anaruhusiwa aliye njee ya mji kukusanya 
SWala?........s.s.. 335 





SWALI LA 315: Ni mambo gani yameruhusiwa katika safa- 


UU 987 
SWALI LA 316: Ni muda gani unanza saa ya kwanza siku ya iju- 
Maa?..........337 


SWALI LA 317: Hivi inaruhusiwa mwisimu. aswali nyumab- 
ni kwakwe swala ya ijumaa kama atakuwa anasikia sauti ya 
MR. AN T. art 338 


SWALI LA 318: Hvi Mwanamke ata swali rakaa ngapi swala ya iju- 
maa?..338 


SWALI LA 319: Atakaye swali ijumaa hivi ataswali na swala ya adhuh 
O E III AA YA a ULI Aa 338 


SWALI LA 320: Umefika muda wa swala ya ijumaa na sisi tupo baha- 
rini tunafanya kazi, baada ya kuwadia muda wa adhana ya adhuhuri 
kwa nususaa tukatoka baharini hivi inasihi. na sisi tutoe adhana na 
tuswali ijumaa?........340 


SWALI LA 321: Maamuma atafanyaje akifika msikitini siku ya ijumaa 
akamkuta Imamu yupo katika tashahudi ya mwisho,( Tahiyatu) hivi 





SWALI LA 322: Hivi Maamuma kuitikia aamin wakati 
Imamu anaomba dua baada ya khutba siku ya ijumaa hivi ni 
URA... Nii. MAIN NE 341 


SWALI LA 323: Ni ipi hukumu ya kui- 
nua mikono na Imamu anakhutubu siku ya iju- 


Vac O AEA AA e E AAA KUU 341 
SWALI-LA 324: Nipi- hukumu ya khutuba kwa lugha- isio kuwa ya kiara- 
Wid.. her IANN YA har IAN No 342 


SWALI LA 325: Kuoga siku ya ijumaa na kujipamaba kwa aji- 
li ya siku hiyo. hivini kwa wanaume na wanawake? Ni ipi hu- 
kumu ya kuoga kabla ya ijumaa kwa siku moja au siku mbi- 
EA II Aa 342 


SWALI LA 326: Mtu akingia msikitini. siku ya iju- 
maa na muadhi anatoa adhana ya pili hivi ataswali tahi- 
yat Al-masijidi au atamfata muadhini kwa kuj ibu adha- 


NA dA UU UTA 343 
SWALI LA 327: Ni yapi mawazo yenu anaye kata swafu na kuvuka kwen- 
damele Akyatan AA e... o m Aera A 343 


SWALI LA 328: Ni ipi hukumu ya kumsalimia mtu na Imamu anahutubu? 
Na ni ipi hukumu ya kurudisha salamu kwa aliye salimiwa na Imamu 
GL EILIA o: e ran W e a e aa eer aa aa waa Ae 343 


... 894 ... 





SWALI LA 329: Ni ipi hukumu ya kupeana pongezi sikukuu 
ya iddi? Hivi kuna maneno maalum ya kupeana pongezi ya 


1 U E a a E O T 344 

SWALI LA 330: Nipi hukumu ya swala ya sikuu ya 

OI.. N4... 344 

SWALI LA 331: N ipi hukumu ya kuswaliwa swala ya Iddi sehemu ny- 
ngkai AU Aa rA EA l 345 
SWALI LA 332: Ni ipi namna ya kuswali swala mbili za 

IddR Sw. X. 346 


SWALI LA 333: Anasimama Imamu katika baadhi ya miji siku ya 
Iddi kabla ya swala akileta takbira kwa kutumia kipaza sauti na 
Maamuma nao wanaleta takbira pamoja na Imamu, ni ipi hukumu ya 
kufanya hivyo?........... 347 


SWALI LA 334: Ni muda gani watu wanatakiwa ku- 
wanza kuleta takbira za siku ya Iddi? na ni zipi sifa 
r CE aa ua aa r 347 


SWALI LA 335: Ni ipi hukumu ya swala ya kupatwa kwa mwezi na ni 


SWALI LA 336: Ambaye imempita swala ya kupatwa kwa mwezi vipi 
alina USI AA Ii A DNA 348 





SWALI LA 337: kugeuza kilemba katika dua baada ya swala ya kuomba 
mvua, je hugeuzwa wakati wa kuomba au hugeuzwa nyumbani kabla 
ya kutoka kwenda msikitini? Na ni-ipi hikma ya kugeuza kilelemba? 
nikanamishani Allaahawabaf ik N Au KEEL A A N 


SWALI LA 340: Ni wakati gani inatakiwa kusomwa talaki- 
IAE. 351 


SWALI LA 341: Ni ipi rai yenu kwa ambae anamchelew esha kumzika 
maiti mpaka wafike au waje baadh ya ndugu waliyoko miji ya mba- 


SWALI LA 342: Kutangaza khabari za kifo kwa watu wake wa karibu 
na marafiki zake ili wakusanyike kwa ajili ya kumswalia maiti, je 
hii linaingia katika matangazo yaliyo katazwa kisheria au hii ina- 


SWALI LA 343: Ni namna ipi ya sawasawa iliyo pokele- 
wa kutoka kwa Mtume ikibainisha jinsi ya kuosha mai- 


... 896 ... 





Ua aa 352 


SWALI LA 344: Wakati mwingine katika ajali za magari na moto na 
kuvunjika yani kama kuporomokewa na nyumba mtu huharibika au 
kupoteza baadhi ya viungo, na wakati mwingine kunapatikana vipande 
vidogo kama kipande cha mkono au kichwa, je ni sharia kuswalia viungo 
hivi? na je vinaoshwa?............ 333 


SWALI LA 345: Mwanamke mimba yake imaharibika ikiwa na muda wa 
miezi sita, na alikua mwanamke huyo akifanya kazi ngumu na alikuwa 
akifunga ramadhani, na yeye huyo mwanamke ana shaka ya kuwa kufa 
kwa kiumbe alichokuwa amebeba tumbo na kikashindikana kuzaliwa 
salam ni kwa sababu ya zile kazi ngumu alizokuwa akifanya, pamoja na 
hilo nikwamba kiumbe hicho kimezikw a bila ya kuswaliwa , niipi hukmu 
ya kuacha kuswaliwa kiumbe hicho ? na huyu mwanamke afanyeje ili 
aondoe shaka hii ya kudhani yeye ndiyo sababu ya kufa na kuharibika 
mimba ? nifahamisheni sssrinin 354 


SWALI LA 346: Ni ipi namna ya kuswali Swala ya jeneza ( maiti 


SWALI LA 347: Ni- nini hukumu ya kumswalia maiti ikiwa maiti huyo 
alikuwa haswali au inahisiwa kuwa haswali au haijulikani hali yake 
kuwa ana swali au haswali? je inajuzu kwa kiongozi kumswalia maiti 
OIA E A 356 





SWALI LA 348; J e swala ya maiti ina wakati maalu wa kuswaliwa ? na 
je inajuzu kuzika usiku? na je swala ya maiti ina idadi ya watu maalumu 
wakuswalia? na je yajuzu kuswaliwa makaburini na juu ya makaburi? 
(yani maiti ambaye ashazikwa ukamswalia akiwa kwenye kaburi lake ina 
KI NS 357 


SWALI LA 349: | e nisheria kumswalia maiti aliye mbali kwa hali yoyote ile ? 


SWALI LA 350: Baadhi ya miji wanamzika maiti akiwa amelalia mgongo na 
mikono yake iko tumboni kwake ni njia ipi iliyo swahihu katika kumzika 
Lla a AA Au WAA UE N 359 


SWALI LA 351: Ni nini hukumu ya kusoma Qur an juu 
ya makaburi na kumuombea Maiti Dua kwenye ka- 
buri lake , na mtu kujiombea mwenyewe akiwa kaburi- 


SWALI LA 352: Ni ipi hukumu ya kuzuru makaburi ?, na ku- 
soma suuratul Faatiha?, na wanawake kuzuru makaburi? 


SWALI- LA 353: Kuna tabia katika baadh ya miji na tabia hiyo ni 
kwamba atakapo kufa maiti wanaweka kaseti za kuruani kwa 
sauti kubwa katika ile nyumba ya maiti, nini hukumu ya jambo 
IOS m KAA BI a 362 


... 898 ... 





FAT'WA ZINAZO HUSU ZAKA, inen 363 


SWALI LA 354 :Ni zipi sharti za kupasa kutoa Zaka 


A e A 363 

SWALI LA 355: Ni namna gani ya kutoa zaka ya mshahara wa mwisho 
WE MWD |... aa Aoede Kanken Ae 365 
SWALI LA 356: Inapasa kutoa zaka katika mali ya motto na mwenda waz- 
EZ.. A Ae SINZA SNA. 365 

SWALI LA 357: N ipi- hukumu ya zaka ya deni? 366 


SWALI LA 358:J e Mtu aliye kufa na ana daiwa na hakuacha mali ya 
kuweza kulipa deni hilo inafaa kuchukua mali ya zaka ili kumlipia deni 
hilO?.............366 


SWALI LA 359: | e inaswihi sadaka ya mwenye kudai- 
wa? nani haki gani anasamehewa katika haki za kishe- 


ITANE a E r A N, ANE a O Aa 367 
SWALI LA 360: Kama Mtu hajatoa zaka miaka minne anazimika kufanya 
MA ANA aSo N AI 369 


SWALI LA 361: J e inatolewa zaka mifugo am- 
bayo uchungaji wake ni muda wa nusu ya mwa- 


SWALI LA 362: Kabla ya miaka mitatu nimenunua nyumba na nje yake 


... 899 ... 





kuna mitende mitatu yenye matuma aina mbili na ina matunda mengi 
namshukuru Mwenyezi Mungu je kwa hali hii na paswa kutoa zaka? 
kama jawabu ni ndiyo na watu hawajui kabisa mimi ninauliza kutokana 
na hilo: Vipi nitafahamu kiwangu cha kutoa zaka na mimi nayapatia fai- 
da? pili: ninawezaje kuikasimia zaka? na je itatolewa kila aina kivyake 
au hujumuishwa aina zote na kutolewa kama aina moja? na je inapasa 
kutoa pesa baada Yake..............visiermukumma ine 370 


SWALI LA 363: Ni kiwango cha kuweza kutoa zaka katika dhahabu na 
fedha ? na pishi ya Mtume rehema na amani ziwe juu yake ni sawa na 
kilo ngapi? 371 


SWALI. LA 364: Mtu ana watoto wa kike na amew apa vipambo vya tha- 
mani kama vile mikufu ya dhahabu heren pete bangiri na vinginevyo na 
vipambo hivyo viki kusanywa vinafikia kiwango cha zaka, lakini kipambo 
kimoja kimoja peke yake hakifikii kiwango cha zaka, je vinakusanyw a 


SWALI LA 365: Mtu atakapo toa zaka akampa Mtu mw ingine ambaye 
anasitahiki kupewa zaka kisha Yule aliye pewa zaka akaamua kumpa 
Yule aliyempa zawadi je aikubali zawadi hiyo? 


SWALI LA 366: ) e inajuzu Mtu kutoa nguo au kitu kingine ka- 
tika zaka ya mali - yani alitakiwa atoe zaka ya mali yake 
lakini akaona asitoe pesa bali-atoe nguo au kitu kingi 

A O a a ai 3% 





SWALI LA 367: Itakapo kuwa dhahabu pamoja na Almasi na mfano wake vipi 
itakadiriwa zaka yake katika vitu NIVYO?.........w.w.wwwammmm iana 372 


SWALI LA 368: Ni nini hukumu ya kutoa pesa ya zaka ikajengea misikiti ? Na 
fakiri ni Mtu wa namna gani?.....iss.w.nsi mii 3 


SWALI LA 369: J e yanatolewa zaka magari yaliyo wekwa kwa ajili ya 
kukodishwa na magari ya matumizi binafsi ambayo siyo-ya kukodi- 


SWALI LA 370: ni-nini hukumu ya zaka ya nyumba zinazo kodish- 
Wa? and 74 


SWALI LA 371: Mtu kanunua aridh ili aishi hapo na baada ya kupita miaka 
mitatu aka kusudia kuifanyia biashara je ule muda uliyo pita atatoa 


SWALI LA 372; Ni nini hukumu ya kutoa zaka ya fitri katika masiku kumi ya 
mwanzo wa mwezi wa Ramadhani........wwmwnsnimiimiaaia 375 


SWALI LA 373: J e inajuzu kuzidisha kiwan- 
go cha zaka ya Fitri kwa niya ya kutoa sada- 


SWALI LA 374: Wanasema baadhi ya wanachuoni: kwamba haijuzu kutoa 
zaka ya Fitri mchele, hali ya kuwa aina za vyakula vilivyo chaguliwa kishe- 
TAUSTA A E a aa a n E AA E E a a o N AA 376 


SWALI LA 375: Ameulizwa Shekh: ambaye ana thuluthiya am- 
bayo niya maiti na ana pesa za mayatima jehizo zinatolewa 





ziki aa. 378 
SHALI LA 376: J e gari la Mtu binafsi ambalo siyo la biashara je Linatole- 


SWALI LA 377; Mtu atakapo toa zaka yake kumpa anae sitahiki kupewa 
zaka je Mtoaji huyo anasitahiki kumuambia anaempa kuwa hii ni zaka?.. 


SWALI LA 378: Ni nini hukmu ya kuipeleka zaka seh- 
emu nyingine na kuacha sehemu ambapo inafaa kutole- 
Ueu. AA SA aa A 379 


SWALI LA 379: Ambaye yuko Makkah na familia yake iko 
mji wa Riyadh je ataw atolea zaka ya Fitri Katika Mji wa 
Makkah? hii ni kwa mfano unaweza pigia mfano huu miji min- 


SWALI LA 380: J Eubora ni kumpa zaka Mtu anae daiwa ili alipe deni lake 
au ubora ni Yule Mtu anae taka kutoa zaka aende kwa Yule anae dai na 


SWALI- LA 382: Mtu Tajiri ametuma zaka yake kwa mtu na akas- 
ema: zigawanye kwa unavyo ona wewe, je huyu wakili anakuwa ni 





miongoni mwa wenye kuitumikia zaka na anasitahiki kwenye zaka 
Torm Aren 381 


SWALI LA 383: Mtu ni Mdhaifu wa imani je anapewa zaka kwa ajili 
ya kuikuza imani yake ajapokuwa siyo Muheshimiwa katika jamaa 
LARR? Wa N 382 


SWALI LA 384: Ni nini hukmu ya kutoa zaka ukampa mwanafun- 


Z AA 382 
SWALI LA 385: J e inajuzu kutoa zaka kuwapa wanaopigana jiha- 
di? Zime. 384 


SWALI LA 386: Hivi kutoa pesa ya zaka ikajengea misikiti pia ni katika 
kuifuata kauli ya Mwenyezi Mungu isemayo: [Na katika njia ya Mwe- 


SWALI LA 387: Ni nini hukumu ya kutoa zaka na ku- 
wapa watu wako wakaribu au ndugu zako? 


SWALI LA 388: | e utoaji zaka na sadaka umuhimu wake nikwa ajili ya 
Mw e wasa nadani tu... Sula N a M dla S ush. 
LX B36 


SWALI LA 389: J e sadakat jaaria (sadaka yenye kuendelea): ni ile am- 

bayo aliitoa Mtu katika uhai wake au ni ile ambayo wametoa ndugu 

zake kwaajili yake baada yay eye kufa? waa nia akaa 
87 





SWALI LA 390: J e inajuzu kwa mwanamke ajitolee sadaka kwenye mali 
ya mume wake au amtolee Mtu mwingine katika jamaa zake? yani - 
Fa caa CUE G E A D aa a E O R | 


SWALI-LA 391: Mtu masikini anachukua zaka kutoka kwa rafiki 
yake tajiri kwa madai kuwa sadaka hiyo ataigawa kwa watu 
kisha anaichukua yeye; je ni nini hukmu ya kufanya jambo 


MAS wama aA MAA 388 

MASWALI NA MAJIBU KUHUSU SWAUMU. ..sssiiisssirriirerrnnirins 389 
SWALI LA 392: Ni nini hikma ya kufaradhishw a swau- 

HAr Aurka 389 


SWALI LA 393: Kunamwenye kutangaza kuunganisha machimbuko yote 
ya mwezi kuwa yafuate makkah kwa lengo la kuukusanya umma katika 
kuingia mwezi wa ramadhani uliyo barikiwa ne miezi mingine ni nini rai 
VERU RAKIRI A1.. A DARL EN AA A Drar IS 
390 


SWALI LA 394; Atakapo safari mfungaji kutoka kwenye mji wake 
akaenda kwenye mji mwengine na ikatangazwa kwenye mji aliyo toka 
kuwa mwezi wa kufungua umeonekana je anafungua kwa kuwafuata 
wale wa mji aliyotoka? pia ifahamike kuwa mji huu wa pili aliyo fikizia 
mwezi hauja onekana?............. 391 





SWALI LA 395 : Ni ipi rai yenu kwa Mtu ambaye kazi zake 
ni Ngumu na swaumu kwake ikawa ni ngumu ; je afungue 
l E A a A O WA 392 


SWALI- LA 396: Msichana mdogo ameingia katika hedhi na alikua akifun- 
ga wakati akiwa kwenye hedhi kwa kuto kufahamu; anapaswa kufanya 
nini? 393 


SWALI LA 397; Mtu aliacha swaumu ya ramadhani kwa ajili ya kutafuta 
maisha na maisha ya wale waliyo chini yake katika kizazi chake ni nini 
hukmu yake?..393 


SWALI LA 398: Ni nyuzuru gani zinazo ruhusu Mtu kuacha kufunga 


SWALI LA 399: Mtu amelala usiku wa kwanza katika ramadhani kabla 
ya kuthibitika kuonekana kwa mwezi, na hakulala na nia ya swaumu, 
baada ya kucha akafahamu kuwa ni ramadhani, atafanya nini katika 
hali kama hii? na je atailipa SIKU hiyo? issiria 


SWALI LA 400: Atakapo fungua Mtu kwa udhuru wa kisheria kisha ule 
udhuru ukaondoka katikati ya mchana je atajizuilia na kula katika seh- 
amyrya mchana yo Dakik. Aiai N i A Madina 





SWALI- LA 402 Ni vipi na wakati gani inakua swala ya msafiri na anai- 
ndaje UA a h AASS N. 397 


SWALI LA 303: Ni nini hukumu ya msafiri kufunga pamoja na kuwa ku- 


A389 


SWALI LA 404: Ni ipi hukumu ya msafiri kufunga pamo- 

ja na kuwa swaumu siyo nzito kwa mfungaji katika 

zama za sasa zilizo enea vyombo vya kisasa vya kusafir 
O IA r E l A 399 


SWALI- LA 405: Msafiri atakapo fika Makkah na amefunga je ana- 
ruhusiwa kufungua ilia pate nguvu za kufanyia ibada ya Ummr 
LA Ang DL 401 


SWALI LA 406: J e inajuzu kwa mwanamke mw enye kunyonye- 
sha afungue, na niwakati gani atalipa? na je anawalisha masiki- 
E AN aa anak 402 


SWALI LA 407: Aliye funga atakapo maliza mchana wake kwa kulala 
kwaajili ya njaa kali na kiu je hilo linafanya swaumu yake isiswi- 
DAAT 402 


SWALI LA 408: J e kila siku inayo fungwa katika ramadhani ina- 
hitaji kutia nia au inatosha nia mara. moja tu kwa mwezi mzi- 
Eln E r A ATA 403 


SWALI LA 409: Mwenye kunuiya kufungua pasi na kula au kunywa 
, Je hilo linamfanya awe amefungua kwa kukusudia tu bila kufan- 





Ea Kam Wa Wa 403 


SWALI LA 410: Ni ipi hukmu ya anae kula au kuny- 
wa kwa kusahau? Na nini analazimika Yule aliye mu- 


Oli: aa ai aa O 404 

SWALI LA 411:N ipi hukmu ya kutia wanja kwa ambae amefun- 

af P 20 A 405 

SWALI LA 412: Ni ipi hukumu ya kupiga mswaki na kujitia manukato kwa 
Aliye fuba... loma. MAAA. e. ema AAA 405 
SWALI LA 413: Ni vitu gani vina haribu SWaUMU?..se.siseisesninrirn 406 


SWALI LA 414: Ni ipi hukmu ya kutumia dawa ya pumu 
ya kupuliza mdomoni kwa aliye funga je anafun- 


TUPE WAATA P e 40 
SWALI LA 415: J e matapishi yana fungu- 
LN aE A T a E O 40 


SWALI LA 416: kutoka damu katika meno ya aliye funga je ana fun- 
gua?........413 


SWALI LA 417: Atakapo twaharika mwanamke mwenye hedhi kabla ya 
Alfajiri na akaoga baada ya kuchomoza alfajiri ni ipi hukmu ya funga 


ya SHWA AA... E AYN AA 
MN... 48 

SWALI LA 418: Ni ipi hukumu ya kung'oa jino kwa aliye funga je anafun- 
erma aa ra AA UE UA 414 





SWALI LA 419: Ni ipi hukmu ya kutoa Damu kwa aji- 
li ya kupimwa kwa Mtu aliye funga je anafun- 


SWALI LA 420: Aliye funga akijitoa manii kwa kutumia 

mkono ( au kupiga punyeto kama wasemavyo) je ana- 

fungua kwa sababu hiyo? naje analazimika kutoa kaf- 
TAMAA aT O A T. 45 


SWALI LA 421: N ipi hukmu ya kunusa mafukato kwa aliye funga?...........419 


SWALI- LA 422: Ni ipi tofauti ya kunusa kitu kinacho fukizwa kama udi na kati 
tone kwa kua kunusa hakufunguzi tofauti na tone linafunguza tofauti ya 


daN. 416 
SWALI LA 423: NI ipi hukumu ya kuweka tone puani na jichoni-na puani kwa 
FALT EY anan S d E E au O 416 


SWALI LA 424: Atakae kuwa usingizini akao- 
ta na yeye amefunga je swaumu yake itaswi- 


ET aS AY e mere aa ee Y E T a wame ar aen TA T a TA 417 
SWALI LA 425 :N ipi hukumu ya kujimiminia maji ya baridi kwaajili ya kuji- 
KOZ KWA TE Ii IN aa A a 417 


SWALI LA 426: Atakapo sukutua aliye funga , au kupandisha maji puani na 
maji yakaingia mpaka ndani ya pua yake je anafungua kwa ajili ya Kufanya 


... 908 ... 





SWALI LA 427: Ni ipi hukumu ya kutumia ma- 
futa mazuri kama vile marashi kwa aliye fun- 


YA A a a aa A E AD a r E O O O A a a E 418 
SWALI 428: J e kutokwa na damu puani kunafungu- 
LIN e NA. e 418 


SWALI LA 429: Tunaona baadhi ya kalenda katika mwezi wa ramad- 

hani zimewekwa kipengele kinacho sema (kujizuilia) na huko kujizuilia 
inakua ni kabla ya swala ya alfajiri kama dakika kumi, au robo saa, je 
jambo hili lina asili katika Sunnahh au ni miongoni mwa bida'a na uzushi 
UA aea 419 


SWALI LA 430 : Mwenye kuchwewa na jua akiwa uwanja wa Ndege na 
muadhini aka adhini kisha akafungua na baada ya ndege kupaa akaona 
jua Je adaj izetia NAKU A A o dan e nlna N aA. 


Adl 419 
SWALI LA 431: Ni ipi hukmu ya kumeza makohozi au makamasi kwa am- 
baye amerin? Z AANE N AA e Sdk 420 


SWALI LA 432: J eswaumu inaharibika kwa kuonja chakula bila ya kuki- 
MEI aa aa aaa oe aa 420 


SWALI LA 433: J e Mtu kuongea maneno ya haramu ka- 
tika mchana wa ramadhani ana haribu swau- 


M. N A Z KMAN e N EZAN N 421 
SWALI LA 434: Ni ipi shahada ya uongo? na je inabatilisha sw au- 
Ma... 422 





SWALI LA 435: Ni zipi adabu za swau- 
MA man E A 422 


SWALI LA 436: } e kuna Dua zilizo pokelewa za kusomwa 
wakati wa kufungua? na je mfungaji anapo isikia ad- 

hana amfuatishie muadhini kwanza au aendelee na kufutu- 
UDA S AA a A ASE a S A A ANA 423 


SWALI LA 437: Ni upi ushauri wenu kwa mwenye kutaka kufunga sw- 
aumu ya sita shawwaali na ana swaumu ya kulipa ya ramadhani 
UA, aa 424 


SWALI LA 438: Mgomjwa amefungua katika mwezi wa Ramadhani na 
baada ya siku nne tangu kuingia mwezi akafa, je analipiwa ramad- 
NAN M.M 424 


SWALI LA 439: Mtu ana deni la swaumu moja ya Ramadhani iliyo 
pita na hakuilipa mpaka imeingia Ramadhani nyingine anafanya- 
PEAN n 425 


SWALI LA 440: N njia ipi bora ya kufunga sw- 
aumu ya sita katika mwezi wa shawwaa- 


SWALI LA 441: J e yajuzu kwa Mwanadamu kuchagua siku za 
kufunga katika Mwezi wa shawwaali, au siku hizi zina muda 
maalumu? na je atakapo zifunga muislam kwake inakua 

ni faradh yani inakua lazima kw ake kuzifunga kila mwa- 
Aua aen kA Aetea Knk A 426 





SWALI LA 442: Ni ipi hukmu ya kufunga siku ya Aas- 


KUOMBA, SA, 426 
SWALI LA 443: Nipi hukmu ya kufunga katika Mwezi wa shaaba- 
ni? erha] 


SWALI LA 444: Ikiwa mtu amejiwekea kawaida anafunga siku moja na 
siku nyingine inayo fuata hafungi na ikatokea siku ambayo anataka 
kufunga ikawa ni siku ya ijumaa, | e inafaa afunge siku hiyo au hai- 
AAA r O A 428 


SWALI -LA 445: Niipi-funga ya kuungani- 
428 


SWALI LA 446: Ni ipi sababu ya kisheriya ya kukataza kufunga sw- 
aumu ya Sunnahh siku ya ijumaa peke yake bila ya kutanguliza siku 
kabala ya siku ya ijumaa au baada yake? Hvi katazo la kufunga 
siku ya ijumaa lina mhusu mtu ambae anafunga kwa jili ya kulipa 
deni la SWAMY? 429 


SWALI LA 447: Mtu akiiharibu ibada yake ya funga ya Sunnahh 
hivi atapata dhambi? kama ataiharibu ibada hiyo ya funga ya 
Sunnahh kwa kufanya tendo la ndoa hivi anatakiwa kulipa kaf- 
AWA uu Aa 430 


SWALI LA 448: Ni ipi hukumu ya kukaa itikafu ? hivi inaruhusiwa 
aliye kaa itikafu kutoka nje ya msikiti kwa ajili ya kukidhi haja zake 
na kutoka kwa ajili ya kula pia kutoka kwa ajili ya kutaka kupata 
matibabu? Nizipi Sunnahh za itikafu ? Na mtumealikaa vipi itika- 





Ba AA ma, AA 431 


MASWALI NA MAJ IBU KUHUSU HI) JAH... mmama 433 


SWALI LA 449: Akifanya ibada ya hijja mtu amabae haswali wala 
hafungi mwezi- wa ramadhani Ni ipi hukumu ya hijja hiyo? Hivi mtu 
atalipa ibada alizoacha kuzifanya baada ya kutubia kwa Mwenyezi 
MANGY EJN, 433 


SWALI-LA 450: Maranyingi tunaona baadhi ya waislamu hasa vijana 
wanapuzia kufanya ibada ya hijja wanasema tutafanya tu, Nipi 
hukumu ya jambo hilo? Na mnatupa nasaha gani? Mara nyingine 
tunawaona wazizi wanawazuilia vijana wao wa kiume kwenda kufa- 
naya ibada ya hijja kwamadai kuwa wanahofia- kuwa bado ni wado- 
go pamoja na kuwa wamekamilisha masharti ya kutekeleza ibada 
ya hijja, ni ipi hukumu ya mzazi anae fanaya hivyo? Na ni ipi hukumu 
ya watoto kuwatii wazazi katika jambo hilo? Naomba Mwenyezi 
Mungu awalipe kheri dunia na akhera... 434 


SWALI LA 451: Mtu anae daiwa deni hivi ni laz- 
ima kwake kwenda kufanya ibada ya- hij- 
EE m E aa E A 435 


SWALI LA 452: Mtu akimtafuta mtu amuhijie mama yake kisha 





akafahamu kuwa mtualiye pewa kumuhijia mama yake amepe- 
wa uwakala wa hijja nyingi Ni ipi hukumu ya kufanya hivyo? Tu- 
naomba majbu, Naomba Mwenyezi Mungu awasamehe madhambi 
VEZ.. A Aen Aa MA 435 


SWALI LA 453: Mtu ambae umri wake umekuwa ni mkubwa, amehir- 
imia ibada ya umrah (kunuwia) alivyo fika katika nyumba ya Mwe- 
nyezi Mungu Makkah ameshindwa kufanya ibada hiyo ya umrah 
atafanyaje?.........wsis, 436 


SWALI LA 454: Mtu akihiji kwa niaba ya mtu mwengine kwa ujira 
na ikabaki pesa nyingine kwenye ujira alio pewa hivi ataichukuwa 
V UA WAA RU WA AA UU WA ka 437 


SWALI LA 455 : Mtoto akifanya ibada ya umrah kwa ajili ya baba yake 


WAWA 438 
SWALI LA 456: Ni ipi hukumu ya kufanya ibada ya umrah au-Hijjah 


AWANA 438 
SWALI LA 457: Hivi inaruhusiwa kufanya ibada ya umrah kumfanyia 
KI UA WAA ES, WALA au 439 


SWALI LA 458: Mwanamke akienda. kufanya ibada hiji bila kuwa 
na mtu amabe hawezi kumuoa hivi Hijjah yake ni sahihi? Hivi 
mtoto wa kume ambae anajitambua anahesabiwa kuwa ni mah- 
rami ( Ambae haruhusiwi kumuoa mwanamke)? Na nimasharti 





gani- kwa mahrami- ( Ambae haruhusiwi kumuoa mwanam 
cm Aaa ma n eaaa T 440 


SWALI LA 459: Mwanamke anasema :Nanuwiya kutekeleza ibada ya 
umrah katika mwezi mtukufu wa ramadhani Lakini-nitakw enda 
kufanya ibada hiyo nikiwa na dada yangu na mume wake na mzazi 
wangu wa kike hivi inaruhusiwa mimi- kwenda kufanya ibada ya 
umrah nikiwa Nao?..s....... 441 


SWALI LA 460: Ni ipi mipaka ya Hijjah ya nyakati... 442 
SWALI LA 461. N ipi hukumu ya kuhirimia ibada ya-Hijjah kabla ya 
kuingia Mipaka Yak... herr LAN ai 443 


SWALI LA 462: N ipi mipaka anayo pita kwa yule 
mwenye kwenda kufanya ibada ya Hijjah (miika- 
WA, AN LA YA 444 


SWALI LA 463: Ni ipi hukumu. ya mtu ali- 
ye vuka mipaka ya Makkah bila kuhirim- 
EO a E a a A EAN au AN aa a A 445 


SWALI LA 464: Nia ya kuingia katika ibada ya Hijjah au um- 
rah hivi inatamkwa wakati wa kuleta nyiradi za labayka 
(a E a AN 446 


SWALI LA 465: Nvipi atahirimia mtu ambae anakwen- 
da makkha kwa kutumia njia ya anga (nde 
JEPEN MATETE TEN AA T, 446 





Ua ad TAON Ta ua aa, 447 


VIPI MTU ATASWALI AKIWA KWENYE NDEGE NA VIPI ATA HR- 
IMIA IBADA YA HIJ J AH AU UMRAH AKIWA KWENYE- NDE 
CTA TT a T A A uu a T AA A 447 


SWALI LA 467: Mtu aliye safiri kutoka katika nchi 
yake au mji wake akaenda jiddah kisha akata- 
ka afanye ibada ya umrah hivi atahirimia akiwa jid- 


Wau A a en a a re Ara a S a D a a 449 
SWALI LA 468: Nipi hukumu ya mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah au 
umrah kuoga baada ya kuvaa ihram? 450 


SWALI LA 469: Ni ipi hukumu ya kumuhijia mtu aliye fariki 
kama atakuwa nibabu yake na mtu huyo ameisha hiji Hijjah 
EL aA A 450 


SWALI LA 470: Hvi mtu aliye hrimia ibada ya Hijjah au umrah anatakiwa 
kuswali? swali Mmadlumi AZ.. aa Kela Aah Aa 450 


SWALI LA 471 Mtu aliye hirimia ibada ya umrah katika miezi ya Hij- 
jah- kisha akasafiri kutoka Makkah akaenda madina akahirimia 
ibada ya Hijjahsehemu inayo itwa abyar aliyaa Hivi mtu huyo 
atakuwa amefanya ibada ya tamatui? (Hjjahna umrah katika miezi ya 
AIN. Aa Man 451 





SWALI LA 472: Mtu aliye hirimia ibada ya umrah katika 
mwezi wa shawaal mfunguo mosi) akaikamilisha ibada yake, 
Na mtu huyo hakukusudia kufanya ibada ya Hijjah, kisha mam- 
bo ya kawa mepesi kwa kufanya ibada ya Hijjah, Hvi mtu 
huyo akifanya ibada ya Hijjah atakuwa amefanya tamat 
VE a ET A a E AAA 451 


SWALI LA 473: N zipi nyiradi za talbiya ambazo zimesihi kwa 
mtume rehma na amani ziwe juu yake? Nani muda gani mtu 
ataacha kuleta talbiya katika ibada ya Hijjah na ibada ya um- 
EPL AE a 452 


SWALI LA 474; Hivi inaruhusiwa mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah 


mamb) 452 


SWALI LA 475: Mtu aliye hirimia ibada ya Hijjah auya um- 
rah akapunguza sehemu ya nywele zake bila kuua na aka- 
maliza kufanya ibada hiyo, nijambo gani anatakiwa kufan- 


SWALI LA 476: Mtu akingia Makkah bila kuhirimia ibada kwa sababu 
ya kuogopa katazo la viongozi kuwa asiende kuhiji, kisha baada 
ya- mtu huyo kufika Makkah ndio akahirimia ibada ya Hijjah hivi 
Hijjah yake ni sahihi? Tupeni maelekezo Mwenyezi Mungu atawalipa 
khery nyinyi na waislamu WOte........wwwwwmismannin ia 





SWALI LA 477: Mtu aliye hirimia ibada ya tamatui (Hijjah na umrah) 
kisha akarudi kwenye nchi yake, kisha akapanga safari nyinginee 
kwa ajili ya Hijjah akiwa anatokea nchini kwakwe hivi mtu huyo 


vi aa 455 


SWALI LA 478: Ni ipi hukumu ya mtu kujifunika kwa mwamvuli akiwa 
amehirimia ibada ya Hijjah au umrah au mtu kujifunga mkanda 
kiunoni pamoja na kuwa anafahamu kuwa vyote hivyo vimeshon- 
WA... e TA 455 


SWALI LA 479: Mtu ambaye amepata matatizo ya ku- 


SWALI LA 480: Ni ipi hukumu ya mtu aliye fanya tendo la ndoa 
bila kujuaa kuwa ni haramu nae akiwa amehirimia ibada ya Hij- 
Ela 457 


SWALI LA 481: Mwanamke aliye hirimia ibada ya Hijjah atajisitri 
vipi? Hivi ni- sharti kufunika na kufunua stara amabyo ipo usoni 
KWake?......w..ss. 460 


SWALI LA 482: Mwanamke ambaye yupo katika ibada ya Hijjah 
akaingia kwenye hedhi kabla ya kutufu (kuzunguka Al-kaaba) kwa 
ajli ya kuwaga Nipi hukumu Yake?.......wwwwmswiiwmsazzi 
KNode 460 


SWALI LA 483: Mwanamke Amehirimia ibada akiwa na mume wake 





hali ya kuwa mwanamke huyo yupo kwenye hedhi. -Na alivyo 
twaharika akafanya ibada ya umrah bila kuwa na mahram 
wake (mwanaume asiye ruhusiwa kumuo) kisha mwanamke huyo 
akaona damu bada ya kumaliza ibada ya umrah N ipi hukumu 
yake? Tunaomba maj ibu Mwenyezi Mungu awalipe kheri i... 
AE RAT A a O 461 


SWALI LA 484: Mwanamke ambaye yupo kwenye ibada ya Hij- 

jah akaingia kwenye hedhi kabla ya kutufu twawafu ya ifadhwa 
(nguzo) Na mwanamke huyo anaishi nje ya Saudi arabia ukawadia 
muda wa kusafirina mwanamke huyo hawezi kuchelewesha sa- 
fari Na akisafiri hana uwezo wa- kurudi Saudi arabia kwa mara 
nyingine atafanyaje mwanamke huyo? Tunaomba maj ibu Mwenyezi 
Mungu awalipe Kheri... 462 


SWALI LA 485: Mwanamke aliye hirimia ibada ya umrah kisha 
akaingia kwenye hedhi kaondoka Makkah bila kutekeleza ibada ya 
E EN e NAS 463 


SWALI LA 486 ¿Hivi inaruhusiwa kwa- mwanamke aliye hirimia ibada 
ya-Hijjah au umrah kubadilisha nguo aliyo ivaa wakati anahirimia 
ibada hiyo? Hvi nguo aliyo ivaa mtu aliye hirimia nguo hiyo in- 
aaa kaa A 463 


SWALI LA 487: Hvi anaruhusiwa mwanamke aliye hirimia ibada ya 





Hijjah au umrah kuvaa soksi mbili za mikono -au kuvaa soksi za 
MIJUU?. ssns 464 


SWALI LA 488: Mwanamke aliye pita kwenye mipaka. akiwa kwenye 
hedhi kisha akahirimia ibada yake akiwa kwenye mipaka akafika 
Makkah akachelewesha ibada ya umrah mpaka akatwaharika Ni 


SWALI LA 489: Mwanamke amehirimia Hijjah akiwa Miiqati na hali ya 
kuwa yuko kwenye Hedhi, kisha akatwaharika akiwa Makkahh na aka- 
vua nguo zake ni ipi hukumu yake? .isssiis.esssssssrenrrrsssnnnnsrnnrrisrrsnsnnnrrrrnrnns 
l'A 465 


SWALI LA 490: Ni ipi hukumu ya Mwanamke kufunika uso wake kwa 
nigabu katika Hijjah,hakika nilikuwa nimesoma Hadithi yenye maana hii 
((Havai nigabu Mwanamke aliye hirimia Hijjah wala asivae gloves)), na 
nikasoma maneno mengine ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake anas- 
ema: ((Tulikuwa tunapo kuwa sawa na Wanaume tunafunika nyuso zetu 
tunapo wapita tunafunua)) (Ameipokea Al-Bazari (234/18) na Ibnu Maaja 
(2935)), ni vipi tutazikusanya kauli mbili hiZi? s.s.. 


SWALI- LA 491: Mwenye kufanya kitu katika vitu vilivyo katazwa kwa 
aliye hirimia ima kwa kusahau au kwa kuto kujua ni ipi hukumu 





SWALI LA 492: Mtu amehiji ikatokea baadhi ya makosa katika utekelezaji 
wake wa Ibada hiyo akalazimika kutoa kafara lakini hakuwa na kitu cha 
kutoa akiwa Makkahh, na akasafiri kwenda katika Nchi yake, je atatoa 
kile kilicho mlazimu akiwa katika Nchi yake au ni lazima kinachotolewa 
akitoe akiwa Makkah? na ikiwa ni lazima iwe Makkahh je inafaa kumu- 


AA AA E e BP AA SA T A Aa 468 


SWALI LA 493: J e inafaa kutanguliza Saayi kabla ya Twawa- 
ARANA 469 


SWALI LA 494: Ni ipi hukumu ya kukaririsha Umra katika Ra- 
madhani? Na je kuna muda maalumu kati ya Umra mbi- 
IPRA TI 469 


SWALI LA 495: Ni ipi hukumu iwapo swala itakimiwa wakati wa kutufu? 
je akimaliza kuswali ataanza upya kutufu? kama hato anza, atamalizia 
sehemu pali? AAN Na e AAN A ak 4 
70 


SWALI LA 496: Mw enye kufanya Umra atakapo fan- 
ya Saayi kabla ya Twawafu, ni kitu gani kinamlaz- 
ERD T E ar A Ua 470 


SWALI LA 497: Ni nini Idhitwibaau? na ni wakati gani ina fany- 
Waas ATL 


SWALI LA 498: | e inafaa kufanya Sunnah ya Saayi?.........wwwmmisi 471 





SWALI LA 499: Mwenye kuacha Twawafu ya Ifadhwa kwa kuto kujua ni 
Up kina aiM, TA aa AA A YAWA 47 


SWALI LA 500: Nimeona baadhi ya watu wanao tufu wanatumia 
nguvu kuwapeleka wake zao katika kulibusu jiwe jeusi, ni kipi kilicho 
bora kulibusu jiwe au kujiweka mbali na msongamano na wanau- 
MEASAN. A 4n 


SWALI LA 501: Mwanamke amehiji pamoja na mumewe Hijjah ya 
Tamatuu, walipo fika mzunguko wa sita wa Twawafu ya Umra akas- 
ema mume wake: huo ni mzunguko wa saba na akashikilia msimamo 
wake huo, je kwa huyu mwanamke atalazimika kufanya kitu cho- 
CO TAN AA WA AN 413 


SWALI LA 502: Pindi itakapo kuwa mw enye kufanya Hij- 

jah au Umra hajui isipokuwa kiasi kidogo katika dua je 
anaweza kusoma katika vitabu vya dua akiwa katika Twawafu 
yake au Saayi yake na sehemu nyingine katika sehemu za Iba- 
CEA ONE AA UU r a a AI ai AA S Aa wa Sai 414 


SWALI LA 503:} e kuna dua maalumu kwa ajili ya ibada ya Hij- 
jah na Umrah katika Twawafu na Saayi na sehemu nyingi 
NE. S Sdk Ny M. A 414 


SWALI LA 504: Mtu baada ya kumaliza Ibada yake ya Umra 
amekuta katika nguo zake za Ihramu najisi ni-ipi hukumu 
YAKE m T A N 416 


SWALI LA 505: J e ile alama ya nyayo iliyopo pale Makamu Ibrahimu ndio 





alama yenyewe ya miguu ya Ibrahim rehema na amani ziwe juu yake au 
hapana?.......478 


SWALI LA 506: )-e inafaa kujifuta kwa ile nguo 
ilio funika Al-Kaaba kwa ajili ya kutafuta Bara- 
aR A. er Z AIN R A ier a AN, 418 


SWALI LA 507 : Ni ipi hukumu ya kunyoa au kupunguza ka- 
tika Umrah? na ni kipi kilicho bora kunyoa au kupungu- 
rA: A E e A NAA KUI 419 


SWALI-LA 508: Mtu amehiji Hijjah ya Tamatuu,akatufu na akafanya saayi 
kwa ajili ya Umrah na akavaa nguo zake za kaw aida,hakunyoa wala 
kupunguza akauliza baada ya Hijjah akaambiwa alikosea,analazimika 
kufanya nini? 480 


SWALI LA 509: Mwenye kuhirimia Hijjah ya Tamatuu na hakunyoa wala 
kupunguza katika Umrah yake na akakamilisha Ibada ya Hijjah ; anat- 
akiwa afanye nini ?...480 


SWALI LA 510: Mtu amefanya Hijjah h ya Tamatui na hakupata 
mnyama wa kumchinja akafunga siku tatu akiwa Hijjah na haku- 
funga siku saba zilizo baki, na ikapita miaka mitatu, atafanya 
Muma e R eaan OS 481 


SWALI LA 511: Mtu amefanya Umrah kisha hakunyoa akiwa Makkah ame- 





SWALI LA 52: Mwenye kuhirimia Umrah hali yakuwa anaku- 
sudia kufanya Hijjah ya Tamatuu, kisha akaamua asi- 

hiji katika mwaka huo je inamlazimu kitu chocho 

EHZ... h A SEAL AA YA 481 


SWALI LA 513: Mtu amehirimia Hijjah ya Tamatuu na akaf- 

anya Umrah na hakujihalalisha katika ihramu yake ya Umrah 
mpaka alipo chinja mnyama w ake lakini amefanya hilo kwa 
kuto jua analazimika kufanya nini? Je Hijjah yake itakuwa sahi- 
WA... a.l: AAA 482 


SWALI LA 514: Watu walikuwa wanaelekea Muzdalifa wakapotea njia 
walipo fika sehemu wakasimama wakaswali Magharibi na Isha saa 
saba ya usiku wakaendelea na safari yao mpaka walipo ingia Muz- 
dalifa wakati wa adhana ya Alfajiri wakaswali Alfajiri hapo Muzdalifa 
, Je watalazimika kufanya kitu chochote kw a kutolala pale Muzdali- 
E E a AN S d A O 483 


SWALI LA 515: Mw anamke ameondoka Muzdalifa mwisho wa usiku, 
akamtaka mototo wake akamrushie mawe pamoja ya kuwa 
mwenyewe anaweza kwenda kurusha, je ni ipi hukumu ya jambo 
WOT A R aAA 483 


SWALI LA 516: Mtu mwenye kuhiji amerusha mawe kwenye J amaratul 

Al-Akaba kwa upande wa mashariki na jiwe halikuangukia kwenye lile 

shimo na siku hiyo ni siku ya kumi na tatu je inamlazimu kurudia kuru- 
Sha WO Lad Rl 485 


SWALI LA 517 :Pindi itakapo kuwa wakati wa kurusha jiwe moja au 





mawili katika yale mawe saba hayakufika sehemu inayo takiwa kufika 
na zimepita siku mbili au tatu je atarudia kurusha yale ambayo aliko- 
sea? na iwapo itamlazimu je atarudia na yaliyo fuata baada ya yale 
aliyo kosea? 485 


SWALI LA 518: Kunasemwa: Haifai kurusha kijiwe ambacho kimesha 
rushwa je hiyo ni sahihi? na ni ipi dalili ya shutma hiyo? Allah akulipeni 
pamoja na Waislamu wote KheTI......ww..wwwwmmaianmmmmi mi 


ai 486 
SWALI LA 519: | e inafaa kwa mwenye kuhiji kutanguliza Saayi ya haji juu 
UU ta EA ui AN T Wa YA LA 488 


SWALI LA 520: Ni wakati gani kurusha mawe katika J amaratul Aqaba 
kunaisha ili mtu azingatiwe amerusha katika wakati wake,na niwakati 
gani unazingatiwa kuwa amerushwa kwa kulipa yani amerusha nje ya 
wakati wake? sssi 489 


SWALI LA 521:} e inafaa kutanguliza Saayi kabla ya Twawafu haswa 
Nas wa SIKU PINN e Nol Ae KAN e Skakka aA 
«489 


SWALI LA 522: Pindi mtu atakapo tufu ambaye analazimika pia kufanya 
Saayi lakini akatoka bila kufanya Saayi kisha akaambiwa baada ya ku- 
toka kuwa hakufanya Saayi, je atafanya Saayi tu au atalazimika arudie 
na Iwawafu?........490 


SWALI LA 523: Ni ipi rai yenu kwa yule ambaye akashamaliza ibada ya 
umra anapunguza nywele katika baadhi ya sehemu kichwani, sio kich- 





wa kizima?.....490 


SWALI LA 525; Mtu amepatwa na maradhi siku ya Arafa ikawa hakulala 
Minna na hakurusha mawe na hakutufu Twawafu ya Ifadhwa anat- 


A a A h 492 


SWALI LA 526: Mwenye kulala nje ya Muzdalifa kwa kuto kujua mipaka 
V3keatalaAmik SU e Are A a N e 
493 


SWALI LA 527 : Mtu aliye hiji Hijjah ya Ifradi na akafanya Saayi baada ya 
Twawafu Al-qudum, je itatakiwa kufanya tena Saayi baada ya Twawafu 


an 494 


SWALI LA 528 :) e inatosha Twawafu moja na Saa- 
yi moja kwa mtu mwenye kufanya Hijjah ya Qira- 
E AN a ZE AN a 494 


SWALI LA 529: Ni ipi hukumu ya Mtu aliye lala Mina mpaka saa sita usiku 
kisha akaondoka kwenda Makkah na hakurudi mpaka alfajiri ikacho- 
rA E 495 


SWALI LA 530: Mtu mwenye kuhiji atakapo toka Mina kabla 

ya kuzama jua siku ya tarehe kumi na mbili kwa niya kuwa 
anataka Kufanya haraka lakini ana baadhi ya kazi Mina ata- 

rudi baada ya kuzama jua je itazingatiwa kuwa amefanya hara- 
c E E E E E E O T O 495 





SWALI LA 531: Mtu amekuja kufanya Hijjah kutoka nje ya Saudia, na 
muda wa safari yake ya kurudi katika nchi yake ni saa kumi jioni ka- 
tika tarehe kumi na tatu katika mwezi wa dhulhja, na hakutoka Mina 
baada ya kurusha mawe tarehe kumi na mbili ikamlazimu kulala usiku 
wa tarehe kumi na tatu, je inafaa kwake kurusha asubuhi kisha aon- 
doke, elewa kuwa kama ata chelewa mpaka zawali itampita safari na 
yatampata matatizo makubwa? Pindi itakapo kuwa J ibu ni haifai; si 
kuna rai ya wanazuoni ambayo imeruhusu kurusha kabla ya zawali? 
Tupeni faida Allah akulipeni kila la kheri na Waislamu wote kwa ujumla 


SWALI LA 532: Mtu ameacha kurusha mawe tarehe kumi na mbili akid- 

hani kuwa ndio siku ya Kufanya haraka na akaondoka hakutufu Twaw a- 

fu ya kuaga, ni ipi hukumu ya Hijjah yake? sssri 
fi 


SWALI LA 533: Kwa Mtu ambaye hakupata sehemu ya kukaa pale Mina 
akawa anakuja usiku tu kisha anabaki hapo mpaka baada ya nusu ya 
usiku, kisha anarudi Makkah katika muda uliyo baki ni ipi hukumu yake?.. 
IA 498 


SWALI LA 534: Mtu ametufu Twawafu ya ya kuaga asubuhi kisha 
akalala na akataka kusafiri baada ya Alasiri je itamlazimu kitu cho- 
Ote? A Ua 499 


SWALI LA 535: Ni ipi hukumu ya Twawafu ya kuaga katika 
UMra?......::::..:3J00 


SWALI LA 536: Mtu amehirimia Hijjah- Miikati na alipofika Makkah aka- 








zuiliwa na askari kwa sababu hana kibali kinacho mruhusu kufanya Hijjah 


NMEA TEAN aa e Ae aa wa a 
A.. 501 

SWALI LA 537; Mwenye kukusudia Hijjah kisha akazuiliwa, analazimika 
Ua YA NZ NA NA.. e AIN e. 502 


SWALI LA 538: } e maasi anayo yafanya Mtu mwenye kuhiji yanapunguza 
(nawa Byz Hih ra. a US Nd. 503 


SWALI LA 539: Mwenye kuhiji kwa paspoti ya kudanganya (ambayo sio 





